r^ 


LLWYBRAU  BYWYD ; 


NEU, 

HANER  CAN'  MLYNEDD 

O    OES 

WILLIAM  D.   DAVIES, 

''  Y    CABDOTYN"     O    HYDE     PARK,     SCRANTON,     PA. 


"  Gwn,  Arglwydd,  nad  eiddo  dyn  ei  ffordd;  nid  ar  law  gwr  a  rodio'y 
mae  llywodraethu  ei  gerddediad."— Jer.  x.  23. 


UTICA,  N.  Y. 

T.  J.  GRIFFITHS,  ARGRAFFYDD,  131  GENESEE  ST. 

1889. 


:rx<3 


j-'- 


:,V« 


AT    Y    CYHOEDD 


Anwyl  Gydgenedl: 

Gan  fod  troion  Bhagluniaeth  wedi  fy  ngwneyd 
yn  rhyw  fath  o  gyineriad  cyhoeddus  am  y  saith  mlyn- 
edd  diweddaf,  ac  am  fod  amryw  o  honoch  wedi  fy  anog 
i  gyhoeddi  Uyfr  yn  cynwys  fy  nheithiau ;  a  chan  fod 
ystyriaethau  o'r  fath  wedi  awgrymu  i  mi  y  posibl- 
rwydd  i'r  Arglwydd  weled  yn  dda  fendithio  cyfrol  o'r 
fath,  i  fod  yn  ddyddorol  ac  adeiladol  i  lawer  yn  eu 
horiau  hamddenol — penderfynais  fyned  i'r  anturiaeth 
o  gyhoeddi  y  llyfr  hwn.  Os  tueddir  chwi  i  gefnogi  fy 
anturiaeth,  pob  peth  yn  dda :  o'r  ochr  arall,  os  bern- 
wch  yr  awdwr  a'i  waith  yn  annheilwng  o'ch  cefnog- 
aeth,  oblegid  diffyg  olion  gallu  ac  addysg,  ceisiaf  ddal 
y  siomedigaeth  yn  anrhydeddus,  yn  yr  ymwybyddiaeth 
o  amcanion  gwasanaethu  fy  oes,  a  gwneyd  ewyllys  ein 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

Gan  hyny,  na  fydded  i  chwi,  y  llenorion,  ymddwyn 
ataf  fel  pe  bawn  yn  honi  bod  yn  lienor,  ac  yn  tybied 
fod  y  gyfrol  hon  yn  deilwng  i  ddal  beirniadaeth  len- 
yddol ;  yn  hytrach,  bydded  i  chwi  edrych  ar  y  llyfr 
hwn  fel  ffrwyth  meddwl  rhyw  eithriad  anllythyrenog 


IV  AT   Y   CYHOEDD. 

yn  mhlith  dynion.  Eto,  hyderaf  ei  fod  yn  cynwys 
digon  o  amrywion  i'w  wneyd  yn  ddyddorol  a  buddiol 
i'r  darllenydd;  a  chan  ei  fod  yn  cynwys  ffrwyth  fy 
meddwl  am  tua  deng  mlynedd  ar  hugain,  heb  fy  mod 
wedi  cael  ad-daliad  arianol  o  gwbl  hyd  yn  hyn,  pwy 
wyr  na  bydd  i'r  gyfrol  wirio  yr  adnodau  hyny  a'u  cyff- 
elyb,  yn  eu  hystyr  deublyg,  uBwrw  dy  fara  ar  wyneb 
y  dyfroedd,  canys  ti  a'i  cei  ar  ol  llawer  o  ddyddiau. 
T  bore  haua  dy  had,  a  phrydnawn  nac  atal  dy  law ; 
canys  ni  wyddost  pa  un  a  ffyna,  ai  hyn  yma  ai  hyn  acw, 
ai  ynte  da  fyddant  ill  dau  yr  un  ffunud?"  Preg.  11 : 1-6. 
Gwnelai  prynu  y  llyfr  wirio  ystyr  llythyrenol  y  geiriau 
i  mi,  ond  gwnai  ei  ddarllen  ar  ol  ei  brynu  sylweddoli 
addewid  ysbrydol  yr  adnodau  i  mi  a'r  prynwr. 

Yr  eiddoch,  mewn  ewyllys  da, 

YE  AWDWE. 
Scranton,  Pa.,  Mawrth  1,  1889. 


C  YN  WYSI  AD. 


CYFNOD  I. 

TU   DAL. 
Mebyd  AC  Ieuenctid 9 — 11 

CYFNOD  II. 

DEUDDEG  MLYNEDD  YN  MOEGANWG. 

Babddoniaeth  :    Llais    y    Meddwyn,    Myfyrdod,    Tra-    . 
gwyddoldeb.  Yr  Ysgol  Sul,  Gwir  Grefydd,  Trefn  Rhag- 
luniaeth,    Bore  Nadolig,    Peryglon  y  Byd,   Y  Cariad 
Tragwyddol,   Y  perygl  o  esgeuluso  y  Beibl.    Hiraeth 
am  y  Nef ,  Y  Ddau  Gyfaniod,  Dymi.niad,  Deigryn  Mam     12 — 27 
CYFNOD  III 

Y   CHWE*   MLYNEDD   CYNTAF  YN   AMEEICA 28 — 34 

CYFNOD  IV. 

I   GYMETJ  AC   YN   OL. 

Sylwadatt  ae  Gymeu  :  Bwtkyn  fy  Nhad,  Golygfeydd 
Daearyddol  ac  Agwedd  Gyindeithasol  y  Wlad,  Cref ydd 

a  Moesoldeb  y  Genedl,  Cwyn  Doethineb 35—52 

CYFNOD  V. 

DETHOLION   O'E   CYLCHGEONAU   HYD   1881. 

Babddoniaeth:  Derwyddiaeth,  Pleidio  Sobrwydd,  Rhyf- 
edd  waith  Duw,  Y  Sabbotb,  Deigryn. 

Khyddiaeth:  Golygfeydd  Moesol,  Yr  Haul  a'i  Ddefnydd- 
ioldeb,  G'win  Cymundeb,  Y  Cymry  a'r  Canmlwyddiant, 
Gorchest  yr  Ail  Ganrif,  Breuddwyd  Hynod  a'i  Dde- 
ongliad,  Gofal  am  y  Plant,  Peryglon  Gweriniaeth, 
Cymdeithas  Genadol  y  T.  C 53  -  11G 


VI  CYNWYSIAD. 

CYFNOD  VI. 

DEUNAW   MIS   YN    "GABDOTYN." 

Yn  Oasglu  at  Gap  el  Hyde  Park  yn  New  York,  Pennsyl- 
vania, Ohio,  Wisconsin,  Minnesota,  ae  Iowa. 117 — 158 

CYFNOD  TIL 

chwe'  blynedd  yn  obuchwyliwe. 

Llith  I. — Y  terfysg  yn  Cincinnati,   Dychwelyd  o'r  Ail 

Daith  yn  y  Gorllewin  trwy  Utica,  N.  Y.    160 

Llith  II. — Ymweliad  a  Drifton,  Jeddo,  Beaver  Meadow, 

Audenried,  Slatington,  &c 165 

Llith  III.  -  Chwarelau  Lehigh  a  Northampton,  Eistedd- 
fod a  Chymanfa,  Gwelliantau ....  168 

Llith  IV. — Ocean  Grove,  a'i  Neillduolion 172 

Llith  V. —Golygfeydd   Delaware  Water  Gap,    Bangor, 

South  Gibson,  Long  Pond .   , 180 

Llith  VI. — Yn  Luzerne  a  Lackawanna,  Gwaharddiaeth 

\n  Nghlorian  yr  Athronwyr 183 

Llith  VII.  —  Llythyr   o   Patagonia.    Helyntion   Gweith- 

faol,  D.  L.  M  »ody 188 

Llith  VIII. — Tri  Cymeriad  Hynod  yn  Bellevue 191 

Llith  IX. — Tywysog'on  wedi  cwympo 196 

Llith  X. — Dau  Arddangosiad  niawr   200 

Llith  XI.— Trydydd  Agoriad  Capel  Hyde  Park 204 

Llith  XII.— Johnstown  a'i  Chymry 207 

Llith  XIII. —Yn  Pittsburg,  Y  Nwy  Naturiol 209 

Llith  XIV— Trwy  Ohio  i  Chicago 214 

Llith  XV.-Cymanfa  Gyffredinol  Milwaukee 216 

Llith  XVI.— Yn  Anial-barthau  Wisconsin   221 

Llith  XVII. —Caledonia  ;  Dirwest  a'r  Tobaco 225 


CYNWYSIAD.  Vll 

Llith  XVIII.  — Cymry  La  Crosse ;  yn  Minnesota 230 

Llith  XIX. — Minnesota  ac  Iowa 236 

Llith  XX. — Picatonica  a  Dodgeville 242 

Llith  XXL—  Y  Mynydd  Glas  a'r  Tri  Bedd  . 248 

Llith  XXII. — Milwaukee   a  Eacine;  Gwaharddiaeth  yn 

Iowa  ...    ....  251 

Llith  XXIII. — Amaethwyr  a  Glowyr  Iowa 258 

Llith  XXIV.- Yn  Kirkville,  Des  Moines,  Eed  Oak.  &c.  262 

Llith  XXV.— Sefydliadau  Cymreig  Missouri 266 

Llith  XXVI.  — O  Bevier  i  Kansas  City 269 

Llith  XXVII.  — Sefydliadau  Kansas 272 

Llith  XXVIII. — Llwyddiant  y  Cymry  yn  Emporia 275 

Lltth  XXIX.— Dan  Fis  yn  Colorado,  &c %    277 

Llith  XXX.— Trwy  Nebraska  i  Iowa,  &c 290 

Llith  XXXI.     Ffynon  Feddygol  yn  Wisconsin 295 

Llith  XXXII.—  Taith  trwy  Ohio  ac  Adref 296 

AMRYWIAETHAU. 

Dyfodol  y  Talaethau  Unedig  ;  Perthynas  Crefydd,  Dir- 
west,  a  Gwleidyddiaeth  ;  Haelioni  Cristionogol ;  Gwa- 
harddiaeth       305—340 


LLWYBRAU  BYWYD. 


CYFNOD  L 


MEBYD  AC  IEUENCTYD. 

Gan  fy  mod  wedi  cael  fy  anog  i  gyhoeddi  cyn- 
yrchion  fy  meddwl  i'ni  cydgenedl,  nid  allan  o  le  i 
mi  roddi  darnodiad  byr  o  lianes  fy  mywyd.  Gan- 
wyd  fy  nliad,  John  Daniel  Davies,  yn  Llechryd, 
ar  Ian  Teifi^  ger  tref  Aberteifi,  yn  y  flwyddyn  1788  ; 
a  phan  tua  18  mlwydd  oed,  aeth  yn  y  fyddin  Bryd- 
einig  ttiag  India'r  Dwyrain.  Ar  ol  colli  ei  goes, 
daeth  yn  ol  i  Gj^mru,  a  thua  1829  priododd  Miss 
Rachel  Davies,  yr  hon  oedd  fercli  i  wraig  weddw 
grefyddol  yn  Manllegwein,  plwyf  Fenbojv,  Sir 
Gaerfyrdclin,  D.  C.  Ganwyd  iddynt  saith  o  blant : 
yr  henaf,  Ann,  sydd  yn  briod  a  Mr.  John  Owen, 
Brynmawr,  Sir  Frycheiniog,  D.  G  ;  yr  ail,  Sarah, 
fn  yn  briod  a  Mr.  Benjamin  Jones,  Treorci,  ger 
Pontypridd,  Sir  Forganwg,  ond  a  gladdwyd  tua 
thair  blynedd  ar  ddeg  yn  ol,  gan  adael  priod  a 
phedwax  o  blant ;  y  trydydd,  Dafydd,  a  gladdwyd 
pan  yn  19  oed ;  y  pedwerydd,  yw  yr  ysgrifenydd ; 
y  pumed,  John,  sydd  yn  byw  yn  Patagonia,  De- 
heudir  America,  er  1875,  ac  yn  gwneyd  yn  dda 
9 


10  LLWYBBAU    BYWYD. 

yno,  er  iddo  golli  ei  briod,  sef  mam  pedwar  o 
blant,— -^yr  haf  diweddaf  bu  ef  yn  Nghymru,  ac  aeth 
ag  ail  wraig  gydag  ef ;  y  chweched,  Margaret,  sydd 
yn  briod  a  Mr.  John  T.  Williams,  Black  Diamond, 
Washington  Territory ;  a'r  seithfed,  James  D. 
Davies,  yn  byw  yn  awr  yn  Pontypwl,  Cymru,  er 
iddo  fod  yn  America  am  rai  blynyddau. 

Ganwyd  yr  ysgrifenydd  Mehefin  15,  1838,  mewn 
bwthyn  a  elwid  Llety,  ger  Yelindre,  Penboyr,  Sir 
Gaerfyrddin,  ond  ei  le  nid  edwyn  mo'r  bwthyn  er 
ys  blynyddau.  Yn  Blaenllain,  Bwlchclawdd,  plwyf 
Llangeler,  y  cawsom  ein  magu,  yn  benaf ;  ac  yr 
oedd  ein  mam  yn  aelod  ffyddlawn  gyda  y  T.  C.  yn 
Closygraig — He  y  magwyd  y  diweddar  Dr.  John 
Harris  Jones  hefyd.  Hen  ganiadau  Seion,  a 
chyngorion  aelwyd  fy  mam,  yw  yr  argraffiadau 
dyfnaf  yn  fy  nghof  heddyw,  ac  maent  wedi  bod 
megys  angelion  yn  fy  nghynorthwyo  i  adnabod  fy 
llwybrau,  filoedd  o  weithian,  yn  ystod  y  deugain 
mlynedd  ag  yr  wyf  wedi  bod  yn  cerdded  llwybran 
bywyd,  er  pan  adewais  dy  fy  nhad.  Yn  y  fan  hon, 
nodaf  un  o'r  gweithredoedd  drwg  cyntaf  o'm 
heiddo  :  Pan  tua  phedair  neu  bum'  mlwydd  oed,  yn 
mhlith  y  plant  drwg,  cynorthwyais  i  wneyd  llyn  o 
ddwfr  oer,  rhedegog,  ac  aethym  iddo,  a'r  canlyniad 
fu  i  mi  gael  twymyn  a  brofodd  bron  yn  angeuol  i 
mi ;  ac  y  mae  y  gosb  am  droseddu  deddf  iechyd 
wedi  fy  nylyn  o'r  dydd  hwnw  hyd  y  dydd  hwn, 
mewn  llesgedd  cyfansoddiadol,  corff  a  meddwl. 
Ni  chefais  nemawr  o  fanteision  addysg,  a  chan  fod 


MEBYD    AC    IEUEXCTYD.  11 

y  cof  wedi  ei  anniharu  yn  fawr  gau  y  dwyniyn 
goeh,  trenliais  y  blynyddan  o  cldeg  oed  hyd  bed- 
war  ar  bymtheg,  yn  benaf  i  wasanaethu  gyda'r 
aniaethwyr.     Yn  y  cyfnod  yna,  yr  oedd  teiinladau 
crefyddol  yn  gryf  ar  fy  meddwl.     Yn  ychwanegol 
at  addysg,  ac  esiainpl  mam  ddnwiol,  gwnaethym 
Feibl  bacli  Uogell  yn  gyfaill  i  mi;    ac  y  mae  yn 
sicr  genyf,  na  welsid  bytli  mo'r  gyfrol  lion  oni  bae 
i'w  hawdwr  wneyd  y  Beibl  yn  gyfaill  bore  oes. 
Cefais  fy  nerbyn  yn   aelod  o   eglwys  y  T.  C.  yn 
Rhydycaeau,  ger  tref  Caerfyrddin,  pan  tua  15  oed  ; 
a  phan  oeddwn  tna  17  oed,  yr  oedd  awydd  i  was- 
anaethu  Iesn  Grist  yn  gryf  ynwyf.      Yn  y  maes, 
ry w  ddiwrnod,  aeth  yn  rhyw  f ath  o  gyf amocl  rliyng- 
wyf  a'm  Duw.     Yr  wyf  fi  wedi  cadw  fy  ocbr  i  o'r 
cyfamod  yn  y  cof  yn  lied  ddifwlcli  am  33  o  flyn- 
yddan ;  ac  y  mae  yn  sicr  mai  ochr  yr  Arglwydd  o'r 
cytundeb,  sydd  wedi  fy  anrhydeddu  yn  mhlith  ei 
bobl,  oddi  ar  y  dydd  hwnw  hyd  y  dydd  hwn ;  felly 
cadwed  y  darllenwyr  mewn  cof,  mai  yr  Arglwydd 
bia  y  clod,  os  bydd  rhyw  deilyngdod  yn  nghynwys 
y  llyfr  liwn=     Y  flwyddyn  nesaf,  bn  farw  fy  mam  ; 
sef  yn  Ebrill,  1856,  a  chladdwyd  hi  dan  yr  ywen 
yn  mhlith  ei  henafiaid,  yn  mynwent  eglwys  Pen- 
boyr,  "  mewn  gwir  ddiogel  obaith  o  adgyfodiad  i 
anllygredigaeth  bywyd  tragwyddol."     Cawsom  fel 
plant  golled  fawr  ar  ei  hoi,  ond  ein  tad  gafodd  y 
golled  fwyaf,   gan  ei  fod  ef   yn  hen  a   ffaeledig. 
Tua  diwedd  y  flwyddyn  hono,  penderfynais  adael 
yr  amaethwyr,  a  myned  i  weithiau  Morganwg. 


12  LLWYBKAU    BYWYD. 


CYFNOD  II. 


DEUDDEG  MLYNEDD  YN  SIR  FORGANWG. 

Dechkeu  y  flwyddyn  1857,  gwynebais  ar  y 
gweithiau  (fel  y  dywedicl)  pan  yn  bedair  ar  bym- 
theg  oed.  Dechreuais  weithio  mewn  gwaith  mwn 
haiarn,  rliwng  Hirwaun  ac  Aberdar.  Aetliym  oddi 
}mo  i  Llwydcoed,  lie  y  treuliais  ddwy  neu  dair 
blynedd,  a'r  cyfnod  mwyaf  pwysig  i  mi  o  bosibl, 
yn  lianes  fy  mywyd.  Yr  oeddwn  yn  aelod  yn 
Moriah,  eglwys  y  T.  C.  yn  Llwydcoed ;  ond  er  fy 
mod  yn  gyson  gyda'r  achos  yn  allanol,  bn  y  diafol 
yn  agos  a'm  lladd,  yn  gorfforol  ac  ysbrydol,  trwy 
fy  nenu  gyda  ieuenctyd  drwg  yr  ardal,  yn  groes 
i'm  cydwybod,  ac  yn  araf  teimlwn  fy  hun  yn  llithro 
i  galon-galedwcli,  ac  i  amen  cysondeb  y  Beibl, 
bodolaeth.  Duw,  a  byd  arall,  fel  yr  aeth  yn  ym- 
drechfa  ofnadwy  yn  yr  enaid,  ac  yr  ofnwn  fod  yr 
Arglwydd  wedi  fy  llwyr  adael.  Rliyw  ddiwrnod, 
pan  oeddwn  wrthyf  fy  hun  yn  nyfnder  y  ddaear, 
ar  roddi  fy  hnn  i  fyny  mewn  anystyriaeth  ac  an- 
obaith,  daeth  y  "lief  ddystaw  fain"  i  ddatod 
rhwymau  uffern  oddi  am  danaf ,  yn  y  geiriau  hyny, 
"  Ni'th  roddaf  i  fyny?  ac  ni'th  lwyr  adawaf 
chwaith ;"  ac  yn  fnan  ar  ol  hyny  cefais  fy  achub 
rhag  cael  fy  Uethu  i  farwolaeth  gan  y  graig,  megys 
yn  wyrthiol,  a  byth  oddiar  hyny  nid  wyf  wedi  bod 


DEUDDEG    MLYNEuD    YN    SIR  FORGAWG.  13 

yn  pryderu  fawr  am  ddiogelwcb  fy  ngbyflwr,  gan 
gredu  fod  y  "Bacbgen  a  anwyd  erbyn  caledi" 
"  yn  abl  i  gadw  yr  liyn  a  roddir  ato,  erbyn  y  dydd 
hwnw."  Tua'r  adeg  lion,  pan  wedi  ymneillduo  yn 
y  maes  i  alw  ar  enw  yr  Arglwydd,  daetb  dyn  a  ar- 
ferai  feddwi  lieibio  yn  ddamweiniol,  ac  meddai 
wrthyf,  "  Cofia  fi  !  "  Arosodd  ei  gyfarcliiad  gyda 
mi  ac  yn  yr  ystyriaetb  o  bono,  cyfansoddais  y 
penillion  canlynol : 

LLAIS  Y  MEDDWTN. 

Llais  y  meddwyn  at  y  Cristion, 

Yw,  Cofia  fi! 
Bydd  i  mi  yn  gyfaill  ffyddlon, 

Gwna  wrando'm  cri : 
Mae  fy  iaith  yn  dorcalonus, 
Yn  mbob  modd  yn  waradw^^ddus, 
Am  holl  fuchedd  yn  anweddus, 

O  !  cofia  fi. 

'Rwyf  yn  difa  yn  afradlon, 

O  !  cofia  fi  ; 
Mae  fy  synwyr  ar  gyfeiliorn. 

O  !  cofia  fi : 
Gwna'm  synwyrau  yn  gyfeillion 
I  fy  nheulu  mewn  trallodion, 
Mae  fy  ngwraig  a'm  plant  yn  noethion, 

O !  cofia  fi. 

Hwynt  sydd  gartref  yn  newynu, 

O  !  cofia  ni ; 
Minau'n  feddw  mewn  trueni, 

O  !  cofia  ni : 
Cofia  fi  wrth  orsedd  gweddi. 
Er  llesbad  i  mi  am  teulu, 
Gall  dy  Dduw  ein  llwyr  wared  u, 

O !  cofia  ni. 


14  LLWYBRAU    BYWYD. 

Os  wyt  un  all  garu  arall, 

0  !  cofia  fi  ; 
Gerir  di  dros  byth  yn  ddiball, 

O  !  cofia  fi  : 
Os  dy  draed  a  ganlyn  lesu, 
Beth  a'th  atal  ataf  nesu, 
Er  cyf  ranu  gwerthfawr  wersi  ? 

O  !  cofia  fi. 

Gwna  ymwrthod  a'r  diota, 

O  !  cofia  fi  ; 
Rhag  it'  fyn'd  heb  fara  i  fwyta, 

Fel  ydwyf  fi  : 
Trwy  ddiota  daw  trallodion, 
Dillad  carpiog  ac  archollion, 
A  thebygu  i  ellyllon, 

O  cofia  fi 

Gwnei  aberthu  man  bleserau, 

Os  cofi  fi; 
Cedwi'n  mhell  o'r  tai  tafarnau, 

Os  cofi  fi  : 
Yno  meglir  myrdd  gan  Satan, 
I'r  trueni  fel  fy  hunan, 
Cadw  o'r  pydewau  aflan, 

O !  cofia  fi. 

Enill  fi  trwy  f  wyn  gyngorion, 

O  !  cofia  fi ; 
Tywys  fi  at  ddirwest  wiwlon, 

O  !  cofia  fi  : 
Fel  y  profwyf  eto  fywyd, 
I  fy  hun  a'm  teulu  hefyd; 
Dirwest  sydd  yn  llwybr  gwynfyd, 

O !  cofia  fi. 

Gan  dy  fod  yn  gyfaill  lesu, 

O  !  cofia  fi  ; 
Pan  ag  ef  yn  cymdeithasu, 

O  !  cofia  fi  : 


DEUDDEG  MLYNEDD  YN  SIR  FORGANWG.     15 

Deffro,  Gristion,  er  fy  ugwared, 
Canlyn  Geidwad  pechaduriaid, 
Trwy  ei  waed  y  mae  ymwared, 
O !  cofia  fi. 

Gwybydd  hyn  yn  awr  yn  ebrwydd, 

Mawr  wobr  sydd, 
I  bob  un  a  drodd  bechadur, 

At  blant  y  dydd : 
Cuddia  luaws  o  bechodau, 
Tyna'n  rhydd  o  ddygyn-rwydau, 
Gan  waredu  o  safn  angau, 

Rai  fel  fy  hun. 

Achub  un  rhag  bedd  y  nieddwyn 

Sydd  elw  mawr  ; 
Ar  ol  caffo  ddyf roedd  bywyd, 

Mawr  fydd  ei  ddawn : 
Ffrwytha  fel  y  gronyn  gwenith, 
Tyn  at  ddirwest  trwy  athrylith, 
I  gymdeithas  bydd  yn  fendith, 

Gwna  lawer  iawn. 

Ac  yn  mhlith  y  gwaredigion, 

Hardd  fydd  ei  wedd  ; 
Gyda'r  palmwydd  dan  ei  goron, 

Tu  draw  i'r  bedd: 
Ac  yn  mhell  o  dir  trueni, 
Am  fod  dirwest  wedi  ei  godi 
Or  pydewau  sydd  yn  boddi, 

I'r  nefoedd  hedd. 


Yn  y  cyfnod  yma  o'm  bywyd,  yr  oedd  rhyw  fath 
o  ysfa  brydyddol  ynwyf,  ac  mi  a  roddaf  rai 
esiamplau  o  flaenffrwyth  fy  nghynyrchion  : 


16  LLWYBBAU   BYWYD. 

MYPYRDOD. 

Mi  wn  i  raddau  beth  a  fu, 
Nis  gwn  pa  beth  a  ddaw ; 

Ond  hyn  a  wn,  mai  diogel  wyf, 
Tra  yn  y  ddwyfol  law. 

Am  hyny  ceisio  wnaf  bob  dydd, 
Ei  hoff  gymdeithas  rad, 

I'm  tywys  trwy  y  ddyrys  daith 
O'r  byd  i'r  Ganaan  wlad. 


TRAGWYDDOLDEB. 

Prysuro'i'  wyf  yn  mlaen  bob  dydd, 
It  tragwyddoldeb  maith  ; 

Dy  enw  sydd  yn  fawr  yn  wir, 
Beth  ynot  fydd  fy  ngwaith  ? 

Nesaf  at  Dduw,  tra  ar  fy  nhaith. 

I  geisio  nodded  gref, 
Er  hau  i'r  Ysbryd  hadau  pur, 

I'w  medi  ar  fryniau'r  nef. 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 

Mor  werthfawr  yw  yr  Ysgol  hon, 
Bob  Sabboth  trwy  y  wlad, 

Er  arwain  plant  yn  ol  at  Dduw 
Trwy  ffydd  a  chyfiawnhad. 

Dewch  iddi,  i'enctyd  hawddgar,  lion, 
Cewch  ynddi  wir  fwynhad, 

A  dysgu'r  ffordd  o  d'wyllwch  du, 
Yn  ol  i  dy  eich  Tad. 

Rhyw  gysgod  yw  yr  Ysgol  hon, 

A'r  Sabboth  byr  barhad, 
O'r  Ysgol  uwch,  a'r  Sabboth  gwell. 

Tragwyddol  eu  parhad. 


DEUDDEG  MLYNEDD  YN  SIR  FORGANWG. 

CEISIO  GWIE  GEEFYDD. 

Mwtkhap  fy  amser  ar  y  lJawr, 

Mi  dreulia'm  dyddiau  oil, 
Yn  cejsio  Duw  i'm  henaid  gwan. 

Bhag  myned  byth  ar  goll. 

Os  wyf  yn  awr  yn  ddu  fy  lliw, 
Pwy  wyr  na  ddof  yn  wyn, 

Trwy  haeddiant  gwaed  yr  Oen  a  fn 
Yn  marw  ar  y  bryn? 


TREFN  RHAGLUNIAETH. 

Teefn  Rhagluniaeth  sy'n  cyfnewid 

Ein  trigf anau  ar  y  llawr  • 
Cefnu  wnes  ar  fwyn  gyfeillion — 

O !  pa  le  y  maent  yn  awr  1 

Ehai  yn  rhodio  gwyneb  daear, 
Rhai  yn  gorphwys  yn  y  bedd  ! 

A  ddaw  mantais  i  mi  eto, 

Mewn  rhyw  fodd  i  wel'd  eu  gwedd 

Cawn,  gobeithiaf.  bawb  o  honom, 
Mewn  llawenydd  a  mwynhad, 

Pan  na  bydd  ymadael  niwyach 
O'r  gwyn  fyd,  a  thy  ein  Tad. 

Cwrdd  a'n  gilydd  ydym  yma, 
Yn  ddamweiniol  ar  ein  taith; 

Ond  cawn  gwrdd  heb  byth  ymadael. 
Draw  ar  y  dragwyddol  daith. 

Yno  bydd  tragwyddol  wledda 
Ar  gynyrchion  arfaeth  wiw, 

Sef  y  "  gwin  a'r  pasgedigion," 
Sydd  i'w  cael  ar  "  Fynydd  Duw." 


18  LLWYBEAU    BYWYD. 

BORE  NADOLIG. 

Dyma  fore  heb  ei  fath, 

Wedi  gwawrio, 
O  fawr  werth  i  ddynolryw, 

Bore  i V  gofio ; 
Chwilio  am  dano  tyrfa  fu, 

Cyn  ei  weled, 
Ymhyfrydu  ynddo  bu  V 

Patriarchiaid. 

Chwant  sydd  arnaf  ddweyd  y  fath 

Fore  ydyw, 
Wrth  y  rhai  na  wyr  ei  werth, 

'Nawr  yn  groy w ; 
Er  nas  gallaf,  yn  fy  myw, 

lawn  fynegu, 
Am  y  bore  bu  llu'r  Nef 

Yn  mawrygu. 


PERYGLON  Y  BYD. 

Peryglus  fyd  wyf  ynddo'n  byw, 

Heb  wybod  beth  a  ddaw  ; 
Heb  gyfarwyddyd  syrfchio  wnaf 

Yn  aberth  dan  ei  law ; 
Tywyllwch  barnol  ar  bob  tu? 

A  chreigiau  geirwon,  serth  ; 
Ond  yn  y  llewyrch  oddi  fry, 

Mi  af  o  nerth  i  nerth. 


Y  CARIAD  TRAGWYDDOL. 

'Roedd  mor  o  gariad  pur, 
Yn  nhragwyddoldeb  pell, 

Er  cario  Hong  cyfamod  gras, 
Gyda'r  newyddion  gwell. 


DEUDDEG   MLYNEDD   YN   SIB  FORGANWG.  19 

Tniddangos  wnaeth  y  llong, 

Gynt  yn  Mharadwys  wiw, 
Yn  Uawn  bendithion  heb  eu  hail, 

At  angen  dynolryw. 

A  sefyll  wnaeth  y  llong, 

Ar  ben  Oalfaria  fryn, 
Ac  yno  llifo  wnaeth  y  mor, 

Er  golchi'r  brwnt  yn  wyn. 

T  lleidr  aeth  yn  Ian, 

A  thyrfa  gydag  ef, 
Er  llanw'r  llong  o  berlau  heirdd, 

I'w  nofio  tua  thref. 

Mae'r  Capten  ar  y  llong, 

A  siriol  yw  ei  wedd  ; 
Ac  ar  y  bwrdd  mae  tyrfa  fawr 

Yn  canu  hymnau  hedd. 

Pan  el  y  llong  yn  ol, 

I  borthladd  gwlad  yr  hedd, 
Dechreuir  can  na  dderfydd  mwy, 

Gan  dyrfa  ar  ei  wedd. 


Y  PEEYGL  0  ESGEULUSO  Y  BEIBL. 

Gwna  esgeuluso  yn  ei  bryd, 

Efrydu  geiriau  Duw, 
Golli  y  cyfarwyddyd  Uawn, 

Er  myn'd  i'r  nef  i  fyw. 

Mae  darllen  rharn  yn  ras  bob  dydd, 

Er  treulio  bywyd  lion  ; 
Bydd  fel  y  capten  wrth  y  llyw, 

Wrth  fyn'd  o  don  i  don. 

Ond  heb  eu  llewyrch  yn  y  nos, 
Wrth  deithio  yn  y  bla'n, 


20  LLWYBRAU    BYWYD. 

Ni  gyfeiliornwn  yn  y  niwl, 
Os  heb  y  "  golofn  dan." 

Fe  gyll  fendithion  rif  y  gwlith, 
Tra  yma  ar  y  llawr  , 

A  dechreu  colli  fydd  o  hyd, 
I  dragwyddoldeb  mawr. 

Cyll  y  wybodaeth  ucha'i  gradd, 
Sydd  ar  y  ddaear  lion, 

A  chyll  y  nef  a  ffafr  Duw  ! 
Pwy  brisia'r  golled  hon  ? 

Gwna  esgeuluswr  geiriau  Duw, 
Golli  y  nefoedd  wen, 

A  cholli'r  enaid  yn  y  niwl, 
A  melldith  ar  y  pen. 


HIKAETH  AM  Y  NEF. 

MaeV  Nef  can  belled  yn  y  blaen, 

Nes  peri  i  mi  wylo, 
A  cheisio  cymorth  oddi  fry, 

A  nerth  i  gyraedd  yno. 

'Rwyf  heddyw  yn  yr  anial  dir, 

Yn  wylo  ac  och'neidio 
Rhag  im'  ddiffygio  ar  y  daith, 

A  methu  cyraedd  yno. 

Ond  er  holl  anhawsderau'r  daith, 

Na  fydded  i  ni  gwyno, 
Wrth  ddysgu  gwaredigol  gan 

Y  rhai  gyraeddant  yno. 

'Rwy'n  gwel'd  trwy  ffydd  degwch  y  fro, 

O  bell  'rwyf  iddi'n  teithio  ; 
Wrth  syllu  ar  ogoniant  hon, 

Y  byd  'rwyf  yn  anghofio. 


DEUDDEG  MLYNEDD  YN  SIR  FORGANWG.     21 

DYBEN  I  WAITH  DUW, 

Mae  amcan  gan  Dduw,  yn  modolaeth 

Yr  holl  greadigaeth  i  gyd, 
O  leiaf  wrthrychau  y  ddaear, 

Hyd  fawredd  y  nefoedd  yn  nghyd  ; 
O'r  lleiaf  abwydyn  a  luniodd, 

Hyd  fwyaf  archangel  y  nef  ; 
Am  hyny  cydganed  y  ddaear, 

Mewn  raoliant  a  chlod  iddo  Ef. 

Dyweded  y  ddaear  a'r  nefoedd, 

A'u  lluoedd,  o  galon  i  gyd. 
Dyffrynoedd,  dolenog  afonydd, 

Myiryddoedd,  cilfachau  y  byd, 
Aneirif  ymlus^iaid  y  moroedd, 

A  chorau  asgellog  y  nen, 
A  dynion,  a  llu  y  cerubiaid— 

Boed  Iesa  ein  Brenin  yn  ben. 


Y  DDAU  GYFAMOD. 

Mi  droaf  fy  ngolwg  i  Eden 

Er  gweled  erchylldod  y  dydd, 
Y  dydd  y  gwnaeth  Adda  droseddu'r 

Cyfamod  oedd  uniawn  a  rhydd  ; 
Trwy  fwyta  o'r  pren  gwaharddedig, 

Daeth  angeu  yn  gyflog  i  ni, 
A  chleddyf  oedd  rhyngom  a'r  bywyd, 

Ar  sail  y  cyfamod  a  fu. 

Pan  oeddym  yn  erchyll  ein  cyflwr, 

A'n  gwyneb  ar  grwydro  yn  mhell, 
Addewid  a  roddwyd  er  cadw, 

Ar  sail  y  cyfamod  sydd  well — 
A  wnaed  gan  y  Bachgen  a  anwyd 

Er  prynu  i  ni  fywyd  rhad, 
Trwy  aberth  a  chariad  tragwyddol, 

Caed  ffynon  o  ddwfr  a  gwaed. 


22  LLWYBRAU    BYWYD. 

DYMUNIAD. 

Carwn  ddringo'n  awr  i'r  nef, 
HeibioV  haul  a'r  nefol  lu, 

At  y  teulu  dedwydd  sy'n 
Canu  am  yr  aberth  cu. 

Ond  gwell  yw  myned  adref, 
Trwy  fyrdd  o  orthrymderau, 

Na  chael  m  vvyniant  gwag  y  byd„ 
A'i  golli  yn  yr  angau. 


DEIGKYN  MAM. 

Deigbyn  mam,  pa  befch  yw  hwnw 

A  ganfyddaf  ar  ei  grudd  ? 
Byth  yn  llawn  nis  gallaf  draethu, 

Mae  yn  hwn  elf  enau  cudd  ; 
Bhagoriaethau  y  ddynoliaeth 

Yn  ei  gyfansoddi  sydd, 
Boed  i  mi  ei  anrhydeddu 

Trwy  fy  mywyd,  nos  a  dydd. 

Megys  angel  cryf  gwarcheidiol, 

Yw  y  deigryn  hwn  i  mi, 
I  fy  nghadw  rhag  pydewau. 

A  gelynion  sydd  heb  ri' ; 
Dwg  i  gof  y  dwys  gyngorion, 

Gan  fy  mam  a  roddwyd  im', 
Nertha  fi  drwy  demtasiynau, 

Pwy  a  draetha  nerth  ei  £ym? 

Pan  yn  llanc,  ac  yn  gwynebu 

Ar  y  byd,  o  dy  fy  nhad, 
Mam  ddywedai  cyn  fy  myned, 

"  Gwel  fy  ngrudd,  fy  mhlentyn  mad ! 
Yn  y  deigryn  hwn  canfyddi 

Fy  mendithion  bob  yr  un ; 


DEUDDEG   MLYNEDD    YN    SIR  F0RGANWG.  23 

Cadw'm  deigryn  yn  dy  wyddfod 
Byfchol  er  dy  fwyn  dy  hun." 

Mam  a  gollais  dan  law  angeu, 

Ond  ei  deigryn  sydd  yn  fyw, 
Ac  yn  sicr  o  fy  nghanlyn 

Hyd  o  flaen  gorseddf ainc  Duw ; 
Tystio  wna  y  deigryn  hwnw, 

Fod  fy  mam  yn  mhlith  y  llu 
Sydd  yn  awr  yn  gorfoleddu 

Trwy  ruddfanau  Calfari. 


Tua'r  flwyddyn  1858,  daetli  ein  tad  o  Sir  Gaer- 
fyrddin  i  Heolyfelin,  Aberdar,  at  Sarah  fy  chwaer 
a  minau.  Yn  y  flwyddyn  1860,  Uosgwyd  fy  ngwyn- 
eb  a'm  dwylaw  yn  y  -gwaith  glo,  yn  lied  ddrwg. 
Ar  ol  gwella,  aethym  i  weithio  i'r  gwaith  tan,  neu 
y  felin  haiarn  fel  y'i  gelwid,  yn  Abernant.  Cod- 
ais  fy  llythyr  eglwysig  o  eglwys  Lhvydcoed,  a 
chyflwynais  ef  i  eglwys  Nazareth,  Aberdar.  Yn 
1862,  synmdais  i  Gwm  Khondda  i  weithio  dan  y 
ddaear,  yn  y  gwaith  glo  eto ;  ac  i  gydaddoli  ag 
ychydig  o'r  T.  C.  mewn  ysgoldy  yn  yr  Heol  Fach, 
am  ryw  bum'  mlynedd,  He  y  cefais  lawer  o  bleser. 
Yn  y  blynyddoedd  hyn,  nid  oedd  ein  heglwys  fech- 
an  wedi  ei  chorffori,  a  chan  ein  bod  heb  swydd- 
ogion  etholedig,  a  bod  angen  mynychu  y  Cyfarfod 
Misol,  i  ddadleu  am  Gapel  newydd,  syrthiodd  i'm 
rhan  i  y  fraint  hono  yn  benaf ;  ac  yn  ddiarwybod 
megys,  daethym  yn  enwog  fel  cynrychiolydd  a 
dadleuydd  ar  ran  Cwm  Ehondda,  gan  fod  y  Cwrdd 
Misol  yn    araf   yn  amgyffred  angen  ein  dyffryn. 


24  LLWYBRAU    BYWYD. 

Yn  1865,  bti  fy  nhad  farw  yn  nhy  ei  ferch  Ann,  yn 
Brynmawr,  Sir  Frycheiniog,  yn  77  mlwydcl  oed. 
Yr  oedd  ef  o  gyfansoddiad  cryf,  a  gallasai  fyw  yn 
ol  pob  tebyg  am  lawer  o  flynyddau  yn  hwy,  oni 
bae  effeithiau  by wyd  caled  India  y  Dwyrain,  a'r 
anffawd  o  golli  ei  goes.  Cafodd  ef,  fel  llawer  er- 
aill,  drinfa  arw  gan  y  fasnacli  feddwol,  filoedd  o 
weitliiau,  ond  trwy  ras  Duw,  a  chymorth  fy  mam, 
y  mae  genym  sail  i  obeitliio  ei  fod  wedi  cyraedd  y 
wlad  lie  nas  gall  Satan,  nac  arferion  drwg  y  byd, 
ei  demtio  i  becliu  mwy.  Heddwch  i'w  lwch,  hyd 
oni  ddaw  ei  gorff  o'r  bedd  i  etifeddn  anllygredig- 
aeth  bywyd  tragwyddol !  Ar  yr  adeg  hon  y  cef- 
ais  fy  argyhoeddi  o'm  dyledswydd  fel  Cristion  i 
ddegymu  fy  enillion  at  gynal  crefydd  ;  ac  yn  awr, 
gan  fod  y  gyfrol  lion  wedi  ei  bwriadu  i  fod  yn 
gymelliad  i  bobl  ieuainc,  ac  eraill,  at  ffyddlondeb 
crefyddol  a  duwioldeb,  cymeraf  hyny  yn  esgusawd 
dros  son  fel  liyn  am  yr  hyn  ag  y  mae  yr  Arglwydd 
wedi  ei  wneutliur  i  mi.  Wele  yn  canlyn  ran  o 
lythyr  o  fy  eiddo  at  y  Parch.  Thomas  Phillips, 
Goruchwyliwr  y  Feibl  Gymdeithas  Brydeinig,  cyn 
ei  ymweliad  a'r  wlad  hon  yn  1866  :    * 

DEGYMWR  GWIRFODDOL. 

Baechedio  Syr  : 

Y  gorchwyl  cyntaf  yr  ymaflais  ynddo  y  bore  hyf- 
ryd  hwn,  sef  y  bore  a  gedwir  er  coffadwriaeth  am  ad- 
gyf odiad  ein  Harglwydd  o'i  f edd,  ydy w  ysgrifenu  nodyn 
atoch.  Fel  yr  oeddwn  yn  myfyrio  y  dydd  cyn  Gwener 
y  Groglith  ar  y  modd  y  mae  dynion  yn  cadw  yr  wyl  er 


DEUDDEO   MLYNEBD   YN   SIR  FORGANWG.  25 

coffadwriaetk  am  farwolaeth  yr  Arglwydd  Iesu,  a  niinau 
hefyd  yn  chwenyck  anrhydeddu  y  dydd,  mi  a  fernais 
yn  oreu  groeshoelio  y  cnawd,  trwy  fyned  i  ogofeydd  y 
cldaear  fel  arferol,  i  weithio  glo,  fel  y  gallwn  trwy  hyny 
offrymu  ffrwyth  fy  llafur  y  diwrnod  hwnw,  sef  pedwar 
swllt,  tuag  at  anfon  Gair  Duw  i'r  rhai  sydd  yn  eistedd 
meAvn  tywyllwch  a  chysgod  angeu,  fel  y  caffont  hwy- 
thau  wybod  yr  achos  paham  y  croeshoeliwyd  Ar- 
glwydd y  bywyd  Y  mae  genyf  air  yn  mhellach  i'w 
fynegu  i  chwi.  Er's  mwy  na  blwyddyn  bellach,  mi 
ddarllenais  yn  un  o'r  newyddiaduron  am  fachgenyn 
bychan  yn  y  brif  ddinas  yn  degymu  yr  ychydig  oedd 
wedi  enill ;  a  bu  ei  esiampl  ef  yn  foddion  i'm  bargy- 
hoeddi  y  dylaswn  inau  wneyd  yr  un  peth.  Wei,  mi 
wnaethym  adduned  ger  bron  Duw  y  gosodwn  o*r  neill- 
du  y  ddegfed  ran  o'm  cyflog  yn  fisol,  at  wasanaeth 
crefydd.  Yr  wyf  wedi  sefyll  at  fy  adduned  am  flvvydd- 
yn,  ac  ar  ol  bod  (yn  fy  marn  i)  yn  fwy  helaeth  na  neb 
o?m  cyd-ieuenctyd  yn  y  gymydogaeth,  mewn  cyfraniad- 
au  crefyddol,  fe  fydd  peth  yn  weddill  ar  ol  eyflwyno 
un  bunt  at  y  Gymdeithas  Feiblaidd.  Y  mae  hwn  yn 
gynllun  gogoneddus.  ac  yr  wyf  wedi  ei  gario  yn  mlaen 
gyda  mwynhad5  a  chalon  a  chydwybod  rydd  yn  ngwyn- 
eb  Malachi  iii.  8,  9, 10.  Nid  oes  ynof  un  duedd  i  frad- 
ychu  yr  egwyddor  hon,  ond  yr  wyf  yn  dymuno  ar 
Dduw  fy  llwyddo  i'r  graddau  y  gallaf  sefyll  at  fy  add- 
uned am  fy  oes.  Brysio  wnelo'r  amser  y  byddo  yr 
egwyddor  hon  yn  cael  mwy  o'i  hefelychu. 

Y  mae  yn  dda  genyf  fy  mod  wedi  cael  digon  o 
ras  i  fod  yn  ffyddlawn  i'r  argyhoeddiad  hwnw  hyd 
y  dydd  hwn  ;  a  chyda  hyfrydwch  yr  wyf  wedi  cyf- 
3 


26  LLWYBEAU    BYWYD. 

rami  canoedd  o  ddoleri,  o  dan  ffug  enw,  at  y  Gym- 
deithas  Genadol  a'r  Feibl  Gymdeithas.  Gwnawn 
felly  o  wyleidd-dra,  gan  nas  gwyddwn  am  lawer  yn 
degymu,  a  rhag  i'm  hymddygiad  fad  yn  achlysur  i 
neb  bechu.  Ond  yn  awr,  gan  yr  ystyriaf  yn  ddyl- 
edswydd  arnaf  gymell  pawb  at  liaelioni  crefyddol, 
rhaid  i  mi  amcanu  bod  yn  esiampl  hefyd,  oblegid 
nid  yw  yn  iawn  cymell  neb  at  ddyledswydd  na 
byddo  y  cyinellydcl  yn  ei  hymarfer  ei  hun. 

Yn  1866,  gwnaethym  ymgais  i  fyned  i  bregethu, 
a  bum  trwy  eglwysi  y  Dosbarth,  ac  o  dan  arholiad 
yn  y  Cyfarfod  Misol,  a  chefais  anogaetli  i  fyned 
rliagwyf  er  cymwyso  fy  hun  at  y  gwaith ;  ond  gan 
nad  oedd  fy  amgylchiadau  yn  ffafriol  i  gael  addysg, 
a  fy  mod  yn  ameus  am  fy  nghymwysderau  naturiol 
i  ddod  yn  bregethwr  teilwng,  rhoddais  i  fyny  y 
syniad  o  honwyf  fy  liun,  gan  benderfynn  gwneyd 
fy  ngoreu  i  fod  yn  ddefnyddiol  a  ffyddlawn  mewn 
cylch  is  yn  ngwinllan  fy  Arglwydd.  Yn  1867,  sy- 
mudasom  fel  eglwys  o'r  ty  ysgol  i'r  Capel  newydd, 
Jerusalem ;  a  chyflogasom  y  Parch.  William  Jones 
i  ddyfod  i'n  bugeilio.  Y  mae  ef  yno  hyd  y  dydd 
hwn,  ac  yn  un  o  weinidogion  mwyaf  parclius  Sir 
Forganwg.  Gan  fod  y  boblogaeth  yn  cynyddu, 
a'n  heglwys  ninau  yn  Uwyddo,  penderfynwyd  cadw 
moddion  crefyddol  eto  yn  y  blaen  yn  yr  hen  bab- 
ell,  gan  fod  agos  i  filltir  oddi  yno  i  Jerusalem,  y 
Capel  newydd.  Cyn  hir,  adeiladwyd  capel  hardd 
yn  yr  hen  Bethel ;  ac  erbyn  heddyw  dywedir  fod 
y  ddeadell  fechan,  y  Bethel,  wedi  cynyddu  o  ddeu- 


DEUDDEG-   MLYNEDD   YN   SIR  FORGANWG.  27 

dcleg  i  bymtkeg  o  eglwysi  mawrion  yn  y  rhan  ucIl- 
af  o'r  dyffryn. 

Yn  neclireu  1868,  yr  oeclcl  yn  mlilygion  Bhag- 
luniaeth  i  mi  gefnu  ar  wlacl  fy  uliaclau  am  fyd  y 
gorllewin.  Y  testyn  diweddaf  y  clywais  bregetliu 
arno  cyn  gadael  Cymru,  oedd,  "  Canys  nid  oes  i  ni 
yma  ddinas  barhaus,  eitlir  tin  i  ddyfod  yr  y'm  ni 
yn  ei  dysgwyl." 


28  LLWYBRAU    BYWYD. 


C  YFNOD  III. 


O'M  DYFODIAD  I  AMEEICA  HYD  FY  MYN- 
EDIAD  AM  DEO  I  GYMEU  YN  1874. 

Cychwynais  o  Gymru  am  America  Ionawr  25, 
1868,  a  chefais  fordaith  ddigon  garw,  ar  fwrdd  y 
City  of  Paris ,  a  bu  agos  iddi  hi  a  ninau  gael  ein 
claddu  yn  ngwaelod  mor  y  Werydd  ar  nos  Sab- 
both,  ond  nid  felly  y  rhyngodd  bodd  Llywydd  y 
ddaear  a'r  mor,  a  chyraeddasom  y  byd  newydd  yn 
mhen  pymtheg  niwrnod  o  fordaith.  Ac  i  gychwyn 
yn  yr  hinsawdd  briodol  mewn  gwlad  newydd,  y 
gAvaith  cyntaf  a  gefais  oedd  ceibio  'r  ia  oddi  ar  y 
cledrau,  er  gwneyd  ffordd  i'r  cerbydau  i  glndo  yr 
Americaniaid  trwy  heolydd  dinas  Scranton.  Nid 
oes  angen  i  mi  ddweyd  fod  hyny  yn  waith  digon 
oer  a  chaled  i  greenhorn,  a  hyny  yn  mis  Chwefror. 
Aethym  wedi  hyny  i  ddyfnder  y  ddaear,  i  lanw 
rhyw  bymtheg  tunell  o  lo ;  ac  yr  oedd  yn  tori  fy 
nwylaw  fel  cyllill,  yn  nghanol  mwg  a  thywyllwch. 
0 !  bobl  anwyl,  os  oedd  ia  yr  heolydd  yn  ymhichio 
i  fy  wyneb  mewn  creulondeb,  yr  oedd  bodau  duon 
y  pwll  yn  rhwygo  fy  nghnawd  fel  ellyllon,  ar  ol 
cael  eu  deffroi  o'u  cwsg  hirfaith  yn  eu  gwely  lion- 
ydd,  lie  yr  oedd  en  hewinedd  wedi  caledu,  ac 
awchlymu  fel  yr  adamant,  megys  pe  yn  ymwybod- 
ol  o'u  bod  wedi  cymwyso  eu  hunain  i  dan  mewn 


YX    AMERICA    HYD    1874.  29 

cysgadrwydd,  a'm  bod  inau  niewn  cyngrair  er  en 

hanfon  i'r  llosgfeydd  a  haeddent,  ar  ol  eu  cysgad- 
rwydd  diwaiih  yn  eu  cuddf  eydd  tywyll !  Ond  er 
caleted  oedd,  cariais  frwydr  yraosodol  yn  y  blaen 
yn  erbyn  y  black  diamonds  yn  yr  amddiffynfeydd 
oesol  hyn  hyd  y  flwyddyn  1881 ;  ond  bum  inewn 
enbydrwydd  am  fy  mywyd  yn  yr  yradrechf  a  filoedd 
o  weithiau. 

Yr  oedd  yn  Hyde  Park  gapel  liardd  gan  y  T.  C. 
bron  yn  ddiddyled,  pan  ddaethym  i'r  wlad,  a'r 
Parch.  M.  A.  Ellis  yn  weinidog  ynddo  ;  ond  yr  oedd 
y  capel  newydd  a  liardd  dan  sylw  wedi  dechreu 
cymeryd  taitli  tua  bro  y  black  diamond;  ac  yn 
mhen  rhai  misoedd  ar  ol  iddo  sefyll,  costiodd  tua 
$5000  i'w  adferu  i'w  ddefnycldioldeb  cyntefig.  Yn 
mhen  rhai  misoedd  ar  ol  fy  nyfodiad  i'r  wlad, 
cymellwyd  fi  i  uno  gyda  rhyw  80  o  Gyniry  i  gych- 
wyn  Baner  America.,  a  chostiodd  yr  anturiaeth  i 
mi  $100  neu  ragor,  yn  arian.  Yr  oeddwn  yn  cy- 
hoeddi  rhai  o  gynyrehion  fy  meddwl  a'r  yssrrifbin 
yn  y  Fane?1,  o  dro  i  dro.  TTele  hefyd  ysgrif  a  gy- 
hoeddais  dan  ffugenw  yn  y  Cyfaill,  am  Ebrill  1869  : 

AT  Y  TBEFNYDDION  CALFINAIDD  YX 
A.MEKICA 

"  Y  cynauaf  yn  ddiau  sydd  fawr,  ond  y  g^reithwyr  yn  anaml." 

Anwyl  Frodyr  a  Thadau  ! — Yr  wyf  finau  yn  un  or 
cyfryw  a  symudwyd  gan  Raglumiaeth  o  Gymru  uchel 
ei  breintiau  i'ch  plith  chwi  yn  y  wlad  gyfoethog  hon  ; 
gan  hyny  yr  wyf  yn  ostyngedig  gyflwyno  yr  ysgrif  hon 


30  LLWYBKAU   BYWYD. 

i'eh  sylw,  Hiewn  hycler  y  bydd  i  chwi  ei  phrofi  yn 
nghlorianau  cywir  egwyddorion  Cristionogaeth.  Cym- 
ellwyd  fi  i  ysgrifenu  yr  anerchiad  hwn  gan  yr  egwydd- 
orion a  ddysgais  o'r  Tsgrythyrau  yn  ngwlad  fy  nhadau, 
a  chan  yr  ymwybyddiaeth  nad  ydym  ni  yn  y  wlad  hon 
yn  gwneyd  cyfiawnder  a'r  egwyddorion  a  broffeswn, 
sef  ein  bod  i  ymdrechu  anfon  goleuoi  yr  ef engyl  i  bob 
rhan  o'r  byd,  &c.  Y  gorchymyn  a  roddwyd  gan  Ar- 
glwydd  y  cynauaf  i'w  eglwys  yw,  "Ewch  i'r  holl  fyd, 
a  phregethwch  yr  efeneyl  i  bob  creadur."  Ac  y  mae 
y  gorchymyn  yna  cyfuwch  ei  awdurdod  heddy w  a  phan 
swniodd  gyntaf  yn  nghlustiau  y  dysgyblion,  "  O  her- 
wydd  y  cynauaf  yn  ddiau  sydd  fawr,  a'r  gweithwyr  yn 
anaml."  Er  mwyn  gogoniant  ein  crefydd,  ynte,  bydded 
i  ni  roddi  mwy  o  sylw  i'r  hyn  a  ofynir  genym  gan  ein 
Brenin  a'n  Ceidwad,  sef  Iachawdwr  y  byd.  Na  ddy- 
weded  neb  o  honom  yn  uchel,  ein  bod  yn  gwneyd  ei 
orchymynion  ef,  tra  y  byddom  heb  yr  un  Gymdeithas 
Genadol  mewn  gwlad  mor  gyfoethog  a  hon.  "  Y  mae 
yn  bryd  i  ni  weithian  ddeffroi  o  gysgu,"  rhag  i'r  Ar- 
glwydd  roddi  y  winllan  i  lafurwyr  eraill,  a  ddygo  ei 
ffrwyth.  Chwi,  swyddogion  eglwysig  trwy  y  Talaeth- 
au,  goddefwch  i  mi  osod  tair  dyledswydd  o'ch  blaen, 
a'n  dyrchafa  fel  cyfundeb  Cristionogol  i  anrhydedd  a 
llwyddiant,  os  dygwch  hwynt  i  ymarferiad  cyson  a 
chyffredinol : 

I. — Penodi  Trysorydd  Cyffredinol  i  dderbyn  tanys- 
grifiadau  at  Gymdeithas  Genadol  ein  henwad  yn 
America. 

II. — Yn  gymaint  a  bod  cyfarfod  gweddi  nos  Lun 
cyntaf  o  bob  mis  wedi  cael  ei  neillduo  gan  bob  eglwys 


YN    AMERICA   HYD    1874.  31 

i  wedclio  ar  yr  Arglwydd  anfon  yr  efengyl  i  dywyll 
leoedd  y  ddaear,  &c,  bydded  i  gasgliad  gael  ei  sefydlu 
yn  y  cyfryw  gyfarfodydd  er  rhoddi  cyfleusdra  i  bob 
un  a  alio,  os  bydd  yn  ewyllysio,  gyfranu  o'i  arian  un- 
waith  bob  mis  tuag  at  gario  y  newyddion  da  i'r  rhai 
sydd  yn  marw  o  eisieu  gwybodaeth  yn  ng-hanol  y  ty- 
wyllwch  du. 

III. — Cysegru  rhan  o'r  Cyfaill  yn  llwyr  at  yr  aclios 
cenadol.  Y  inae  paganiaeth  yn  hawlio  byn  ar  eich  11a  vv, 
fel  y  byddo  y  maes  eang  hwn  yn  cael  sylw  darllenwyr 
y  Cyfaill  yn  fisol,  &c. 

Pa  ddylanwad  a  galfai  rhoddi  y  dyledswyddau  uchod 
mewn  ymarferiad  cyflawn  a  chyson  ar  ein  cyfundeb  ? 
Y  mae  yn  bosibl,  fe  allai,  fod  rhai  yn  ein  plith  a  farn- 
ant  y  byddai  hyn  yn  feichiau  trymion,  anhawdd  eu 
dwyn,  ac  y  llethent  y  gweiniaid  i'r  llawr,  &c.  Wei, 
caniataer  i  minau,  fel  un  ag  sydd  yn  ceisio  deall  yr 
egwyddorion  hyn  er  ys  blynyddau.  ac  wedi  cael  ei  ar- 
gyhoeddi  yn  ngoleuni  Gair  Duw  o  uniondeb  y  sylwad- 
au  canlynol,  ysgrifenu  gair  o'u  plaid: 

Yr  wyf  yn  credu  pe  y  gwnai  pob  eglwys  o'r  eiddom, 
er  fod  y  rhan  f wyaf  yn  eglwysi  gweiniaid,  ond  treulio  y 
society  o  flaen  y  cyfarfod  nos  Lun  cyntaf  o'r  mis  nesaf  i 
ymddyddan  ar  gynwysiad  yr  adnodau  hyn  a'u  cyffelyb: 
u  Pa  fodd  gan  hyny  y  gal  want  ar  yr  hwn  ni  chredasant 
ynddo  ?  a  pha  fodd  y  c redan t  yo  yr  hwn  ni  chlywsant 
am  dano?  a  pha  fodd  y  clywant  heb  bregethwr  ?  a  pha 
fodd  y  pregethant,  onis  danfonir  hwynt?v  Khuf.  x.  14, 
15 — ac  yn  penderfynu  yn  unfrydol  o'r  galon,  na  bydd- 
ai yr  un  cyfarfod  o  hyny  allan  er  gweddio  ar  yr  Ar- 
glwydd  i  anfon  yr  efengwl  i  oleuo  y  cenedloedd,  heb 


32  LLWYBRAU    BYWYD. 

gyfleusdra  lief  yd  i  bwy  by  nag  a  ewyllysio  gyfranu  yn 
wirfoddol  tuag  at  anfon  cenadon  at  y  "  rhai  sydd  yn 
eistedd  mewn  tywyllwch  a  chysgod  angeu" — y  caem 
yn  wobr  adfywiad  cyffredinol — mwy  o  bresenoldeb  Ys- 
bryd  Duw  yn  ein  cynulleidfaoedd — canoedd  yn  cael  eu 
hychwanegu  atom  o  "  rai  ewyllysgar  i  weithredoedd 
da," — ein  gweinidogion  yn  cael  eu  cynal  yn  fwy  teil- 
wng — dyledion  ein  capeli  yn  cael  eu  difodi,  a  llwyddiant 
teuluol,  a  phawb  yn  cynyddu  mewn  ffydd  a  duwioldeb, 
a'r  Gymdeithas  Genadol  yn  deilwng  o  gael  ei  chydna 
bod  gan  y  byd  Cristionogol,  &c. 

Fe  allai  y  cyhudda  rhai  fi  o  fod  yn  eithafol  fy  ngol- 
ygiadau ;  dymunaf  ar  y  cyf ryw,  os  oes,  am  eu  treio  yn 
y  ■  clorianau  eywir,  sef  geiriau  y  digelwyddog  Dduw 
(Mai.  iii.  8-13),  a  manau  eraill.  O  ie,  medd  rhyw  un, 
wrth  genedl  Israel,  o  dan  yr  hen  oruchwyliaeth,  y  llef- 
arwyd  y  geiriau  yna,  ac  o  ganlyniad  nid  ydynt  o  bwys 
i  ni.  Cofia,  gyfaill,  i'r  graddau  ag  y  mae  teyrnas  yr 
efengyl  yn  kelaethack  na  theyrnas  Israel,  i'r  graddau 
hyny  y  mae  gofynion  y  llywodraeth  oddiar  ddwylaw  y 
deiliaid ;  ac  i'r  graddau  ag  y  mae  y  gwaith  yn  bwysie- 
ach,  i'r  graddau  hyny  y  mae  y  bendithion  yn  helaeth- 
ach.  Ond  nid  yw  y  dyledswyddau  y  cyfeiriaf  atynt 
ond  ysgeifn,  eto  byddant  yn  bwysig  a  dylanwadol  er 
llwyddiant,  os  gosodir  yr  olwynion  i  droi  gan  y  rhai 
ag  yr  ymddiriedwyd  iddynt  ddorau  rhyddid  yr  efeng- 
yl ;  ie,  fe  ofynir  hyn  oddiar  ddwylaw  y  cyfryw,  sef 
rhoddi  pob  mantais  a  rhyddid  i  bwy  bynag  ewyllysio 
wTneuthur  daioni,  &c. 

Yn  awr,  cymerwn  wasanaeth  ffigyrau  er  dangos 
pwysigrwycld    pethau    bychain,    gyda    ifyddlondeb   a 


YN   AMERICA   HYD    1874.  33 

chydweithrediad.  Cyinerwn  yn  ganiataol  fod  ein  lioll 
gynulleidfaoedd  yn  rhifo  20,000  o  bersonau,  a  phob  un 
o'r  cyfry w  yn  cyfranu  un  cent  bob  mis  at  y  Gymdeithas 
Genadol,  gwna  $200  y  mis,  a  $2,400  y  flwyddyn.  A 
fyddai  hyny  yn  faich  ?  Os  byddai  rhai  nad  allent 
roddi  un  cent,  byddai  eraill  a  garent  gael  cyfleusdra  i 
gyfranu  deg  neu  ugain,  mwy  nea  lai.  A  phwy  a  wyr 
nad  oes  rhai  yn  ein  plith  a  garent  gael  ffordd  rydd  i 
anfon  arian  wrth  yr  ugeiniau  o  ddoleri"?  Y  mae  hyn  yn 
ddigon  posibl.  Beth  pe  b'ai  ambell  i  wr  ieuanc  yn 
gweled  y  fath  bwysigrwydd  mewn  lledaeniad  yr  efeng- 
yl,  ag  yr  ystyriai  yn  rhagorfraint  i  ddegymu  ei  gyflog 
at  yr  achos  cenadol  ?  Nid  ^w  hyny  yn  gyfwerth  a 
"rhoddi  ein  cyrff  yn  ebyrfch  byw,  yr  hyn  yw  ein  rhes- 
ymol  wasanaetrh  ni." 

Yn  yr  hydref  canlynol  y  cynaliwyd  y  Gymanfa 
Gyffredinol  gyntaf,  ac  y  ffurfiwyd  Cymdeitlias  Gen- 
adol y  Trefnyddion  Calfinaidd.  Y^n  haf  1869,  eaw- 
som  streic  trwy  y  gweithiau  glo  o  amgylcli  Scran - 
on,  ac  im  ystormus  ydoedd ;  ond  nid  wyf  am  liel- 
aethn  ar  j  dygwyddiadau  yn  nglyn  a'r  cyfry w  yma, 
er  fy  mod  inau  yn  y  rhyferthwy  fel  eraill.  Oblegid 
amgylchiadau  yn  y  flwyddyn  1870,  cefais  brawi  ar 
gadw  ty,  er  mwyn  fy  chwaer  Margaret,  yr  lion  oedd 
wedi  cael  ei  gadael  yn  weddw,  gyda  dwy  o  enethod 
bychain,  am  ryw  bedair  blynedd,  hyd  onid  aetli  hi 
yn  ei  hoi  i  Gymru. 

Cawsom  streic  arall  am  chwe  mis  o  amser,  yn 
1870-71,  ond  er  colled  gyffredinol,  galhvn  feddwl. 
Gallwn  nodi  rhai  pethau  rhamantns  ag  oedd  yn 


34  LLWYBRAU    BYWYD. 

clal  perthynas  a  mi,  oni  bae  foci  gwyleidd-dra  yn 
fy  ngwahardd ;  felly  y  mae  llawer  o  bethau  i'w  gad- 
ael  mewn  dystawrwycld,  ond  y  mae  pob  gweithred 
i  gael  ei  dwyn  i  farn  er  hyny,  yn  un  o'r  ddau  fycL 
Diameu  genyf  mai  mwy  dymunol  gan  y  doeth  a'r 
da,  bob  amser,  yw  gwneyd  cymaint  ag  a  allant  o 
ewyllys  eu  Harglwydd,  megys  lieb  yn  wybod  i'r 
Haw  aswy,  oni  bae  fod  weithiau  angen  gwneyd  da- 
ioni  fel  esiampl  ac  anogaeth  i  eraill  mewn  ystyr 
gymdeithasol.  Tynwn  y  cyfnod  liwn  i  derfyn  gyd- 
a'r  ychydig  linellau  canlynol  a  osodais  wrth  eu 
gilydd  tua'r  adeg  ag  y  cefais  fy  ngwneyd  yn  ddin- 
esydd  Americanaidd : 

Y   "FOURTH  0  JULY." 

Mae  "  Fourth  o  July"  yn  ddydd  can  a  llawenydd? 

Trwy  wlad  y  Gorllewin  boed  hyny  '  barhau  ; 
Or  d3^froedd  Tawelog  hyd  Ian  mor  y  Werydd, 

Boed  pawb  o'r  preswylwyr  i  gyd-lawenhau. 

Y  ser  sydd  yn  gwenu  uwch  bwthyn  a  phalas. 

A'r  eryr  yn  taenu  ei  edyn  uwch  ben ; 
Oyhoedder  yn  eglur,  gwirionedd  sydd  addas, 

A  phawb  i  weinyddu  cyfiawnder  heb  len. 

Ardderchog  Weriniaeth,  tra'n  ffyddlawn  dy  ddeiliaid, 
Y  Cymry  a  fyddant  yn  ffyddlawn  o  hyd ; 

Er  hyny  edmygant  hen  iaith  eu  henafiaid, 
A'u  hanwyl  ddefodau,  hycl  ddiwedd  y  byd. 

Ai  da  'ch  egwyddorion,  chwychwi  ddinasyddion, 
Er  dal  rhagoriaethau  sydd  gymaint  eu  gwerth? 

Dyngarwch  a  chrefydd  a  lanwo  eich  calon, 

Ac  felly  ewch  rhagoch  mewn  mawredd  a  nerth. 


I   GYMRU   AC   YN   OL.  35 


CYFNOD  IV 


I  GYMRU  AC  YN  OL  ;   A  NODIADAU  AR  Y 
DAITH  YN  BANER  AMERICA. 

Cychwynodd  y  brawd  John  T.  Evans  a  minan  o 
Hjcle  Park  er  yinweled  a  Chymru,  ddiwedd  Gor- 
phenaf,  1874;  ac  yn  ol  ein  bwriad,  aetliom  trwy 
Philadelphia  am  y  waith  gyntaf  yn  ein  bywyd. 
Cawsoni  yno  dipyn  o  gymdeithas  a  chyfarwyddyd 
y  Cymro  enwog,  gwladgarol,  a  chenedlgarol, 
"  Dafydd  Jones  y  Gof,"  fel  y'i  gelwir  ;  a  gwelsom 
dipyn  o  ogoniant  arwynebol  y  ddinas.  Hefyd, 
sylwasom  ar  sylfeini  adeiladau  yr  Arddangosfa 
Ganmlwyddol  yn  cael  eu  tori,  ar  gyfer  y  flwyddyn 
1876.  Ond  dyna,  i  Gymru  yr  oeddem  am  fyned, 
onide?  Wei,  aethom  i'r  agerlong  Indiana,  ac  aeth 
hono  a  ni  ryw  fodd  dros  a  thrwy  y  mor  garw  a'i 
donau,  a  Q-adawodd  ni  yn  ddiojon  sych  yn  Llyn- 
Ueifiad.  I  ffwrdd  a  ni  am  y  gerbydres,  gan  ein 
bod  am  gael  Cymanfa  y  T.  C,  yr  lion  oedd  i'w 
chynal  yn  Pontrhydfendigaid,  Sir  Aberteifi ;  ac 
aeth  y  ceffyl  tan  a  ni  yn  flEyddlawn  hyd  Aberys- 
twyth erbyn  y  nos.  Oychwynasom  yn  fore  dydd 
Mawrth  yr  wyl  i'r  Gymanfa ;  ac  am  wyth  o'r  gloch 
y  bore,  caAvsom  bregeth  dda  gan  yr  Americanwr, 
y  Parch.  H.  P.  Howell,  y  pryd  hwnw  o  Milwaukee, 


36  LLWYBRAU   BYWYD. 

Wis.,  oncl  yn  awr  o  Columbus,  .Ohio.  Ar  y  maes 
nm  dcleg,  pregethwycl  yn  rhagorol  gan  y  Parch. 
Howell  Powell,  yntau  o  America,  oncl  yn  y  Jeru- 
salem nefol  er  ys  blynyclclau ;  ac  ar  ei  ol  pregeth- 
odcl  yr  enwog  Barch.  Edward  Matthews.  Yn  y 
prydnawn  cawsom  y  fraint  o  wrando  ar  y  Parchn. 
William  Williams,  Abertawe,  ac  Owen  Thomas,  os 
iawn  y  cofiwyf.  Felly  talodd  y  ffordd  i  ni  frysio  i 
gael  rhan  o'r  Gymanfa,  heblaw  fod  gyda  ni  genacl- 
wri  frawdol,  a  newydd  da  o  wlad  bell,  i'r  hen  Grist- 
ion,  Miss  Phillips,  chwaer  y  Parch.  John  Phillips, 
Bangor  gynt,  oddiwrth  ei  brawd  William  Phillips 
o  Hyde  Park,  Pa.  Erbyn  heddyw,  y  mae  y  tebyg- 
olrwydd  mwyaf  fod  y  tri  wedi  cyfarfod  i  beidio 
ymaclael  mwy,  mewn  gwell  cartref  na'r  bwthyn  y 
magwyd  hwy  ynddo  yn  Mhontrhydfendigaid. 

Oddi  yno  aethom  rhagom  trwy  Dregaron,  Pen- 
cader,  Llandyssil,  ac  yn  y  blaen,  i  Llangeler.  Yr 
oeddwn  erbyn  hyn  yn  rhodio  hen  lwybrau  fy  meb- 
yd  a'm  hieuenctid,  ac  0 !  fel  yr  oedd  yr  hen  ad- 
gofion  yn  adgyfodi  i'm  croesaAyu  i  ail  wledda  ar 
swynion  bore  oes,  ar  hyd  yr  hen  lwybrau  cysegr- 
edig  !  Oncl,  ha !  yr  oedd  dail  surion  siomiant  yn 
y  wleclcl  hon  i  mi,  am  foci  y  golygfeycld  wedi  newid, 
rhai  o'r  hen  fwthynod  wedi  diflanu,  a'r  hen  wyn- 
ebau  a  aclwaenwn  gynt,  bron  oil,  wedi  ymfudo  i 
ryw  wlad  syclcl  yn  mhell,  bell  tu  draw  i  for  amser, 
i  beidio  dychwelyd  mwy,  megys  ag  y  daethym  i  o 
wlad  machlud  haul.  Yn  yr  hen  breswylfeydcl  nis 
gwelwn  yr  hen  wynebau  gynt;    O  na,   gwynebau 


I    OYMRU    AC    YN    OL.  37 

dyeithr,  bron  yn  mliob  ty :  oriel  yma  a  thraw,  yn 
anibell  i  dy,  tybiwn  fy  mod  yn  gweled  yn  wynebau 
rhai  o'r  penau  teuluoedd,  trwy  olion  amser  a  gofal- 
on,  a  siomedigaethau  byd,  iinellau  o'r  gwynebau  a 
adwaenwn  gynt,  yn  mlilith  y  cyfoedion  fu  yn  cyd- 
chwareu  a  mi  :  yna  eisteddwn  i  lawr  i  gydfyned 
yn  ol  i  ail  fyw  yn  ddychymygol,  megys,  y  gwynfyd 
ag  oedd  wedi  cymeryd  ei  adenydd,  ac  eliedeg  ym- 
aith  i  froydd  y  byd  tragwyddol.  Er  ein  boddhad, 
delai  yr  hen  olygfeydd,  yr  lien  gymdeithion,  yr 
hen  bleseran  gynt  i'n  presenoldeb  gyda  chyflym- 
dra  angylion  ;  ond  ebrwydd  y  gadawent  ni  yn  unig, 
am  eu  bod  hwy  wedi  gadael  y  byd  materol  er's 
llawer  blwyddyn,  a  chymeryd  eu  lie  yn  mhlith 
gwrthrychau  y  byd  ysbrydol,  gan  addaw  ein  croes- 
awu  ninau  ryw  ddiwrnod  i'w  cymdeithas,  fel  y 
gallom  yn  y  byd  hwnw  ail  fyw  yr  amser  gynt  yn 
fwy  syhveddol  nag  erioed. 

BWTHYN  FY  NHAD. 

Mi  aethyni  i'r  bwthyn  fy  magwyd, 

I  geisio  fy  mam  a  fy  nhad, 
A'r  saith  hyny  gawsant  eu  magu 

Yn  siriol  o  gwmpas  eu  tra'd  ; 
Ond,  Och !  y  gwynebau  ni  welwn, 

Gwag  ydoedd  yr  hen  aelwyd  Ian ; 
Na  chwaith  y  caniadau  ni  chlywn, 

Fel  oeddynt  o  gwmpas  y  tan. 

Wedi  myned  i  fyd  yr  ysbrydoedd 
Er's  tro  y  mae  pedwar  o'r  naw, 

Ac  un  sydd  yn  nhir  Patagonia, 
Ac  arall  yn  Washington  draw. 


38  LLWYBRAU    BYWYD.  ■ 

Un  arall  yn  teithio'r  Talaethau, 
A  dau  sydd  yn  Ngwalia  yn  byw ; 

A  gesglir  y  gwasgaredigion, 
I  gwmni'r  angylion  a  Duw? 

Bum  yn  gosod  cofadail  uwch  ben  bedd  yr  hon  a 
roddes  i  mi  fronau  i  sugno ;  bum  yn  myfyrio  uwch. 
beddrod  fy  nhacl ;  bum  yn  y  lleoedd  y  cafodd  fy 
rliieni  eu  magu ;  bum  yn  y  capel  y  dygent  ni  iddo 
yn  eu  dwylaw  i  addoli  yr  Arglwydd ;  a  bum  yn 
gweled  y  rhan  fwyaf  o'r  lleoedd  ag  y  treuliaswn  y 
deg  mlynedd  ar  liugain  cyntaf  o'm  hoes.  Yna, 
cefnais  ar  Gymru  am  yr  ail  waifch,  ac  ar  lawer  o 
berthynasau  a  hen  gyfeillion,  er  dychwelyd  trwy 
Lynlleifiad,  a  thros  gefn  y  mor  garw  i  Efrog  New- 
ydd,  prif  borthladd  fy  ngwlad  fabwysiedig. 

Mewn  perthynas  i  fy  sylwadaeth  ar  sefyllfa  gym- 
deithasol,  foesol,  a  chrefyddol  Cymru,  a'r  cyfnew- 
idiadau  a  welwn  yno  er  pan  adawswn  hi  gyntaf, 
sylwn  ar  un  cyfnewidiad  mawr  a  difrifol ;  sef  i'r 
graddau  y  cynyddodd  Cymru  mewn  ystyr  fasnach- 
ol,  yn  ystod  y  blynyddoedd  hyny  o  lwyddiant 
mawr,  fod  cynydd  cyfatebol  wedi  cymeryd  lie 
mewn  yfed  diodydd  meddwol  mewn  tref  a  gwlad, 
nes  yr  oedd  y  duw  Bacchus  yn  cael  ei  addoli  yn 
ffyddlonach  nag  erioed,  gan  wyr  a  gwragedd,  meib- 
ion  a  merched.  Yn  y  fan  hon  rhoddaf  y  llythyrau 
a  gyhoeddais  yn  Maner  America y  ar  ol  fy  nychwel- 
iad  o  Gymru ;  ac  os  oeddent  yn  werth  eu  darllen 
y  pryd  hwnw,  y  maent  yn  werth  eu  darllen  eto,  ar 
ol  bod  bedair  blynedd  ar  ddeg  allan  o  olwg,  canys 


I   GYMSU   AC    YH   OL.  39 

y  mae  pob  petk  da,  o  leiaf,  yn  werth  i'w  adgyfodi 
o  fedd  angof  : 

I. — GOLYGFEYDD  DAEAEYDDOL  CYMEU. 

Nid  oes  tin  gydmariaetli  rhwng  golygfeydd  an- 
ian  yn  America  a  Chymrn.  Mawredd  ei  niynydd- 
oedd,  ei  hafonydd,  helaetlirwydd  ei  mensydd  cyn- 
yrchiol,  yn  nghyda'i  hadnoddau  niwnyddol,  yw 
gogoniant  tir  Columbia ;  ond  am  wlad  Gwalia,  yr 
hyn  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  fwy  paradwysaidd  na 
lioll  wledydd  y  ddaear  yw  ei  hamrywiaeth  anghyd- 
marol.  Er  ei  bod  yn  feclian  o  faintioli,  eto  gall 
ymwelydd  wledda  ar  olygfeydd  newyddion  o  ddydd 
i  ddydd,  am  fisoedd  yn  olynol,  heb  flino  ;  canys  y 
mae  ei  dyffrynoedd  yn  gyfoethog  o  brydfertliwcli. 
Yno  gwelir  yr  afonjxld  dolenog  yn  Uawn  pysgod,  y 
meusydd  yn  llwythog  o  flodau  amrywiog,  gwartheg 
a  defaid,  a  gwahanol  rywogaetlian  o  anifeiliaid, 
ymlnsgiaid  ac  ehediaid,  y  bwthynod  a'r  palasau, 
gerddi  a  gwinllanoedd  ;  a'r  preswylwyr  yn  cael  eu 
cynyrfn  gan  y  rliai  liyn  oil  i  ogoneddu  en  Cre- 
awdwr.  Pa  ryfedd  fod  y  Cymry  yn  genedl  fardd- 
onol,  gerddorol  a  chrefyddol !  Pe  yr  elai  yr  ym- 
welydd drachefn  i  ben  un  o'r  mynyddoedd,  megys 
yr  Wyddfa,  gwelai  oddi  yno  ugeiniau  o  fynydd- 
oedd  a  dyffrynoedd,  llynoedd  ac  afonydd,  megys  o 
amgylch  ei  draed ;  y  mor  hefyd  a'i  longau  yn  y 
golwg — y  mae  yr  olygfa  yn  annesgrifiadwy.  Pa 
ddyben  cydmaru  America  a  lion  mewn  prydferth- 
wch  anianyddol  ?     Yr  wyf  wedi  hiraethu  Uawer  er 


40  LLWYBRAU    BYWYD. 

pan  wyf  yn  America  am  weled  llygad  y  dydd> 
ond  yn  ofer,  eithr  dywedir  i  mi  eu  bod  yn  y  wlad, 
ond  os  ydynt,  geliir  teitliio  miloedd  o  filldiroedd 
yma  lieb  ganfod  un.  Darllenais  amser  yn  ol,  fod 
y  Gydgyngorfa  yn  bwriadu  gwneyd  Pare  Cenedl- 
aetliol  ar  un  o  wastadeddau  y  Gorllewin,  neu  ryw 
le  ;  ond  braidd  nad  allaf  wneyd  llw  na  fydd  o  fewn 
ei  derfynau  yr  un  blodeuyn  o'r  fath. 

II. — AGWEDD    GYMDEITHASOL   Y   WLAD. 

Y  mae  sefyllfa  y  gweithwyr  wedi  gwella  llawer 
yn  y  gweitlifeydd,  ac  yn  mlilitli  yr  amaethwyr,  yn 
Ngliymru,  er  pan  wyf  fi  yn  cofio.  Yr  wyf  yn  credu 
ei  bod  yn  well  ar  y  gweithwyr  yno  nag  yn  America 
yn  bresenol.  Credwyf  liefyd  fod  y  genedl  yn  ym- 
berffeitliio  mewn  gwybodaetli  ac  addysg.  Nis 
gallaswn  weled  fod  rhinweddau  crefyddol  wedi 
cynyddu  llawer  yn  mlilitli  y  genedl  yn  ddiweddar. 
Y  mae  llawer  o  ymdrecli  yn  eu  plith  o  blaid  dir- 
west  a  sobrwydd ;  eto  ymddengys  fod  diota  a 
meddwi  ar  gynydd  yno.  Pa  nifer  o'n  cenedl  yn 
Ngliymru  sydd  yn  cyfranu  cymaint  at  wasanaeth  yr 
efengyl  ag  y  maent  yn  gyfranu  at  ddiodydd  medd- 
wol  ?  Pa  ryf edd  fod  ei  Chymanfaoedd  a'i  Chyrdd- 
au  Misol  yn  declireu  ymlioli  pa  fodd  i  enyn  ysbryd 
cenadol  yn  ieuenctyd  y  genedl  ?  Ond  i'w  hatli- 
rawon  lwyddo  i  droi  llifeiriant  yr  arian  oddiwrth 
y  fasnach  feddwol  at  achosion  cenadol,  yna  can 
sicred  a  bod  "  Duw  yn  dyrchafu  ei  air  goruwcli  ei 
enw  oil,"  ceir  g weled  canoedd  o  ieuenctyd  yn  tan- 


I    GYMRU    AC    YN    OL.  41 

io  o  ysbryd  cenadol,  ac  yn  barod  i  ddodi  eu  eyrff 
yn  ebyrth  byw  at  y  gwaith  gogonecldus.  Oni 
wyddom  yr  adnod  liono  a'i  chyffelyb,  "  A  hyn  yr 
wyf  yn  ei  ddywedyd,  yr  hwn  sydd  yn  hau  yn  brin, 
a  fed  liefyd  yn  brin  ;  a'r  hwn  sydd  yn  ban  yn  hel- 
aeth,  a  fed  liefyd  yn  helaeth."  Y  mae  yn  dda  gen- 
yf  fod  gweinidogion  y  gair  yn  dechreu  teimlo  y 
perygl  sydd  yn  bygwth  y  genedl.  Goddefer  i  mi 
draetliu  y  syniadau  yr  wyf  wedi  bod  flynyddau  yn 
en  ffurfio  am  y  pwlpud  Methodistaidd,  sef  fod  y 
pynciau  atlirawiaetliol — y  pechod  gwreiddiol,  eth- 
oledigaeth,  a  chyfiawnhad  trwy  ffydd,  <fcc. — yn  cael 
mwy  na'u  rlian  o  sylw.  Cawn  bregethau  bron  yn 
gyson  ar  y  cyffelyb  faterion,  tra  o  bosibl  na  cliawn 
bregeth  mewn  blwyddyn  ar  ddirwest  a'i  bendithion, 
a'r  fasnacli  feddwol  a'i  mellditliion  ;  nac  ar  haelioni 
crefyddol,  a  lielaetlirwydd  y  meusydd  cenadol,  &c. 
Yr  wyf  wedi  clywed  gweinidogion  yr  efengyl  cyn 
liyn,  yn  anog  swyddogion  eglwysig  i  ddefnyddio 
yr  arian  a  gasglwyd  yn  fisol  at  y  genadaeth,  at 
achosion  cartrefol.  Yr  Avyf  yn  credu  mai  ar  y 
blaenoriaid  a'r  pregethwyr  y  mae  y  bai  mwyaf  na 
b'ai  miloedd  o  bunau  yn  ycliwaneg  bob  blwyddyn 
yn  cael  eu  cyfranu  at  achosion  cenadol  yn  Nghym- 
ru  ;  ac  ymddengys  i  mi,  er  cymaint  o  wehilion  pob 
gwlad  sydd  yn  dyfod  i'r  America,  ei  bod  yn  rhag- 
ori  ar  Gymru  a  Lloegr  mewn  llafurio  er  sobreiddio 
ei  deiliaid,  ac  efengylu  y  byd.  Eithr  y  mae  mil- 
oedd o  Brotestaniaid  yn  eiddigeddu  at  lwyddiant 
Pabyddiaeth  yn  Mhrydain  ac  America,  ac  y  maent 
4 


42  LLWYBRLU    BYWYD. 

hwy  yn  lianer  cy  sgu,  gan  addaw  bod  yn  liaelionus 
a  gweithgar  ar  ol  prynu  ffarm,  ac  adeiladu  ty,  a 
dyfod  yn  gyfoethog,  &c!  Yr  oedd  un  ar  bymtheg 
o  ieuenctyd  Gwyddelig  yn  dyfod  drosodd  yn  yr  un 
llestr  a  mi,  i  fyned  i'r  coleg  ar  gyfer  y  meusydd 
newyddion  sydd  yn  ymagor  yn  y  wlad  hon ;  felly, 
dywedwn  ni  a  fynom  am  ein  gilydd  ac  eraill,  "Yr 
lawn  sydd  yn  gweithio  sydd  yn  derbyn  cyflog,"  yw 
hi  yn  y  diwedd.  "  Am  liyny  y  ;;  ae  yn  bryd  i  ni 
weithian  ddeffroi  o  gysgu."  "  Y  nos  a  gerddodd  yn 
mliell,  a'r  dydd  a  nesaodd ;  am  hyny  bwriwn  oddi 
wrthym  weithredoedd  y  ty wyllwch.,  a  gwisgwn  arf- 
au  y  goleuni." 

III. — CREFYUD    A   M0ES0LDEB   Y   GENEDL. 

Yr  wyf  yn  ymwybodol  fy  mod  yn  gbsod  fy  hun 
dan  gyfrifoldeb  neillduol  wrth  anturio  ysgrifenu 
i'r  wasg  ar  gymeriad  moesol  a  ckrefyddol  un  o'r 
cenedloedd  mwyaf  Cristionogol  o  lioll  genedloedd 
y  byd.  Yn  awr,  y  mae  pob  dyn  ystyriol  ac  ym- 
chwilgar  yn  deall  fod  dau  olygiad  gwalianol  yn 
bodoli  am  ein  cymeriad  moesol  a  chxefyddol.  Y 
cyntaf  yw,  ein  bod  yn  genedl  wir  grefyddol,  ac 
ucliel  ein  moesau,  cyfiawn,  ffyddlawn,  a  chydwyb- 
odol.  A'r  ail  syniad  yw,  ein  bod  yn  genedl  an- 
wadal,  anfoesol,  ac  anwaraidd.  Ond  pa  beth  sydd 
wirionedd  am  danom,  sydd  o  bwys  i  ni  ei  wybod. 
Wei,  traethaf  fy  syniadau  mor  gywir  ag  y  gallaf . 

Yr  wyf  yn  credu  fod  y  syniad  cyntaf  yn  iawn, 
ac  y  deil  y  genedl  ymchwiliad  manwl  i  ystadegau 


I   GYMRU   AC   YN   OL.  43 

crefyddol  a  gwladol  gwahanol  wledydd  cred  am  y 

ganrif  bresenol,  ac  nad  yw  yn  ol  i'r  un  o  honynt, 

yn  y  rhan  fwyaf  o  rinweddau  gwareiddiad  a  Christ- 

ionogaeth.     Am  yr  ail  syniad,  sef  em  bod  yn  gen- 

edl  anfoesol,   anwadal,  ac  anwaraidd,  yr  wyf  yn 

sicr  ei  fod  yn  gyfeiliornad,  a'i  fod  wedi  ei  seilio  ar 

dysfciolaethau  twyllodrus.     Haerir  fod  y  Cymry  yn 

genedl  anfoesol,   o  herwydd  eu  liarddull  plaen  a 

dirodres  ;  a  thebyg  en  bod  yn  rliy  esgeulus  o'r  hyn 

a  elwir  yn  foesgarwch  cymdeithasol ;   ond  tebyg 

mai  gwell  i  ni  fod  heb  y  lledneisrwydd  hwnw  na 

cliolli  ein  symlrwydd  a'n  didwylledd  natnriol  o  dan 

orclrndd  gweniaetlius  o  foesgarwcli.     Ystyriant  ni 

yn  genedl  anwadal,  o  herwydd  y  nodwedd  selog  a 

brwdfrydig  sydd  yn  perthyn  i  ni — fel  ag  yr  ydym 

yn  rhy  dueddol  i  goHi  hunan-lywodraetli  ar  ein 

tymeran  yn  awr  y  brofedigaeth.    "Am  hjnj  gwyl- 

iwn  ar  ein  hysbrydoedd."     Haerir  ein  bod  yn  an- 

waraidd,  o  herwydd  y  dosbarth  hwnw  o'n  cenedl 

ag  sydd  yn  tyru  at  eu  gilydd  i'r  lleoedd  mwyaf 

llygredig  yn  y  rhanbarthau  gweithfaol  o'r  dinas- 

oedd,  trwy  Gymrn,  Lloegr,  ac  America,  y  rhai,  dan 

ddylanwad  y  diodydd  meddwol,  sydd  yn  arswyd 

ac  yn  ddychryn  i  bawb  o'u  cwmpas,  nes  peri  i  bobl 

ragfarnllyd    ac    anwybodus   gredn   fod   y   cyfryw 

gymeriadau   yn  ddangoseg   gywir   o   gymeriad  y 

genedl  Gymreig ;  ond  y  mae  hyny  yn  mhell  o  fod 

yn  gywir. 

Wei,  yn  awr,  ynte,  os  yw  y  dosbarth  olaf  yn  dra 
Uuosog,  onid  yw  yn  ddyledswydd  arnom  geisio  ol- 


44  LLWYBEAU   BYWYD. 

rhain  y  drwg  i'w  wreiddiau,  a'i  ladd  yno,  rhag  iddo 
ef  barhan  i  ladd  plant  y  genedl  wrth  y  miloedd  o 
flwyddyn  i  flwyddyn?  Y  mae  yn  wybyddus  i'r 
ymchwilgar  a'r  cyfarwydd,  mai  yn  y  rhanbarthau 
gweithfaol  o  Gymru  y  mae  meddwdod  yn  fwyaf 
ofnadwy  a  gwaradwyddns,  a  bod  y  parthati  hyny 
yn  eael  en  poblogi  yn  benaf  o'r  siroedd  amaeth- 
yddol,  lie  mae  sobrwydd  a  chrefydd  yn  ymddys- 
gleirio  mwyaf,  a  bod  y  rhan  fwyaf  o'r  ymfudwyr 
liyn  yn  gefnogwyr  didroi  i'r  fasnach  feddwoL 
Gofynwn,  ynte,  paliam  y  mae  cymaint  o'r  dyfod- 
iaid  hyn  yn  cael  en  cario  i  ddystryw  gan  y  fasnach 
feddwol?  Y  mae  yn  hawdd  ateb  ar  ol  gwybod  ar- 
ferion  preswylwyr  y  rhanbarthau  gwledig — y  mae 
gan  arferion  ddylanwad  bron  anorchfygol,  yn 
neillduol  arferion  llygredig — felly  yma,  y  mae  y 
trigolion  bron  oil  yn  ddiotwyr  cymedrol ;  trwy  fod 
yr  amaethwyr  ac  eraill  yn  ami  gyrchu  i'r  ffeiriau 
a'r  marchnadoedd,  edrychant  ar  y  tafarnan  fel  lle- 
oedd  cysurus  ac  angenrheidiol,  ac  ar  y  tafarnwyr 
fel  pobl  barchus  ac  anrhydeddus — yn  gymaiut 
felly  mewn  rhai  cymydogaethau,  fel  ag  y  mae  taf- 
arnwyr yn  ddiaconiaid  eglwysig — a  rhwng  y  ffeir- 
iau a'r  marchnadoedd,  a'r  priodasau,  a'r  neithior- 
an,  a'r  gwirodydd  cartrefol,  y  mae  y  plant  yn  cael 
eu  magu  yn  ddiotwyr  ymarferol,  heb  gydnabod 
nac  ystyried  fod  ysbrydion  uffernol  yn  ddystaw 
sicrhau  rhaffau  dystryw  a  cholledigaeth  yn  y  man- 
an  mwyaf  sicr  a  diogel;  a  phan  y  mae  y  cyfryw 
yn  ymfudo  i  ardaloedd  newyddion,  a  newid  y  dull 


I   GYMRU   AC   YN   OL.  45 

o  fyw,  a  mwy  o  arian  yn  dyfod  i'w  dwylaw,  y  maent 
yn  mynychu  yr  arferiad  a  ddysgasant  gan  eu  rhi- 
eni  a'u  hathrawon,  sef  diota,  fel  ag  y  mae  miloedd 
o  lionynt  yn  colli  eu  hunain  yn  nhywyllweh 
meddwdod ;  a  chadwynau  colledigaeth  yn  eu 
llusgo  o  glogwyni  chwantau  llygredig  i  golledig- 
aetli  anadferadwy! 

0,  ddaUineb!  0,  ddirgelwch!!  0,  drueni!!!  fod 
miloedd  yn  Nghymru  oleu,  yn  talu  mwy  o  warog- 
aeth,  yn  cyfranu  mwy  o'u  harian,  ac  yn  aberthu 
mwy  o'u  hamser  i'r  fasnach  feddwol,  nag  y  maent 
yn  wneuthur  at  efengyl  iachawdwriaeth  y  byd  ! ! ! 
O !  golled,  fod  cymaint  o'r  rhai  a  broffesant  gref- 
ydd  yr  Oen,  yn  rhoddi  cefnogaeth  mwy  cyson  ac 
effeithiol  i'r  duw  Bacchus,  nag  i'r  Oen  a  laddwyd 
dros  bechodau  y  byd  !  O  !  ynfydrwydd,  fod  mil- 
oedd o  dadau  a  mamau  yn  Nghymru,  yn  arfer  eu 
plant  i  yfed  y  gwenwyn  sydd  yn  Uadd  miloedd  o 
lionynt  bob  blwyddyn!  O!  Avaradwydd,  fod  cy- 
maint yn  myned  ar  draws  rliybuddion  Duw  ac 
efengyl  ei  Fab,  yn  ebyrth  i'r  Juggernaut  feddwol  i 
golledigaetli,  o  wlad  y  breintiau  mawr  yn  feunydd- 
iol!  Pa  bryd  y  bwrir  yr  lien  ddraig  feddwol  i 
gerwyn  fa^vr  digofaint  y  Duw  Hollalluog?  Pa 
bryd  yr  addfeda  cangenau  gwinwydden  y  ddaear  ? 
Pa  bryd  y  bwria  yr  angel  ei  gryman  llym  ami,  ac 
y  casgl  efe  hi  i  gerwyn  fawr  dyoddefaint?  ciY 
mae  y  dydd  yn  dyfod."  Gwel  Dat.  14 :  18-20,  a'r 
20 ;  1-3.  Beth  pe  y  safai  yr  angel  a'i  gryman  yn 
ei  law,  a  chyhoeddi  fel  y  clywo  holl  eglwysi  y  saint 


46  LLWYBRAU   BYWYD. 

y  Sabboth  cyntaf  o'r  flwyddyn  nesaf,  y  byddai  i'r 
diodydd  meddwol,  a  phob  un  ag  a  fyddo  yn  sych- 
edig  am  danynt,  i  gael  en  casglu  yn  nghyd  cyn  diw- 
edd  y  flwyddyn,  ac  y  bwrid  hwynt  oil  i'r  "  gerwyn" 
y  tu  allan  i  ddinas  Duw  !  Ond  nid  yw  yn  debyg 
y  rliydd  ef  rybndd  o'i  ddyfodiad,  "  canys  y  mae 
ganddynt  Moses  a'r  proffwydi ;"  ac  iaith  miloedd 
o  broffeswyr  yn  wyneb  y  cwbl  yw  :  "  Ms  gwnawn 
ymwrthod  a'r  ddiod,  er  ei  bod  yn  costio  mwy  o 
arian  i  nina'n  crefydd  bob  blwyddyn!"  "Am 
liyny  y  mae  eich  pechod  yn  aros,"  a  pha  fodd  y 
diengwcli  chwi  rhag  barn  Duw?  Y  mae  yr  iaith 
yn  gref ;  ond  "  onid  oes  achos  ?" 

IV. — OES  PERYGL  l'R  ARGLWYDD  ADAEL  CYMRU  ? 

Y  mae  arnaf  beth  arswyd  wrth  ofyn  y  fath  ofyn- 
iad  ofnadwy  am  wlad  fy  ngenedigaeth  yn  gyhoedd- 
us,  er  fy  mod  wedi  gofyn  y  gofyniad  i  mi  fy  hun 
lawer  tro.  Y  mae  arnaf  beth  ofn  i'm  beiddgarwch 
demtio  rhai  o'm  cydgenedl  i  fy  melldithio.  Ond  fy 
nghydgenedl  a  ddygwyddo  ddarllen  fy  sylwadau, 
na  ddigiwch  wrthyf,  canys  y  mae  rhesymau  a  gyf- 
iawnha  y  rhai  fyddont  yn  caru  eu  gwlad  a'u  cenedl 
am  ofyn  y  fath  ofyniad.  Onid  yw  hanesyddiaeth 
yn  profi  i  ni  fod  gwledydd  a  chenedloedd  cryfion 
wedi  cael  eu  dymchwelyd  o  herwydd  eu  pechodau  ? 
Paham  y  boddwyd  y  byd  a  dwfr  y  diluw  ?  Paham 
y  llosgwyd  dinasoedd  y  gwastadedd?  Paham  y 
boddwyd  yr  Aiphtiaid  yn  y  Mor  Coch  ?  Paham 
nad  yw  Babilon  fawr  yn  sefyll  ?     Pa  beth  ddyg- 


I   GYMEU   AC   YN    OL.  4:7 

wyddodd  i  lawer  o  genedloedd  a  allasem  enwi  ? 
O  bosibl,  mae  canoedd  yn  barod  i  daflu  y  gofyn- 
iadan  yn  ol  i  fy  wyneb,  trwy  fy  nghoffhau  mai 
cenedloedd  paganaidd  oedd  y  cyfryw ;  a  bod  y 
Cymry  yn  genedl  grefyddol,  a  bod  yn  rliaid  i'r 
Arglwydd  wrthi  er  efengyleiddio  y  byd.  Ymbwyll- 
wn  ycliydig,  i  weled  pa  beth  a  ddywed  yr  Arglwydd. 
"  Yr  holl  genedloedd  ydynt  megys  diddim  ger  ei 
fron  Ef ;  yn  llai  na  dim,  ac  na  gwagedd,  y  cyfrif- 
wyd  liwy  ganddo."  Ac  keblaAv  liyn,  y  mae  cenedl 
Israel  wecli  bod  yn  anwyl  gan  yr  Arglwydd,  ie, 
galwai  hwynt  "  Fy  mliobl  etholedig."  Ond,  ha! 
pa  le  y  maent  lieddyw?  Wedi  eu  gadael — "Efe  a 
wylodd  drosti.  Ie,  pe  gwybuasit  titliau,  ie,  yn  dy 
ddydd  hwn,  y  pethau  a  berthynant  i'th  heddwch  ; 
ond  yn  awr  y  maent  yn  guddiedig  oddiwrth  dy 
lygaid !  Am  hyny,  meddaf  i  chwi,  y  dygir  teyrnas 
Ddnw  oddi  arnocli  chwi,  ac  a'i  rhoddir  i  genedl  a 
ddygo  ei  ffrwythau.  Canys  onid  arbedodd  Duw  y 
cangenau  natnriol,  gwylia  nad  arbedo  dithau 
cliwaith."  Felly,  amlwg  yw  fod  pechocl  yn  cael  ei 
ganlyn  a  barn  yn  mhob  oes  o'r  byd  ;  ac  yr  ydym 
yn  cael  yn  ngair  y  gwirionedd,  fod  y  pechod  a 
gyflawnir  yn  wyneb  goleuni  yn  cael  ei  ganlyn  a 
barn  drymacli  na'r  pechod  a  gyflawnir  mewn  an- 
wybodaetli.  Gofynaf  eto,  ynte,  a  oes  perygl  fod  y 
genedl  Gymreig  yn  enog  o'r  pecliodau  ag  y  mae 
gair  Duw  yn  bygwth  dymchweliad  o'u  plegid  ? 

Dywedaf  en  bod  yn  euog  o  ddau  bechod  a  fydd 
yn  sicr  o  ddwyn  melldith  cyn  hir,  onid  edifarliant ; 


48  LLWYBRAU   BYWYD. 

canys  y  maent  yn  bechodau  ofnadwy,  ac  yn  cael 
eu  cyflawni  gan  y  genedl  gyda  cliysondeb,  a  liyny 
o  dan  lewyrch  Haul  Cyfiawnder  ar  liyd  y  dydd. 
Y  cyntaf  o'r  ddau  ydyw,  yfed  yn  lie  diod  y  gwen- 
wyn  sydd  yn  llygru  y  genedl  trwyddi  oil — y  gwen- 
wyn  a  wanha  y  gallu  sydd  yn  y  natur  ddynol  i 
wrthsefyll  profedigaetli,  ac  i  ddylyn  rhinwedd — y 
gwenwyn  sydd  yn  merwino  y  genedl  i  gysgadrwydd 
moesol — y  gwenwyn  sydd  yn  meddwi  miloedd  o'r 
genedl  i  gwsg  tragwyddol  bob  blwyddyn — y  gwen- 
wyn sydd  yn  costio  llawer  mwy  o  arian  i'r  genedl 
nag  sydd  yn  cael  en  defnyddio  er  porthi  a  dilladu 
en  heneidiau  a'r  bendithion  a  bery  yn  ddigonol- 
rwycld  tragwyddol!  O!  Gymru  oleu,  a  raid  i  t1 
ddwyn  cyflog  y  f  ath  becliod  ?  O  !  Gymry,  a  ydych 
yn  mynecl  yn  fwy  caetli  i'ch  blys  o  flwyddyn  i 
flwyddyn?  O!  "  Wlad  y  breintiau  mawr,"  a  oes 
ynot  ddigon  o  nertli  y  dydd  hwn  i  ryddhan  dy  hun 
o  afael  swyngyfareddol  y  ddraig  feddwol  ?  Os 
nad  oes,  pa  fodd  y  medri  ymryddbau  yn  mhen 
blwyddyn,  ar  ol  yfed  miloedd  yn  rliagor  o  alwyni 
o'i  gwenwyn  lii  ?  Ac  os  na  fedri  beidio  eu  hyfed, 
tra  y  mae  genyt  ddigon  o  fel  a  llaeth,  a  ffynonau  a 
ffrydian  o  ddyfroedd  grisialaidd  ac  adfywiol,  pa 
fodd  y  medri  fod  hebddynt  ar  ol  i'tli  fel  a'tli  laetli 
ddarfod,  ac  i'tli  ffynonan  a'tli  afonydd  sychu  yn 
ngwres  cyfiawn  farn  Duw? 

Yr  ail  becliod  a  ofyn  yr  Arglwydd  gyfrif  o  bono 
gan  y  Cymry,  ydyw  esgeulusdod.  Y  mae  y  Cymry 
yn  genedl  Gristionogol,   lioll  Air  Duw  yn  cael  ei 


I   GYMRU    AC    YiT    OL.  49 

ddarlleii  yn  niliob  teulu — oni  bydd  hyny  yn  cael 
ei  esgeuluso — ac  yn  proffesu  eu  bod  yn  credu  mai 
trwy  wybodaeth  o'r  efengyl  yn  unig  y  mae  clyfod  i 
feddiant  o'r  "  Iachawdwriaeth  a  fydd  byth,  a'r 
Cyfiawnder  na  dderfydd ;"  ac  mai  trwy  ffyddlon- 
deb  a  haelioni  ei  Eglwys  y  mae  yr  Arglwydd  wedi 
ordeinio,  a  dysgu  yr  holl  genedloedd  yn  ffordd  yr 
Iachawdwriaeth  ;  ac  y  maent  yn  gwybod  fod  y 
cynanaf  yn  fawr ;  ac  y  maent  yn  gwybod  fod  yr 
Arglwydd  yn  gofyn  y  ddegfed  ran  o  enillion  cref- 
yddwyr  dan  yr  hen  oruchwyliaeth,  pan  nad  oedd 
galwad  arnynt  fyned  o'u  gwlad  eu  hunain  i  ddysgn 
crefydd.  Ac  yn  awr,  pan  y  mae  yr  holl  fyd  yn 
agored  i  bresjethu  yr  efengyl,  y  mae  y  Cymry  a 
broffesant  fod  yn  weithwyr  yn  ngwinllan  eu  Har- 
ghyydd  Iesu  Grist,  nid  yn  unig  yn  gwrthod  deg- 
ymu  at  Ayaith  yr  Arglwydd,  ond  y  maent  yn  wyn- 
eb-agored  yn  gwario  y  cyfryw  am  y  gwenwyn  uff- 
ernol  sydd  yn  dihoeni  y  genedl  uwch  ben  y  pydew 
diwaelod  !  0  !  ragrith  ;  ie,  gwaeth  na  rhagrith. 
Proffesn  canlyn  yr  Oen  trwy  dylodi  ac  erlid,  trwy 
fywyd  ac  angeu,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  gwario  mil- 
oedd  o  bunau  yn  rhagor  bob  blwryddyn  am  dcliod- 
ydd  meddwol  sydd  yn  dinystrio  y  byd,  nag  y 
maent  yn  gyfranu  at  achub  y  byd !  Yr  wyf  yn 
teimlo  y  carwn  gael  cyfleustra  i  draethu  y  sylwad- 
au  yma  yn  wyneb  pob  Cymro  a  Chj'mraes,  yn  y 
fath  fodd,  nes  eu  hargyhoeddi  i  ymadael  am  byth 
a  phob  dyferyn  o  ddiodydd  meddwol,  ac  i  wneyd 
^eu    dyledswyddau    tuag   at    ledaenu    yr   efengyl. 


50  LLWYBKAU    BYWYD. 

Tiia  byddai  Cymru  yn  dywysogaeth.  offeiriadol,  ac* 
yn  goron  gogoniant  yn  Haw  yr  Arglwydd  o  genedl- 
aeth  i  genedlaeth,  heb  berygl  i'r  dydd  ddyfod  ag 
y  bydd  darllen  o'r  bedwaredd  hyd  y  bunied  benod 
o  Alarnad  Jeremiah  yn  gymwysiadol  uwch  ben 
Cymru. 

V. CWYN    DOETHINEB. 

Galarnad  ddirwestol  a  leinw  fy  mron, 

Fel  dyfroedd  y  ceisia  ymdywallt, 
Maent  hwy  sydd  yn  yfed  diodydd  y  fall,, 

Yn  peri  i  mi  wylo  yn  ddyf n-hallt ; 
Mae  amser  i  chware  a  chanu  yn  lion, 

Ac  amser  i  fawr  orfoleddu, 
Ond  amser  i  wylo,  a'm  calon  yn  brudd, 

I  mi  yn  awr  sydd  yn  gweddu. 

Yn  fore  gadewais  drigfanau  y  wlad, 

LleV  oeddwn  i  gynt  yn  preswylio, 
Yn  cyd-lawenychu  ag  engyl  y  Bef, 

Mewn  gwynfyd  nas  gaTlaf  anghofio ; 
Ond  eariad  a'm  dygodd  i  gyrchu  yn  ol, 

Y  defaid  a  aeth  ar  gyfeiliorn, 
At  ffrydiau  o  ddyfroedd,  a  phorfa  sydd  frasr 

Daw'r  oil  a'm  canlynant  yn  union. 

Ar  blant  y  ddynoliaeth  y  galwaf  yn  fwyn, 

I  ddyfod  ar  ol  fy  nysgeidiaetb, 
Doethineb  wrth  fesur,  a  deall  yn  hael, 

O  !  deAvch  ar  ol  fy  ngwybodaeth : 
Paham  mewn  oferedd  yr  yfwch,  heb  ball, 

Wirodydd  a'ch  gwna  yn  ynfydion  ? 
Mi  wylaf  oblegid  eich  gweled  yn  mhell, 

O'm  ffrydiau  iacbaol  a'm  ifynon. 

Gwna'r  rhai'n  ddisychedu  y  truan  a'r  llesg, 

A'm  dwfr  barha  yn  ddiddarfod, 
Afonydd  sydd  genyf  yn  tarddu  heb  ball, 


I   GYMRU   AC   YN   OL.  51 

Paham  na  chynierwch  o'm  diod  ? 
O !  deuwch  yn  brydlon,  a  phrynweh  yn  rhad, 

Heb  arian,  heb  werth  'rwyf  yn  rhoddi : 
O !  wylaf  mewn  of n  y  gwelaf  ry w  ddydd, 

Ddiodydd  y  pwll  yn  eich  boddi. 

Ddynoliaeth  wrthnysig,  0 !  gwrandaw  fy  llefr 

Dy  blant  ymgeleddaf  yn  dirion, 
O'm  llestr  tywalltaf  laeth,  olew,  a  mel, 

I  bawb  a'm  canlynant  yn  ffyddlon ; 
A  gwledd  anghydmarol  yn  mhalas  fy  Nhad 

A  roddaf  i  bawb  ewyllysio  ; 
Ond  hyn,  gwnaf  i  tithau  i  wylo  ryw  ddydd,. 

Boed  miloedd  am  hyn  yn  fy  ngwawdio. 

'Bwyf  wedi  cyhoeddi  trwy  oesoedd  y  byd, 

\  Na  chwenych  y  gwin  pan  gynhyrfo/ 
Ehag  trwy  ei  effeithiau  heb  obaith  yn  Nuwr 

Yn  uffern  y  bydd  it'  ymdreiglo ; 
Er  hyny  mae  rhai  a  wenieithiant  i  mi, 

Gan  addaw  dros  byth  fy  nghofleidio, 
Yn  yfed  yn  gyson  oY  gwenwyn  ag  sydd 

Yn  boldi  mil  myrdd  gan  eu  damnio. 

O !  ddeiltion,  a  fynwch  chwi  wario  yn  ffol 

Eich  arian  a'ch  nerth  trwy  eich  bywydr 
Am  ddrwg  ac  angeuol  ddiodydd  y  ddraigv 

A'ch  gyrant  i  dir  angenoctyd  % 
Pa  bethau  a  fedwch  tu  arall  i'r  bedd, 

Os  heuwch  bob  dydd  lygredigaeth, 
Ond  sylwedd  euogrwydd  cydwybod  o  hydr 

Gan  ochain  mewn  gwae  ac  anobaith  % 

I  wledydd  'rwy'n  rhoddi  diodydd  yn  rhadr 

A  dorant  eu  syched  yn  gyflawn, 
Yn  ffrydiau  y  tarddant  dan  riniog  fy  nhyr 

Ac  ant  trwy  y  ddaear  yn  ifyddlawn ; 
Ond  och  !  er  yn  golled  o  fythol  barhadr 

Y  ddiod  losgedig  a  fynant, 


52  LLWYBBAU    BYWYD. 

Am  hyny  'rwy'n  wylo  o'u  plegid  fel  tad, 
A  hwythau  yn  ynfyd  a  chwarddant. 

Ond  hwytbau  a  wylant  yn  chwerw  ryw  ddydd, 

Ac  yna  yn  fore  a'm  ceisiant, 
A  minau'r  pryd  hyny  yn  gwledda  yn  lion, 

Fy  wyneb^byth  mwy  ni  chanfyddant ; 
Eu  hamser  a  ddarf a,  a  hwythau  yn  ol, 

Heb  ddwfr  i  dori  eu  syched, 
Dyf eryn  i  oeri  y  taf od  ni  fydd : 

O  !  pwy  a  ddesgrifia  y  golled  ? 

Cynygiais  eu  harwain  er  garwed  eu  taith, 

A'u  llenwi  a  phob  dymunoldeb, 
A'u  gwisgo  a  dill  ad  nas  gwelir  eu  hail, 

Nes  cyraedd  i  dir  anfarwoldeb ; 
Ond  hwy  a'm  gwatwarent  yn  ynfyd  a  ffol, 

Nes  ydoedd  eu  haf  wedi  darfod : 
Am  hyny  fe  bery  eu  ganaf  dros  byth, 

Mewn  gwae  yn  y  pydew  heb  waelod 

Mawr  golled  yw  colli  cwpanaid  o  ddwr, 

Pan  fyddys  yn  marw  o  syched, 
Ond  colled  sydd  filoedd  o  weithiau  yn  fwy 

Yw  colli  doethineb  i'w  hyfed : 
Mwy  colled  y w  hyny  na  cholli  y  nef  ! 

Mae'n  gymaint  a  cholli  yr  enaid ! 
A  cholli  elfenau  dedwyddwch  yn  llwyr, 

?Rwyf  nawr  yn  galaru  o'i  blegid. 

Ond  er  i  filiwnau  fy  ngwrthod  yn  hyf, 

Gan  yfed  elfenau  trueni, 
Fe'm  canlyn  dyrfaoedd  can  amled  a  r  ser, 

Yn  ddiogel  i  fro  y  goleuni : 
Ac  yno  cant  wledda  ar  ffrwythau  y  coed 

A  dyfant  ger  afon  y  bywyd, 
Oan  feddu  cyflawnder  y  Duwdod  yn  un, 

Mewn  gwynfyd  a  bery  yn  hyfryd. 


DETHOLION    O'R   CYLCHGRONAU.  53 

CYFNOD  V. 


DETHOLION  O'R  CYLCHGRONAU  I  FYNY 

HYD  1881. 
O  bryd  i  bryd  cawn  bleser  wrth  anfon  ysgrifau 
ar  wahanol  faterion  i'r  Drych,  Saner  America,  Y 
Cyfaill,  Blodaxt  yr  Oes,  a  chylchgronau  eraill ;  a 
hyderwyf  foci  rhai  o  lionynt  wecli  bocl  o  ryw  fen- 
ditli  a  dy  dolor  deb,  yn  gymdeitliasol  a  chrefyddol. 
Ar  ol  darllen  yn  y  Drych  am  Tachwedd  22,  1877, 
hysbysiad  "  Un  o  Offeiriaid  Derwyddol  America," 
cynyrchodd  fy  meddwl  y  llinellau  canlynol : 

Gwnaethym  heddyw  lawenychu, 
Am  i'r  Drych  yn  fwyn  hysbysu 
Fod  mawr  rodd  o  dir  Columbia, 
Ar  ei  gyrf a  tua  Gwalia ; 
Rhodd  sydd  fwy  na'r  aur  a'r  arian, 
Ac  na  holl  drysorau  anian ; 
Rhodd  i  Myfyr  y  Derwyddon, 
Heb  ei  mwy  gan  feibion  dynion. 

Gan  ei  fod  yn  offeiriadu 
Hen  ddefodau  y  cromlechi, 
Mewn  mawr  sel,  fel  Saul  o  Tarsus, 
Gyda  thywyll  bethau  dyrys, 
Rhodder  iddo'r  trysor  penaf, 
Beibl  Duw  y  gwerthf  awrocaf  : 
A  boed  iddo  ef  trwy  hyny, 
"  Glywed  lief,  a  gwel'd  goleuni." 

Saul  erlidiwr  yr  athrawon, 
A  llabyddiwr  Cristionogion, 


54  LLWYBRAU    BYWYD. 

Trwy  fawr  rodd  o  dragwyddoldeb, 
Gaf odd  grefydd  yn  ei  phurdeb  : 
Myfyr  oedd  yn  cyfeiliorni 
Wrth  ryw  hen  Dderwyddol  feini ; 
Bydded  iddo  mwy  i  wledda 
Ar  fawr  aberth  plant  Columbia. 

Beibl  sydd  fel  mor  o  gariad, 
Gwell  i  ddyn  na  haul  a  lleuad  ; 
Pan  bo'r  nef  yn  myned  heibio, 
Pery  hwn  dros  byth  i'w  nofio  : 
Yn  mhen  miloedd  maith  o  oesau, 
Boed  i  Myfyr  gyda'i  ffryndiau, 
Wel'd  o'r  arch  fu  ar  Galfaria, 
Ddyfnion  eiriau  y  Jehofa. 

Pan  bo'r  rhodd  '  gael  ei  dadlenu, 
Myrdd  a  f  o'n  offrymu  gweddi, 
Am  i  gynwys  hon  yn  ffyddlon 
I  gyrhaeddyd  at  ei  galon  ; 
Fel  bo  Myfyr  yn  ei  ddiwedd, 
Trwy  y  Beibl,  mewn  gorfoledd, 
Gyda'r  seintiau  a'r  angylion, 
Yn  Nghaersalem  dan  ei  goron. 

"  Geiriau  Duw  sydd  eiriau  purion," 
Yn  goethedig  i'w  dirgelion ; 
Goleu  ro'nt  am  dragwyddoldeb, 
Am  a  aned  yn  y  preset) ; 
Ac  am  ryfedd  waith  y  Duwdod 
Trwy  y  greadigaeth  isod  : 
Gwledda  ynddynt,  gan  ryfeddu, 
Gaffo  Myfyr  heb  ei  haeddu. 


PLEIDIO  SOBBWYDD. 

Mae  llais  ysbrydoliaeth  at  blant  y  ddynoliaeth, 
O^ddechreu  yr  oesau  yn  para  yr  un  ; 


DETHOLION   o'e   CYLCHGRONAU.  55 

Er  syrthio  a  chodi,  a  cheisio  a  cholli, 
Gwna  eto  eu  galw  i'w  fynwes  ei  hun. 

0  herwydd  fod  niiloedd  o  rai  diymgeledd 
Tn  dyoddef  creulondeb  ac  eto  yn  fud, 

Am  hyny  adseinia  niwyn  lais  ysbrydoliaetk, 
O  agor  dy  enau  dros  rai  sydd  yn  fud. 

Paham  y  gwnei  hepian?  paham  y  gwnei  gysgu? 

A  ydyw  dy  galon  o  gareg  neu  ddur  ? 
Paham  na  wnei  wylo,  a  deffro  i  weithio  1 

Mae  bywyd  y  meddwon  yn  greulon  yn  wir. 

Pwy  gyfrif  y  gwragedd  rhinweddol  a  lethwyd. 

Neu  eto  a  wthir  i  waelod  y  bedd? 
Trwy  greulon  gyfeddach  anwyliaid  eu  mynwes. 

Pa  galon  na  theimla  wrth  weled  eu  gwedd  ? 

Pa  faint  o  amddifaid  a  gweddwon  a  wnaethpwyd? 

Pa  faint  a  gollasant  ddysgeidiaeth  a  dawn  ? 
Yn  lie  rhagorfreintiau  boreuddydd  y  bywyd, 

Hwy  gawsant  gymylau  hwyr-ddydd  y  prydnawn. 

Mae  miloedd  sydd  eto  heb  weled  goleuni 

Trwy  lais  ysbrydoliaeth  yn  gwaeddi  yn  groch, 

Ar  bawb  sydd  a  chalon  a  all  gydymdeimlo, 
Difoder  y  gwirod  a'r  gwin  sydd  yn  goch. 

Chwychwi  sydd  a  llygaid  a  medr  i  weled 

Effeithiau  ofnadwy  diodydd  y  fall, 
A  fedrwch  chwi  dewi  a  pheidio  cyhoeddi 

Yn  erbyn  y  gelyn  bob  dydd  yn  ddiball  ? 

1  faes  yr  ymdrechfa  rhwng  dirwest  a  meddwdod 

Gwahoddir  trigolion  y  ddaear  i  gyd  ; 
Yn  erbyn  dylanwad  y  fasnach  uffernol, 
O  agor  dy  enau  yn  achos  y  mud. 


56  LLWYBRAU   BYWYD. 

KHYFEDD  WAITH  DUW. 

Fe  welir  rhyfeddodau  fyrdd 
Trwy'r  greadigaeth  faith  ; 

Efe  ag  sydd  tu  draw  i'r  oil, 
Anf eidrol  yw  ei  waith ! 

Ei  fysedd  ef  a  wnaeth  yr  holl 
Wrthrychau  yn  y  byd  ; 

A'r  heuliau  grogodd  ef  mewn  trefiii 
Trwy'r  nef oedd  ar  ei  hyd. 

Pe  rhagddo  'r  ai  dychymyg  dyn 
Trwy'r  eangderau  inaith, 

A  phasio  myrddiwn  myrdd  o  ser 
Bob  eiliad  ar  ei  daith, 

A  myn'd  heh  orphwys  nos  a  dydd,. 

Dros  oesau  rif  y  dail ; 
Er  hyny,  welai  ddim  ond  cwr 

O  waith  y  Crewr  hael ! 

Ond  yn  yr  iachawdwriaeth  wiw 

Bydd  cyfoeth  Duw  heb  len, 
Yn  y  Jerusalem  sydd  fry 

0  fewn  i'r  nefoedd  wen. 

Gwyn  fyd  y  dysglaer  deulu  fydd 

Yn  sefyll  ger  ei  fron, 
Cant  yfed  byth  o'i  gariad  ef, 

A  gwel'd  ei  wyneb  lion. 

Ni  welodd  llygad  dyn  erioed, 

Ni  ddaeth  i'w  galon  chwaith, 
Y  darpariaethau  fydd  gan  Dduw 

1  dragwyddoldeb  maith. 

Tu  draw  i  oesoedd  rif  y  ser, 

A  rhif  y  tywod  man, 
Yn  mhlith  y  gwaredigol  lu 

Dechreuol  fydd  y  gan. 


DETHOLION    o'E    CYLCHGRONAU.  57 

Bydd  tragwyddoldeb  ar  ei  hyd, 

A'r  oil  sydd  ynddo'n  bod, 
Yn  methu  ag  amlygun  llawn 

Weithredoedd  Duw  a'i  glod. 


Y  SABBOTH. 

O  bob  rhyw  ddyddiau  a  fwynheir, 

Y  Sabboth  wyf  yn  weled 

Y  mwyaf  gwerthfawr  er  llesad, 
Khag  trallod,  poen,  a  lludded ; 

Yr  ych  a'r  asyn  yn  ddiau 

Chwenychant  ddydd  i  orphwys  ; 
Fr  rhai'n  yn  dirion  Duw  a  wnaeth 

Y  Sabboth  yn  baradwys. 

Ond  dynolryw  hyd  eitha'r  byd 
Ddylasent  werthfawrogi 

Y  dydd  a  roddes  Brenin  pawb, 
Er  mantais  i'w  addoli ; 

Mae  hwn  yn  ddydd  i  bob  rhyw  radd 
I  orphwys  rhag  blinderau, 

O  swn  olwynion  bycf,  mewn  hedd, 
Dan  gysgod  Craig  yr  Oesau. 

Mae'r  Sabboth  ddydd  yn  arlun  gwan 

O  Eden  baradwysaidd, 
Pan  oedd  y  ddaear  oil  i  gyd 

Mewn  harddwch,  heb  anwiredd  ; 
Pan  y  blodeuai  anian  oil 

Mewn  tegwch  a  gogoniant, 
A  dyn  yn  hardd  ar  ddelw  Duw 

Yn  seinio  can  a  moliant. 

A  chan  i  Adda  syrthio'n  ol 

O  Eden  a'i  holl  swynion, 

Mwy  anhebgorol  'nawr  i  ni 

Yw'r  Sabboth  a'i  f  endithion  ; 
5 


58  LLWYBRAU   BYWYD. 

I  gloffion  a  lluddedig  rai 

Mae'n  fhoddi  meddyginiaeth, 

Ac  hebddo  byddai  yr  holl  fyd 
Yn  gruddfan  mewn  anobaith. 

Sabbothau  sydd  i  berchen  ffydd 
Fel  ffrwythau  pren  y  bywyd, 

Er  nerthu  y  blinedig  rai 
I  deithio  tua'r  gwynfyd  ; 

A  dyfroedd  pur  yn  ffrydiau  byw 
Ar  hyd  y  ffordd  i  Granaan, 

Er  disychedu  a  glanhau 

Y  rhai  oedd  gynt  yn  aflan. 

Pellddrychau  y'nt  o  uchel  radd 

Yn  myd  y  gorthrymderau, 
Er  dangos  bro  sydd  uwch  y  ser 

Yn  rhan  i  blant  y  dagrau ; 
Cerbydau  ydynt  i'r  holl  saint 

Pw  cludo  i'r  orphwysfa, 
O  fewn  i'r  drydedd  nef,  lie  bydd 

Holl  deulu  Duw  yn  gwledda. 

Ni  welodd  llygad  dyn  erioed, 

A'i  galon  ni  ddych'myga, 
Am  filfed  ran  y  cariad-wledd 

Y  Sabboth  ni  ddarfydda  ; 
Y  deml  hardd  yn  ninas  Duw, 

A'r  Oen  fydd  yn  ei  chanol, 
A'r  gwaredigion  oil  o  fewn 

Y  Duwdod  anwahanol. 


DEIGEYN. 

Y  deigryn  pur,  beth  ydyw  hwn  f 
Beth  ydyw  ei  sylweddau  ? 

Pwy  a'i  cynyrcha?  a  pha  bryd? 
A  ydyw  yn  ddiddechreu  ? 


DETHOLION    o'r   CYLCHGRONAU.  59 

Ai  brodor  yw  o'r  nefol  fyd? 

A  ydyw  yn  dragwyddol  ? 
Ai  deilliaw  wnaeth  o  ddynolryw  1 

A  ydyw  yn  anf eidrol  ? 

A  ydyw  yr  angylion  g-lan, 

Neu  hwy  sydd  wedi  eu  colli, 
O  fewn  i'r  nef,  neu  uffern  ddofn, 

Tn  medru  ei  gynyrchu  ? 
A  ydyw  beirdd,  sydd  fawr  eu  dawn, 

A  chryfion  eu  cyneddfau, 
Yn  medru  llwyr  ddeongli  hwn, 

A  mesur  ei  derfynau  ! 

Fe  ddy wed  llais  sydd  dan  fy  roron, 

Nas  gellir  byth  gyflawni 
Darnodiad  11a wn  ag  ysgrifbin, 

O'r  deigryn  crvvn  a'i  deithi, — 
Am  fod  ei  swynion  fel  y  gwlith 

Tn  tynu  eu  hadnoddau, 
O'r  dyfnder,  ac  o'r  nefoedd  fry, — 

Mae'n  for  o  ryfeddodau  ! 

Dau  fath  o  ddeigryn  welaf  fi 

O  fewn  y  greadigaeth, 
Sef  deigryn  anobeithiol  ddyn, 

Tn  ngolwg  colledigaeth : 
A'r  ail  genedlir  dan  y  fron 

Trwy  gariad  mewn  trallodion, 
Ac  ynddo  ddelw  Duw  mewn  cnawd, 

A'r  nefoedd  a'i  hanfodion. 

Un  deigryn  leinw'r  fynwes  brudd 

O  drallod,  poen,  a  dychryn. 
Am  fod  anobaith  dan  y  fron 

Tn  dif a  megys  gwyfyn ; 
Ond  deigryn  gobaith,  dyna'r  perl 

Sydd  megys  ysbail  rhyfel ; 
A  Duw  y  duwiau  geidw  hwn 

Fel  enaint  yn  ei  gostreJ. 


60  LLWYBKAU    BYWYD. 

Mawr  ddyfnder  o  drueni  sydd 

Yn  cyfansoddi  deigryn  ; 
Ac  hefyd  cariad  uchel  ryw 

Sydd  eang,  a  did  erf  yn  ; 
Mae  iaith  yn  pallu,  am  ei  fod 

Yn  cynwys  yr  Anfeidrol, 
Ac  hefyd  gyfrifoldeb  dyn, 

Sydd  ryfedd  a  thragwyddol. 

Paham  y  ceisir  gan  y  bardd 
Ddywedyd  beth  yw  deigryn, 

Gan  fod  ei  darddiad  draw  yn  mhell, 
Mewn  byd  sydd  yn  ddiderf yn  ! 

Rhyw  fo<d  ysbrydol  yw  ei  dad. 

0  fangre  anweledig, 
A  sylweddolir  ef  o  fewn 

Y  fynwes  archolledig. 

Mae  deigryn  pur,  fel  dyn  ei  hun, 

1  bara  yn  dragwyddol, 

A  drych  a  fydd  mewn  byd  a  ddaw, 
I  ddangos  yr  Anfeidrol ; 

Perl  anmhrisiadwy  ydyw  ef, 
Yn  ngofal  Duw  y  duwiau ; 

Holl  ddagrau'r  saint,  fe'u  ceidw  byth 
Yn  bur  yn  ei  gostrelau. 

Os  gellir  traethu  cynwys  gwae 

Plant  dynion  mewn  cystuddiau, 
Ac  hefyd  gynyrch  cariad  Duw, 

Sydd  ryfedd  a  diddechreu ; 
Fe  ellir  hefyd  yr  un  modd, 

O  fewn  yr  un  terfynau, 
Egluro'r  holl  hanfodion  sydd 

Yn  cyfansoddi  dagrau. 

Ar  ddagrau  dysglaer  fel  y  ser 

Y  llygaid  a  esgorant, 

Ac  a  amlygant  rhwng  dau  fyd, 
Ddirgelion  a  gogoniant ; 


i 


DETHOLIOX   O'R    OYLCHGRONAU.  61 

Cynyrchir  hwy  mewn  mynwes  friw, 

Trwy  obaith,  ffydd,  a  chariad, 
Er  gwaredigaeth  o  bob  gwae, 

Trwy  bryniant  trist  y  Ceidwad, 

Er  lleied  yw  y  deigryn  pur, 

Mae  ynddo  fawrion  bethau  ; 
Mae  ynddo  for  i'w  nofio  byth, 

Sydd  ryfedd  ei  wrthrychau  : 
Oi  fewn  argreffir,  fel  o  bell, 

Holl  blygion  colledigaeth, 
Ac  hefyd  iachawdwriaeth  gras, 

A  delw  Duw  mewn  arfaeth. 

Ehyw  gysegredig  fyd  yw  hwTn, 

Nas  dichon  pawb  ei  weled ; 
Ehy  ddwfn  i'r  angylion  yw! 

Bhy  uchel  i  gythreuliaid  ! 
Ha!  Duw  mewn  enawd  a  greodd  hwn. 

Ac  nid  i'w  ddadansoddi; 
Ond  careg  wen  a'r  enw  yw, 

Gan  Iesu  a'i  ddyweddi. 


GOLYGFEYDD  MOESOL. 

A  myfi,  yn  mhlitb  miloedd,  yn  teithio  taith  an- 
nychweladwj-,  daethym  at  odre  mynydd  uchel,  ac 
yr  oedd  y  brif  ffordd  yn  pasio  ar  ei  aswy ;  ond  er 
ei  fod  yn  uchel,  teimlwn  awydd  i  esgyn  i'w  gopa, 
am  y  tybiwn  y  cawn  oddi  yno  weled  yr  holl  ardal- 
oedd  ag  oeddwn  i  fyned  trwyddynt,  yn  nghyd  a 
chyrau'r  wlad  ddymunol.  Ac  yn  fy  awyddfryd 
gadewais  y  ffordd  ar  fy  aswy,  gan  esgyn  heibio  i 
gyflawnder  o  goed  ffrwythau ;  a  thra  yr  oedd  eu 
ffrwythau  maethlon  a'u  harogl  balmaidd  yn  ad- 
fywio  fy  natur   luddedig,   yr  oedd  swn  yr  awelon 


62  LLWYBRAU    BYWYD. 

yn  sio  rhwng  y  dail,  a  pheroriaeth  y  cor  asgell- 
og  o'm  ewmpas,  yn  cynyrfu  fy  enaid  i  addoli 
Creawdwr  a  Chynaliwr  y  rhai  hyn  oil.  A  thra  y 
rhyfeddwn  at  brydferthwch  y  blodau  a  gusanent 
fy  nhraed,  clywwn  lais  o'm  hoi  yn  dywedyd  wrthyf/ 
"  Ni  wisgwyd  Solomon  yn  ei  holl  ogoniant  fel  un 
o'r  rhai  hyn."  A  thybiwn  gan  fod  llwybrau  dyn 
wedi  eu  palmantu  a'r  fath  brydferthwch,  fod  yn 
rhaid  fod  ynddo  Ef  ei  hun  ogoniant  mwy  rhyf- 
eddol.  Yna  daethym  i  agorfa  fanteisiol  i  weled  yn 
mhell  ar  yr  ochr  aswy,  ac  yno  eisteddais  dan  gys- 
god  pren  i  fwynhau  yr  olygfa.  Ychydig  yn  mlaen 
o'r  fan  y  troais  i'r  mynydd,  gwelwn  fod  ffordd  yn 
troi  i'r  de  oddiar  y  brif  ffordd,  gan  ddisgyn  i  ddyff- 
ryn  hardd  a  swynol,  ac  yr  oedd  ei  ymddangosiad 
yn  ddeniadol.  xlc  ar  y  groesffordd  yr  oedd  dau 
fyneg-bost,  ac  mewn  llythyrenau  mawrion  y  geir- 
iau  hyny  yn  argraffedig  ar  yr  un  a  gyfeiriai  i'r 
dyffryn,  "  Gwna  yn  llawen  wr  ieuanc  yn  dy  ieu- 
enctid,  a  llawenyched  dy  galon  yn  nyddiau  dy 
ieiiencticl,  a  rhodia  yn  ffordd  dy  galon,  ac  yn  ngol- 
wg  dy  lygaid ;"  a'r  Hall  a  gyfeiriai  ar  hyd  y  brif 
ffordd,  ac  yn  argraffedig  arno,  "  Ffordd  y  bywyd 
sydd  fry  i'r  synwyrol,  i  ochel  uffern  obry." 

Sylwn  fod  Uawer  o'r  pererinion  yn  sefyll  i  ystyr- 
ied  i  ba  le  yr  oedd  y  ddwy  ffordd  yn  arwain ;  ond 
yr  anystyriol  a  gyflyment  i  waered,  gan  ddewis 
mwyniant  pechod  dros  amser ;  ond  y  rhai  synwyr- 
ol a  aent  ar  hyd  y  ffordd  ag  oedd  yn  gogwyddo  ar 
i  fyny,   gan  ymwroli  fel  rhai  yn  ceisio  gwlad,   er 


DETHOLION    o'r    CYLCHGROXAU.  63 

foci  llawer  o  honynt  yn  gruddfan  a  galaru  am  fod 
eu  cyfeillion  a'u  perthynasau  yn  cefnu  ar  y  ftbrdd 
dda.  Tna  pan  ddaethyin  ataf  fy  him,  yr  oedd  cys- 
godion  y  nos  yn  dechreu  taenu  eu  mantell  droswyf 
mewn  unigedd  tir  anadnabyddus,  a'r  holl  olygfa 
yn  diflanu  o'm  golwg ;  a  clian  fod  yr  hin  yn  ddy- 
munol,  tybiais  y  gallwn  orphwys  a  cliysgu  hyd  y 
bore  lie  yr  oeddwn  yn  ddiberygl ;  ac  wedi  i  mi 
gyflwyno  fy  hun  i  ofal  Tad  ein  hysbrydoedd,  gos- 
odais  fy  mhen  i  orphwys  ar  fon  y  pren,  a  chysgais. 
Ond  yn  fuan  breuddwydiais  fy  mod  yn  cael  fy  am- 
gylchu  gan  fwystfilod  ;  mewn  braw  deffroais,  gan 
esgyn  rhwng  y  cangenau  a  gysgodent  droswyf ;  ac 
yn  awr  clywwn  ruadau  bwystfilod  yr  anialwch  uyn 
ceisio  eu  bwyd  gan  Dduw."  Nid  oeddwn  yn  medd- 
wl  am  y  fath  berygl  yehydig  amser  yn  ol,  pan  yn 
cyflwyno  fy  hun  i  ofal  Gwyliedydd  yr  holl  ddaear, 
ond  diolch,  "  Wele  ni  huna  ac  ni  chwsg  Ceidwad 
Israel."  Yna  cefais  fod  Pensaer  pob  perffeith- 
rwydd  wedi  darparu  diogelfa  i  mi  rhwng  cangenau 
y  pren ;  ac  ar  ol  i  mi  blethu  y  man  geinciau  yn 
gylch  o'm  cwinpas,  teimlwn  fod  fy  ngwely  yn  im 
paradwysaidd,  canys  yr  oedd  yr  awelon  yn  fy  siglo 
yn  yr  eangder,  ac  uwchben  gwelwn  fur  allanol 
Palas  y  Brenin  Mawr ;  ac  O  !  y  fath  olygfa  ogon- 
eddus — yr  oedd  megys  mor  gwyrddlas  yn  gorch- 
uddio'r  eangderau  diderfyn,  a'i  feini  megys  mil- 
oedd  o  berlau  anmhrisiadwy  yn  dawnsio  ar  ei 
wyneb,  gan  adlewyrchu  gogoniant  ei  Adeiladycld, 
yr  hwn  sydd  yn  preswylio  o'i  fewn,   "yn  y  goleuni 


64  LLWYBEAU   BYWYD. 

nas  gellir  ciyfocl  ato."  A  thra  y  sibrydwn  yr  ys- 
grythyrau  hyny,  "  Gogoniant  yr  Arglwydd  fydd  yn 
dragywydd,"  "Yr  Arglwydd  a  lawenycha  yn  ei 
weithredoedcl,"  "Mor  ardderchog  yw  dy  weithred- 
oedd,  0  Arglwydd,"  cysgais  hyd  oni  ddaeth  y 
wawrddydd,  a  plieroriaetli  y  cor  asgellog,  i'ni  cym- 
ell  i  roesawu  brenin  y  dydd  ar  ei  "  ddyfodiad  allan 
o'i  ystafell;"  yna  disgynais  i  ddiolcli  i'r  Hwn  y 
perthyn  iddo  ddiangfaau  rliag  marwolaetli,  gan 
ddeisyf  ei  nawdd  ar  hyd  y  dydd.  Cyehwynais  tua 
chopa'r  mynydd,  a  pho  uwchaf  yr  awn,  anhawddaf 
ydoedd  ei  ddringo ;  ond  erbyn  canol  dydd  daeth- 
ym  i  gysgod  craig,  ac  yn  ij  lludded  eisteddais  a'm 
gwyneb  tna'r  de,  pryd  yr  ymagorodd  gweledigaetli 
o'ni  blaen  nas  gwelir  yn  ami  ei  chyffelyb.  O'r  fan 
hono  gwelwn  holl  derf ynan  y  dyffryn  swyngyf ar- 
eddol  y  cyfeiriais  ato  o'r  blaen  ;  ac  O  !  y  f atli  dwyll 
sydd  yn  y  byd,  canys  o'r  fan  hon  ymddengys  y 
dyffryn  crybwylledig  y  mwyaf  twyllodrus  o  holl 
ddyffrynoedd  y  byd,  a  chyn  y  dechreuwyf  ei  ddar- 
lnnio,  bydded  hysbys  nas  gallaf  ond  nodi  rhai  o'i 
brif  nodweddion,  canys  y  mae  iddo  ystyriaethau 
tragwyddol  ac  anolrheinadwy,  am  hyny  ceisiaf 
gadw  o  fewn  terfynau  gwirionedclau  eglur  a  diym- 
wad  y  byd  moesol,  "  Canys  fe  ddygir  pob  gair  a 
gweithred  i  farn,  pa  un  bynag  a  fyddo  ai  da  ai 
drwg." 

Sefyllfa  ddaearyddol  y  dyffryn. — Rhedai 
mewn  cyfeiriad  de-orllewinol,  ar  draws  y  cyfandir 
mawr  hyd  ymyl  y  mor  brwmstanaidd  y  clywsom 


DETHOLION   o'e    CYLCHGRONAU.  65 

am  dano.  Terfynid  ef  ar  y  tu  deheuol  gan  greig- 
iau  ofnadwy  tir  cysgod  angeu  ;  ond  yn  ogleddol 
gan  fynydd-dir  hardd  a  ffrwythlon.  Yr  oedd  ffurf 
fewnol  y  dyffryn,  fel  y  nodais  o'r  blaen,  yn  ei  gwr 
deheuol,  yn  hardd,  ffrwythlon,  a  swynol  ei  olyg- 
feydd ;  ond  po  bellaf  i'r  gorllewin  yr  elai,  yr  oedd 
yn  dyfnhau,  ac  felly  yn  gyfatebol  yr  oedd  ei  lech- 
weddau  yn  myned  yn  fwy  ofnadwy  a  pheryglus, 
ac  yr  oedd  ei  ganolbarth  mor  ddwfn  fel  nad  oedd 
y  preswylwyr  un  amser  yn  gweled  goleuni  haul,  a 
gorchuddid  hwy  bob  amser  gan  gwmwl  du  o  darth 
a  mwg,  ac  felly  "rhodiant  wrth  lewyrch  eu  tan  eu 
hunain,  ac  ymlenwi  yn  ol  eu  cyngorion  eu  hun." 

Poblooiad  y  dyffryn. — Poblogid  ef  yn  benaf 
gan  ymfudwyr  o  wledydd  ereill.  Fel  y  nodais  o'r 
blaen,  yr  oedd  llawer  yn  myned  iddo  yn  y  cwr 
dwyreiniol ;  ond  yr  oedd  llawer  yn  rhagor  yn 
myned  iddo  o'r  mynydd-dir  gogleddol — rhai  mewn 
cerbydau  ardderchog,  eraill  ar  feirch,  ac  eraill  ar 
draed,  ond  yr  oeddynt  oil  yn  cyflymu  fel  ynfydion 
dros  y  ffyrdd  llydain  oedd  yn  tywys  i  dywyllwch 
tragwyddol ;  ond  sylwn  fod  miloedd  yn  myned  i 
waered  yn  anfwriadol  yn  y  dull  a  ganlyn  :  Yr  oedd 
y  terfyn  rhwng  y  mynydd-dir  a'r  dyffryn  yn  an- 
mhenderfynol,  ac  yr  oedd  cilfachau  o'r  olaf  yn 
rhecleg  yn  mhell  i'r  blaenaf,  ac  felly  rhedai  ceinc- 
iau  o'r  mynydd-dir  rhwng  y  cyfryw  gilfachau ;  a 
chan  fod  miloedd  o  breswylwyr  y  mynydd-dir  yn 
ymbleseru  ar  y  cyfryw  glogwyni,  yr  oedd  llawer  o 
honynt    yn    syrthio    drosodd    i'r    dyfnder   islaw. 


66  LLWYBRLU    BYWYD. 

Byddai  rliai  feirw  yn  eu  cwympiadau,  eraill  a 
dorent  aelodau  fel  nas  gallent  adfern  eu  hunain  i 
ddiogelwch,  eraill  a  syrthient  i  byllan  lleidiog  nes 
difwyno  en  hunain  mor  ddrwg  fel  y  digalonent 
ddychwelyd  yn  eu  budreddi  at  eu  lien  gydnabod, 
ond  dewisent  yn  hytrach  fyw  a  marw  yn  eu  cyflwr. 
Eithr  gwelwn  lawer  yn  dringo  i  fyny  ar  eu  traed 
a'u  dwylaw  dros  y  creigiau  serth ;  ac  O!  y  fath 
olygfa  druenus  oedd  arnynt,  rliai  yn  ddeillion,  er- 
aill yn  gloffion,  eraill  a'u  gwynebau  mor  welw  a 
rliai  yn  dianc  o  safn  angeu — eu  llygaid  yn  goch- 
ion,  a'u  geneuau  yn  gloedig  gan  syched,  eu  cnawd 
yn  rhwygedig,  a'u  dillad  yn  aflan  a  charpiog. 
Oeh !  nis  gallaf  eu  darlunio,  canys  iaith  a  balla. 

A  tlira  yr  oeddwn  yn  synu  uwcliben  yr  olygfa 
druenus,  nesaodd  ataf  hen  foneddwr  o  ymddang- 
osiad  anrhydeddus,  gan  gyfarch  gwell  i  mi ;  ac 
wedi  iddo  eistedd  wrth  fy  ochr,  gofynodd  i  mi, 
""  Y  cyfaill,  o  ba  le  yr  ydwyt  yn  dyfod,  ac  i  ba  le 
yr  ydwyt  yn  myned,  a  pha  beth  a  geisi  mewn  un- 
igedd  yn  y  mynydd  hwn?"  Atebais  ef,  fod  fy 
henafiaid  yn  ddinasyddion  o'r  hen  Baradwys,  ond 
iddynt  encilio  o'u  gwlad  freiniol  i  wlad  bell,  ac 
oddi  yno  fy  mod  yn  dyfod  i  geisio  "  gwlad  well," 
yr  hon  a  gollwyd,  a  chan  fy  mod  wedi  clywed  fod 
Brenin  presenol  y  "  wlad  ddymunol"  yn  gyfath- 
rachwr  a  mi,  a'i  fod  wedi  anfon  cenadau  at  ei  holl 
berthynasau  gwrthryfelgar  i'w  gwahodd  adref,  gan 
addaw  adferiad  iddjnt  o'r  holl  ragorfreintiau  a 
gollwyd,  a  hyny  yn  rhad — am  hyny  ar  fy  mherer- 


DETHOLION    o'r    CYLCHGRONAU.  67 

indod  yr  wyf,  mewn  gobaith  y  cyraecldaf  y  wlad,. 
ac  y  derbynir  fi  i  ffafr  y  Brenin  ;  ac  mi  a  esgynais  y 
mynydd  hwn,  gan  dybied  y  gallwn  weled  oddi  yma 
y  ffordd  tuag  yno,  trwy  ardaloedd  dyeithr  i  mi,  ae 
wele  fi  yn  rhyfeddu  uwch  ben  dyrus  ryfeddodau'r 
byd.  Yna  sylwai  yr  ymwelydd,  "  Y  cyfaill,  y  mae 
pob  peth  yn  dda,  canys  yr  wyf  fi  yn  un  o  weision 
Brenin  y  wlad  yr  wyt  ti  yn  ei  cheisio,  wedi  fy  an- 
fon  allan  yn  wyliwr  ac  yn  gyfarwyddwr  i  rai  fel 
tydi,  ac  os  cymeri  dy  gyfarwyddo  genyf,  ti  a  fyddi 
yno  yn  sicr  yn  yr  iawn  bryd,  a  rhag  i  ti  ameu  fy 
ngonestrwydd,  wele  i  ti  sel  y  llywodraeth."  Am- 
lygais  iddo  fy  llawenydd  o  gyfarfod  a'r  fath  gyfaill 
ag  ef,  gan  ei  fod  yn  rhoddi  y  fath  gysur  i  mi, 
ddyeithr  llnddedig;  yna  gofynais  iddo,  a  fyddai 
gwrthwynebiad  ganddo  egluro  i  mi  rai  o'r  golyg- 
feydd  ag  oedd  o  flaen  ein  llygaid.  Atebodd  yntau 
nad  oedd,  am  fod  yr  holl  ardaloedd  a  welem  yn 
adnabyddus  iddo ;  yna  cymerodd  yr  ymddyddau 
a  ganlyn  le  rhyngom  :  • 

Gofynais — Beth  y w  enw'r  dyffryn  ofnadwy  yna  ? 

Gyfarwyddwr — Y  mae  mwy  nag  un  enw  arno, 
sef  (1.)  Anghymedroldeb.  (2.)  Meddwdod.  (3.) 
Dystryw,  &c. 

Gof — I  ba  deyrnas  y  perthyn  efe  ? 

Cyf — Un  o  brif  dalaethau  teyrnas  y  tywyllwch 
ydjrw ;  ac  y  mae  holl  drefnyddiaeth  y  dyffryn  yn 
cael  ei  gario  yn  mlaen  wrth  gyfarwyddyd  Diafol  a 
Satan. 

Gof. — Faint  yw  oedran  y  dyffryn  ? 


68  LLWYBRAU    BYWYD. 

Cyf. — -Y  mae  yn  agos  can  hyned  a'r  bycl. 

Go/.— A  ydyw  pawb  a  fu,  y  sydd,  ac  a  ddaw  i 
breswylio  i'r  dyffryn  yn  eiddo  tragwyddol  i  Satan  ? 

Cyf. — Ydynt,  oddieitlir  yr  ychydig  sydd  yn 
llwyddo  i  ddianc  oddi  yna  ;  "  oblegid  ni  chaiff  na 
chyfeddachwyr,  na  diotwyr,  na  meddwon,  etifeddu 
teyrnas  nefoedd."  Y  mae  yr  holl  ddyffryn  a'i  gyf- 
lawnder  o  dan  fellditli  Duw. 

Gof. — Os  felly,  pa  fodd  y  mae  Satan  yn  llwyddo 
i  gael  cymaint  i'r  f ath  drueni  ? 

Cyf. — Am  ei  fod  yn  dduw  y  byd  hwn,  ac  felly 
yn  meddu  cyflawnder  o  gyfoeth  y  byd  er  darparu 
pob  math  o  swynion  i  ddenu  yr  anystyriol  trwy 
fwyniant  presenol. 

Gof. — Paham  y  caniata  Duw  i  gymaint  gael  eu 
dinystrio  yn  y  dyffryn,  ac  na  orchuddid  ef  a  mor 
marw  tragwyddol,  fel  y  gwnaed  a  Sodom  ? 

Cyf — Y  mae  llawer  o  resymau  am  hyny,  ac  wele 
xai  o  lionynt :  (1.)  Y  mae  pawb  wedi  derbyn  digon 
o  synwyr  i  weled  mai  drwg  sydd  ynddo.  (2.)  Y 
mae  pawb  wedi  derbyn  digon  o  allu  i  gadw  rliag- 
ddo.  (3.)  Am  fod  pob  dyn  wedi  ei  gynysgaeddu 
Sj  rhyddid  moesol  i  ddewis  da  neu  ddrwg.  (4.)  Am 
fod  Duw  yn  rhybuddio  pawb,  trwy  ryw  foddion,  o 
druenusrwydd  y  lie.  (5.)  Ni  chaniata  efe  i  Satan 
gadw  neb  yna  trwy  clrais ;  ond  y  mae  efe  mor  gyf- 
rwys  i  dwyllo,  fel  mai  ychydig  mewn  cymhariaeth 
sydd  yn  dringo  allan  i  oleuni,  canys  y  nos  a'u 
gorchuddia  yna.  i(Y  rhai  a  feddwant,  y  nos  y 
meddwant." 


DETHOLION    O'r    CYLCHGEONAU.  69 

Gof. — Gan  nacl  yw  y  dyffryn  yn  cynyrchu  ond 
ychydig  neu  dclim  o  angenrheidiau  bywyd,  o  ba  le 
y  maent  yn  cael  eu  holl  adnoddau  cynaliol  ? 

Cyf. — O'r  mynydd-dir  ardderchog  yna. 

Gof. — I  ba  deyrnas  y  perthyn  y  mynydd-dir  ? 

Cyf. — I  deyrnas  y  goleuni,  a'i  enw  Tir  Cymed- 
roldeb.  "  Pob  peth  sydcl  gyfreithlon  i  mi ;  ond  nid 
yw  pob  peth  yn  llesau,"  &c. 

Gof. — Os  mai  i  deyrnas  y  goleuni  y  perthyn  ef, 
pa  fodd  yr  a  cymaint  o'i  breswylwyr  i'r  dyffryn 
ty wyll  islaw  ? 

Cyf. — Trwy  lawer  modd :  (1.)  Ti  a  weli  fod  yr 
holl  fynydd-dir  yn  gogwyddo  i'r  dyffryn,  fel  y  mae 
yn  anhawdd  gwybod  y  terfyn  mewn  llawer  cymyd- 
ogaeth,  ac  oblegid  hyny  y  mae  miloedd  mewn  di- 
faterwch  yn  myned  yn  rhy  bell,  ac  oblegid  hyny, 
"  Y  mae  y  goleuni  sydd  ynddynt  yn  troi  yn  dyw- 
yllwch,"  a'r  canlyniad  yw,  ant  rhagddynt  o  ddrwg 
i  waeth  dros  y  clogwyni  dinystriol.  (2.)  Trwy  fod 
llawer  yn  ymhyfrydu  mewn  chwTareu  ar  y  clogwyni 
peryglus,  er  dangos  eu  dewrder  a'u  hunan-lywod- 
raeth  gwag-ymffrostgar !  Ond  och !  llithro  y  mae 
traed  y  rhan  fwyaf  o  honynt  uwch  ben  y  dyffryn 
anadferadwy,  gan  dreiglo  i  waradwydd  trag- 
wyddol ! ! 

Gof. — Gan  fod  cymaint  o  breswylwyr  y  mynydd- 
dir  yn  myned  i  ddinystr  meddwol  y  dyffryn  yn 
barhaus,  paham  na  ddarparid  rhyw  w^aredigaeth, 
megys  mur  uchel,  er  atal  pawb  rhag  myned  iddo  ? 

Cyf — (1.)  Nid  yw  y  Barnwr  cyfiawTn  yn  gweled 


70  LLWYBKAU   BYWYD. 

yn  dda  ddarostwng  dyn  o'i  nrddasolrwydd  cread- 
igol,  trwy  gymeryd  ei  ryddid  moesol  oddi  arno  fel 
<3readur  cyfrifol.  (2.)  Y  mae  y  ddarpariaeth  ddi- 
ogelaf  a'r  fwyaf  anrhydeddus  wedi  ei  hamlygu,  yr 
hon  nad  yw  yn  ymyraeth  ag  hawliau  personol,  ac 
ond  i  ni  esgyn  i  ben  y  mynydd  hwn,  mi  a'i  dang- 
osaf  i  ti,  fel  y  gweli  nad  oes  ei  chyffelyb  o  ran 
diogelwch  ac  anrhydedd  gwynfydedig.  Yna  dring- 
asom  i  gopa 'r  mynydd,  ac  O!  y  fath  olygfeydd 
rhyf eddol  a  welem  yn  awr ;  yr  oedd  truenusrwydd 
y  dyffryn  meddwol  yn  fwy  amlwg,  ac  felly  yr  olyg- 
fa  yn  fwy  ofnadwy.  Hefyd,  gwelem  oddi  yno  fwy 
o  nodweddion  peryglns  Tir  Cymedroldeb,  yn 
nghyda'r  cyfrifoldeb  ofnadwy  y  mae  miloedd  o 
blanfc  y  goleuni  yn  myned  dano,  trwy  broffesu  eu 
bod  ar  y  ffordd  uniawn  i  ddiogelwch  moesol  a 
dedwyddwch,  ond  ar  yr  un  pryd,  trwy  eu  hes- 
iamplan  rhyfygus,  yn  cyfeirio  y  miloedd  anystyr- 
iol  ar  hyd  llwybrau  chwant,  dros  y  Uecliweddau 
sydd  yn  naturiol  ymollwng  i  anghymedroldeb  a 
dystryw  tragwyddol ;  ond  yn  awr  y  mae  golyg- 
feydd  rhagorach.  yn  hawlio  ein  sylw.  I'r  gogledd 
o'r  mynydd-dir  cymedroldeb,.  yr  oedd  gwlad  eang 
ac  ardderchog — yr  oedd  ynddi  ei  hun  yn  cynwys 
pob  angenrheidiau  cysur  a  dedwyddwch  ;  ond  er 
bod  yn  eangach  a  rhagorach  yn  mhob  ystyr  na 
holl  wledydd  y  byd,  eto  nid  oedd  ond  ychydig  o'r 
cwr  deheuol  o  honi  wedi  ei  phoblogi,  tra  yr  oedd 
miloedd  o  fillltiroedd  o  honi  yn  cynwys  ei  myn- 
yddoedd  a'i  brynian,   ei  flfynonau  a'i  ffrydiau,   ei 


DETHOLION   O'r   CYLCHGRONAU.  71 

hafonydd  a'i  llynoedd,  ei  choedwigoedd  a'i  meus- 
ydd  blodeuog,  ei  lianifeiliaid  pedwar  carnol  a'i 
ohorau  asgellog,  i  harddu  a  dadseinio'r  holl  froydd 
paradwysaidd  a'u  peroriaeth  gerddgar ;  ac  yr  oedd 
yr  lioll  amrywion  crybwylledig,  megys  ag  un  lief 
yn  gwahodd  y  teulu  dynol  yno  i  fyw  allan  o  ardal- 
oedd  peryglus  a  nielldithiol.  [Yn  y  fan  lion,  megys 
rhwng  cromfachau,  gofynaf ,  yn  enw  rhagoriaetliau 
y  ddynoliaeth,  Pa  ryfedd  fod  rhai  mewn  sel  cariad 
dros  foddion  er  sobreiddio'r  byd?  Yr  wyf  yn  cyd- 
ymdeimlo  a  hwynt ;  ond  yr  wyf  wedi  ymdyngedu 
i  fyned  yn  ol  barn  (er  yn  erbyn  teimlad)  hyd  eitliaf 
ij  ngallu,  ar  ol  yr  iawn — yr  iawn  yw  y  goreu  a'r 
mwyaf  sicr.] 

Gof. — Beth  yw  enw'r  fath  wlad  odidog  ? 
Cyf. — Ei  henw  yw  Llwyrymwrtliodiad. 
Gof. — Paliam  y  gelwir  hi  ar  yr  enw  yna  ? 
Cyf. — Am  fod  ei  sefydlwyr  yn  llwyrymwrthod- 
wyr  oddiwrth  bethau  meddwol. 

Gof. — Pa  faint  o  amser  s^dd  er  pan  y  dechreu- 
wyd  ymsefydlu  yna  ? 

Cyf — Y  mae  miloedd  o  flynyddau,  ac  y  mae  fy 
Arglwydd  wedi  adeiladu  y  tyrau  a  weli  er  coffad- 
wriaeth  am  rai  enwog  a  ymsefydlodd  yna  yn  yr 
.  oesoedd  gynt.  Dyna  y  ddau  dwr  ardderchog  yna 
sydd  yn  yniyl  eu  gilydd — adeiladwyd  hwy  yn  agos 
yr  un  amser,  o  gwmpas  tair  mil  o  flynyddau  yn  ol, 
er  cof  am  Samson  a  Samuel ;  ac  wele  ddinas  a 
thwr  y  Rechabiaid,  y  rhai  sydd  i  gael  eu  cynrych- 
ioli  yn  llys  fy  Arglwydd  Frenin  trwy  holl  oesau'r 


72  LLWYBRAU    BYWYD. 

ddaear,  yn  wobr  am  iddynt  ymneillduo  i'r  tir  liwn 
oddiwrth  swynion  anghymedroldeb ;  ac  y  mae  yr 
holl  dyrau  a  weli  yn  cynrycliioli  rhai  o  weision 
penaf  y  Goruchaf,  trwy  wahanol  oesau  y  byd, 
niegys  Daniel  a'i  gyfeillion,  loan  Fedyddiwr,  &c. 

Gof. — Paliam  na  b'ai  mwy  o  ymfudo  i'r  wlad 
ragorol  hon  ? 

Oyf. — Am  fod  meddylfryd  calon  dyn  wedi  myned 
ar  ol  oferedd,  gan  ymgyndynu  yn  erbyn  elfenan 
gwir  ddedwyddwch  ;  ond  cyn  cychwyn,  dywedaf  i 
ti  bethau  cysurol :  Hyd  yn  ddiweddar,  edrychai'r 
bobl  ar  y  wlad  hon  fel  tir  alltndiaeth,  ac  nad  yw 
gymwys  ond  i  rai  neillduedig  i  ddybenion  neill- 
duol ;  eithr  gan  fod  goleuni  yn  cynyddn,  a  gwyb- 
odaeth  yn  amlhau,  y  mae  pawb  yn  dyfod  i  ddeall 
mai  hon  yw  y  wlad  ddedwyddaf  dan  yr  haul,  a 
bod  yma  ddigon  o  le  i  bawb  i  ymhyfryclii,  a  chroes- 
aw  i  bawb  ddyfod  i'w  hetifeddu,  ac  wele  fel  y 
mae  y  bobl  yn  dyfod  iddi  o  bob  cyfeiriad ;  ac  yn 
y  wlad  ragorol  hon  y  bycld  i  Grist  a'i  saint  gyd- 
deyrnasn  dros  fil  o  flynyddoedd,  ac  y  mae  yr  am- 
ser  yn  agos.  "  Canys  pan  weloch  y  dail  yn  tori 
allan,"  &c.  u  Canys  byr  waith  a  wna  yr  Arglwydd 
ar  y  ddaear;"  "  A'r  gair  a  ddaw  allan  o'm  genan, 
ni  ddychwel  ataf  yn  wag,  eithr  efe  a  wna  yr  hyn 
a  fynwyf,  ac  a  lwydda  yn  y  peth  yr  anfonais  ef  o'i 
blegid;"  "Gwyn  eu  byd  y  rhai  sydcl  yn  gwnenth- 
ur  ei  orchymynion  ef,  fel  y  byddo  iddynt  frainfc  yn 
mhren  y  bywyd,  ac  y  gallant  fyned  i  mewn  drwy 
y  pyrth  i'r  ddinas." 


DETHOLION    o'r    CYLCHGRONAU.  73 

YE  HAUL  A'l  DDEFNYDDIOLDEB. 

Y  mae  y  gair  Haul  yn  cyflwyno  i'r  nieddwl  un  o 
fodau  ardderchocaf  y  greadigaeth  faterol.  Efe  yw 
ffynonell  goleuni,  a  llywodraethydd  y  dosbarth 
heulog.  Y  mae  amryw  ansoddau  i'r  haul,  megys 
dysgleirder,  Uewyrch,  sychder,  poethder,  a  gwas- 
anaethgarwch,  &c. 

Ei  Greadigaeth, — Cafodd  ei  fodolaeth  trwy  nerth 
y  gair  Bydded;  ond  pa  bryd  y  bu  hyny,  nis 
gwyddom,  ond  y  mae  un  ffaith  yn  amlwg,  sef  mai 
ar  y  pedwerydd  dydd  neu  gyfnod  o  wythnos  cre- 
adigaeth  Duw,  y  dechreuodd  wasanaethu  ein  dae- 
ar  ni  yn  ei  drefn  bresenol ;  a  clian  mai  dyddiau 
Duw  ac  nid  dyu  oedd  wythnos  y  creu,  a  chan  fod 
un  dydd  gan  yr  Arglwydd  megys  mil  o  flynydd- 
oedd,  a  mil  o  flynyddoedd  fel  un  dydd,  rhesymol 
yn  wyneb  Beibl  ac  awgrymiadau  deddfau  natur 
ydyw  y  syniad  fod  yr  haul  mewn  bodolaeth  filoedd 
o  flynyddoedd  cyn  Adda ;  ac  onid  rhesymol  fyddai 
tybied  fod  yr  haul  yn  un  o  ser  y  bore  a  gydganent 
pan  osododd  Efe  sylfeini  y  ddaear  ? 

Ei  Sefyllfa. — Efe  ydyw  canolbwynt  y  dosbarth 
heulog ;  y  mae  yn  cael  ei  amgylchynu  (medd  rhai) 
gan  40  o  heuliau  mawrion,  a  29  o  rai  llai — neu 
leuadau  yn  hytrach — a'r  oil  o  honynt  yn  cael  eu 
llywodraethu  ganddo  yn  eu  holl  gylchdroadau 
rhyfeddol ;  a  thybir  nad  yw  efe  yn  symud,  ond  yn 
unig  yn  cylchdroi  ar  ei  begwn  fel  globe,  yr  hyn  a 
gyflawna  mewn  25  o  ddyddiau  a  10  awr ;  ond  pwy 
6 


74  LLWYBEAU   BYWYD. 

a  all  brofi  nad  yw  yr  haul  a'i  holl  gyfundraetli  yn 
teithio  gyrfa  dragwyddol  trwy  y  gwagle  annher- 
fynol  ?  Onid  ydyw  liyny  yn  ymddangos  yn  gyd- 
weddol  a  phriodoliaethau  yr  anfeidrol  Dduw  ?  Ni 
wnaf  fanylu  ar  ei  sefyllfa  gydmariaethol,  ond  aw- 
grymu  ei  fod  95,173,127  o  filltiroedd  oddiwrtli  ein 
daear  ni,  yr  hon  a  ystyrir  yn  ei  ymyl  mewn  cyd- 
mariaeth  i  rai  o'r  planedau. 

EiFaintioli. — Y  mae  yn  aruthrol  ei  faint ;  y  mae 
ei  dryfesur  yn  888,000  o  filltiroedd,  a'i  arwynebedd 
yn  2,488,461,360,000  o  filltiroedd  scwar.  Y  mae  yn 
cynwys  digon  o  ddefnydd  i  gyfansoddi  1,300,000  o 
fydoedd  o  faintioli  ein  daear  ni,  a  phe  buasai  yn 
bosibl  gosod  cledrffordd  i'w  amgylchynu,  cymerai 
dros  30  o  flynyddoedd  i  gerbydres  fyned  un  tro  o'i 
amgylch,  ac  iddi  deithio  90  o  filltiroedd  y  dydd. 

Ei  Ddefnydd. — Y  mae  gwahanol  farnau  am  ei 
ddefnydd.  Yr  lien  syniad  oedd,  mai  cydgasgliad 
o  ronynau  goleuni  a  gwres,  megys  mor  o  hylif  tan- 
11yd  yn  ei  gyflwr  puraf  ydyw,  ac  mai  efe  yw  ffyn- 
onell  golenni  a  gwres  i'r  holl  greadigaeth ;  ond  y 
mae  athronwyr  y  dyddiau  hyn  yn  awgrymu  gwa- 
hanol farnau — rhai  a  farnant  ei  fod  yn  sylwedd 
caled  fel  ein  daear  ni,  a'i  fod  yn  cael  ei  breswylio 
gan  filiwnau  o  greaduriaid  moesol,  ac  mai  gwregys 
allanol  oddiwrth  gorff  yr  haul  ydyw  yr  hyn  sydcl 
yn  llewyrchu  i  ni.  Y  mae  i'r  haul  ei  ddirgeledig- 
aethau.  Pwy  sydd  yn  ddigon  o  athronydd  i  brofi 
nad  oes  gwirionecld  athronyddol  yn  cael  ei  aw- 
grymu yn  yr  adnod  gyntaf  o'r  ddeuddegfed  benod 


DETHOLION   o'e   CYLCHGKOXAU.  75 

o  Dadguddiad,  sef  "Bhyfeddod  niawr  a  welwyd 
yn  y  nef,  gwraig  wedi  ei  gwisgo  a'r  haul,  a'r  Ueuad 
dan  ei  thraed,  ac  ar  ei  phen  goron  o  ddeuddeg 
seren?"  Pwy  a  feiddia  osod  terfyn  ar  ddoetliineb 
a  galhi  y  Creawdwr  anf eidrol  ? 

Dylanwadau  yr  Haul. — Dyna  ddigon  o  waith  i'r 
dosbarth  hwnw  o  athronwyr  sydd  yn  tybied  eu 
bod  hwy  yn  deall  pob  dirgelion.  Ac  ar  ol  iddynt 
ddeall  holl  ddylanwadau  daionus  yr  haul  i  ber- 
ffeithrwydd,  bydded  iddynt  y  pryd  hwnw  geisio, 
wedi  eu  bod  hwy  yn  ddigon  o  ddynion,  bwyso 
a  mesur  Creawdwr  yr  haul,  oddieithr  iddynt 
cyn  hyny  benderfynu  nad  oes  yr  un  Creawdwr 
iddo.  (1.)  Ymddengys  fod  yr  haul  yn  cyflenwi 
eangder  anfesurol  a  goleuni,  trwy  yr  hwn  yn  unig 
y  gallwn  fwynhau  golygfeydd  rhyfeddol  y  gread- 
igaeth.  Anfona  oleuni  i  wahanol  blanedau'r  gre- 
adigaeth  niewn  cyflymder  o  12  miliwn  o  filltiroedd 
y  fynyd.  Beth  pe  diffoddid  goleuni  yr  haul — tru- 
eni  a  orchuddiai  y  ddaear,  llenwid  pob  creadur  a 
thrallod  ae  anobaith,  buan  y  troai  pwyll  a  threfn 
yn  wallgofrwydd  ac  annhrefn ;  ac  yn  lie  bywyd 
masnachol,  anifeilaidd,  a  chymdeithasol,  safai  pob 
olwyn,  a  marweiddiai  pob  creadur  i  gwsg  angeu. 
(2.)  Gwres. — Y  mae  gwres  yr  haul  hefyd  yn  un  o'r 
bendithion  gwerthfawrocaf.  Y  mae  athronwyr 
trwy  fanwl  chwilio  wedi  cael  allan,  fod  y  gronyn- 
au  gwres  ar  wahan  oddiwrth  ronynau  y  goleuni, 
er  agosed  eu  perthynasau  wrth  gyd-deithio  trwy 
yr  eangderau,  o'r  un  ffynonell  gyfoethog.     Y  mae 


76  LLWYBRAU    BYWYD. 

gwres  yr  haul  mor  angenrlieicliol  ag  ydyw  goleuni. 
Beth  ddelai  o  lionom  pe  yr  atelicl  gwres  yr  haul 
oddiwrth  y  ddaear  ?     Elai  pob  peth  yn  fuan  yn  ia 
tragwyddol.     (3.)    Lliw. — Bernir  mai  yr  haul  yw 
ffynonell  holl  liwiau'r  byd.    Ac  os  yw  yr  haul  wrth 
gadw  deddfau  ei  natur,  yn  gwisgo  gwyneb  anian 
a'r   fath  brydferthwch   gogoneddus,    pa  beth   am 
ddoethineb  Ordeiniwr  y  cyfryw  ddeddfau '?     Beth 
pe  gorchymynai  Llywodraethwr  yr  holl  greadig- 
aeth  i'r  haul  beidio  lliwio  ein  daear  mwyach,  yn 
nghyda  difodi  pob  lliwiau  ag  y  sydd  wedi  eu  he- 
ffeithio  ?  Darfyddai  pob  tegwch,  collid  pob  mwyn- 
had,   a  byddai  pob  edlychiad  yn  boen,  a  syrthiai 
pob  edrychiad  i  gwsg  marwolaeth  mewn  tristwch 
torcalonus ;  canys  byddai  yn  anmhosibl  cario  traf- 
nidiaeth  by wyd  yn  mlaen,  o  herwydd  ymddangosai 
pob  gwrthrych  i'r  llygaid  megys  un  mor  o  wydr 
gloyw ;  a  byddai  yn  anmhosibl  i'r  llygad  adnabod 
ffurf,   na  chAvaith  fesur  pellder.     Felly  pwy  a  all 
osod  gwerth  ar  y  dylanwad  hwn  o  eiddo  yr  haul  ? 
(4.)  Dylanwad  fferyllol  yr  haul. — Tmddengys  fod 
dylanwad  fferyllol  yr  haul  ar  y  byd  llysieuol  yn 
unig,   yn  fwy  gwerthfawr  na  holl  aur  ac  arian  y 
byd ;  canys  y  mae  dosranu  yr  elfenau  trwy'r  byd 
llysieuol  yn  angenrheidiol  er  meithriniad  dyn  ac 
anifail.     Onid  priodol  i  ni  addoli  yn  iaith  y  proff- 
wyd?    "  Mor  lluosog  yw  dy  weithredoedd3  O  Ar- 
glwydd !    llawn  yw   y  ddaear   o'th   gyfoeth,"    &c. 
(5.)  Dylanwad  cyfundraethol  yr  haul. — Eel  ag  y 
mae  yn  llywodraethu  y  dydd  a'r  nos  a  thymorau'r 


I 


DETHOLIOX   o'R    CYLCHGEONAU.  77 

flwyddyn  i  ni,  felly  hefyd  y  niae  yn  llywodraethu  y 
gwahanol  blanedau  yn  eu  gwahanol  gylclidroadau 
trwy  yr  eangderau  annherfynol.  (6.)  Ei  barliad. 
— Y  mae  pwysigrwydd  arbenig  yn  nglyn  a  pharhad 
yr  haul,  gan  ei  fod  yn  gwasanaethu  a  rlieoleiddio 
cymaint  ar  y  greadigaeth  ;  er  hyny  nis  gwyr  neb 
pa  hycl  y  pery  defnyddioldeb  ei  fodolaeth ;  ond  y 
mae  ffydd  yn  ein  sicrhau  yr  erys  yn  was  ffyddlon 
am  filoedd  lawer  o  flynyddoedd  eto.  Pa  fodcl  yr 
ymdery  arno  y  dydd  olaf,  "pan  y  bydd  y  nefoedd 
yn  myned  heibio  gyda  thwrf,"  nis  gwyr  neb  ond 
yr  hollwybodol. 

Wei,  pa  ryfedd  fod  yr  haul  wedi  derbyn  addol- 
iad  gan  ddynolryw  yn  ngwahanol  oesoedd  y  byd, 
gan  ei  fod  mor  ogoneddus  ei  wedd,  ac  mor  dda- 
ionus  ei  ddylanwad  ?  Ni  yw  y  rhyfeddod  yn  f awr 
pan  y  cofiom  eu  bod  wedi  colli  eu  hadnabyddiaeth 
ar  ogoniant  y  byd  ysbrydol,  ac  am  nas  gallant  ad- 
nabod  Duw,  yn  addoli  gwaith  ei  fysedd;  ac  yn 
wir,  o  bob  peth  gweledig,  ymddengys  mai  yr  haul 
yw  y  tebycaf  i  Dduw  mewn  llawer  o  olygiadau. 
Ond  os  yw  yr  haul  mor  ogoneddus,  beth  am  ogon- 
iant anfeidrol  ei  Greawdwr  ?  "  Y  mae  Efe  yn  trigo 
yn  y  goleuni  nas  gellir  dyfod  ato,"  "  ac  yn  peri  i'w 
haul  godi  ar  y  drwg  a'r  da,  ac  yn  gwlawio  ar  y 
cyfiawn  a'r  anghyfiawn." 


78  LLWYBRAU    BYWYD. 

GWIN  CYMUNDEB. 

Teimlaf  awydd  i  alw  sylw  fy  nghyd-grefyddwyr 
Cymreig  yn  mhlith  gwahanol  enwadau  Cristion- 
ogol  ein  cenedl,  at  yr  anmhriodoldeb  o  arfer  gwin 
meddwol  ar  fwrdd  cymundeb  y  saint ;  ac  fe  allai  y 
cynyrfa  liyny  rai  galluocach  na  mi  i  ddeffroi  yr 
eglwysi  at  y  pwnc  teilwng  hwn.  Y  mae  gan  bob 
arferion,  drwg  neu  dda,  ddylanwad  neillduol  ar  y 
byd,  a  pho  fwyaf  urddasol  a  fydd  cylcli  yr  arferiad,. 
cryfaf  oil  yw  dylanwad  yr  esiampl ;  felly,  o  angen- 
rheidrwydd,  y  mae  ymddygiad  eglwys  Dduw  at 
unrhyw  beth,  yn  myned  yn  mhell  er  sefydlu  cym- 
eriad  y  cyfryw  yn  ngolwg  y  byd.  Onid  ydyw  yn 
wirionedd  ofnadwy,  ac  a  gyclnabyddir  gan  wled- 
ydd  paganaidd,  ac  a  gydnabyddir  gan  Gristionog- 
ion,  fod  y  gwledydd  Cristionogol  yn  fwy  meddw 
nag  unrhyw  wledydd  ag  y  tywyna  haul  arnynt. 
Os  felly,  onid  priodol  ymofyn  a  mynu  gwybod  yr 
achosion  o  hyn,  ac  yna  symud  y  gwarth  ?  Onid  oes 
a  fyno  gwin  y  cymun  a  hyn  ?  Onid  y w  y  ffaith  fod 
yr  eglwysi  Cristionogol  er's  oesoedd  yn  defnyddio 
y  gwin  meddwol  yn  yr  ordinhad  fwyaf  cysegredig 
o'r  eiddynt,  yn  gyfystyr  a  chyhoeddi  ei  fod  yn  dda 
a  rhinweddol  ?  Ac  onid  y w  yn  rhesymol  i  bawb 
gredu  fod  yr  hyn  ag  sydd  wedi  ei  gysegru  gan  eg- 
lwys Dduw  yn  dda,  er  eu  bod  yn  gweled  ei  effeith- 
iau  yn  ddrwg?  Os  bydd  i  dad  sydd  yn  arfer 
myglys,  rybuddio  ei  fab  ieuanc  o  ddrwg  defnyddio 
tybaco,  pa  un  ai  rhybuddion  ynte  esiampl  y  tad 


DETHOLION   O'R    CYLCHGRONAU.  79 

a  fydd  debycaf  o  gario  ewyllys  y  plentyn  ?  Yr 
esianipl,  onide,  er  cased  yr  arferiad,  ac  er  cyn- 
ddrwg  ei  effeithiau  ar  gyfansoddiad  y  llanc? 
Felly,  pa  gysondeb  sydd  i  rti  bregethu  a  rhybudd- 
io  pobl  o  ddrwg  y  fasnach  feddwol,  tra  y  byddom 
ar  yr  un  pryd  yn  ei  chefnogi  yn  ymarferol  gyda 
chysondeb,  trwy  brynn  ei  chynyrch  i'w  ddefnydd- 
io  yn  ein  gwleddoedd  cysegredig  ?  Tebyg  fod  y 
rhan  fwyaf  o  honom,  trwy  ryni  ymarferiad,  yn 
credu  fod  y  gwin  coch  a  llygredig  a  ddefnyddir  ar 
f wrdd  yr  Arglwydd,  gan  y  rhan  fwyaf  o  eglwysi  y 
saint,  o'r  un  ansawdd  a'r  gwin  a  ddefnyddiodd  Ef 
a'i  ddysgyblion  ar  sefydliad  y  swper ;  a  bod  y  cyf- 
ryw  win  llygredig  yn  bortread  gweddus  o'r  gwaed 
dihalog  a  dywalltwyd  er  golclii  ymaith  bechod  y 
Jbyd,  ac  i  fywhau  a  disychedu  am  dragwyddoldeb 
y  rliai  oedd  yn  marw  o  syched.  Dysgir  ni  ganddo 
Ef,  "  Holl  air  Duw  sydd  bur  ;"  "  Y  nef  a'r  ddaear  a 
ant  heibio,  ond  fy  ngeiriau  i  nid  ant  heibio  ddim ;" 
"  Ni  ddaetliym  i  dori  y  gyfraith  na'r  proffwydi ;" 
ac  eto,  Efe  a  dclywed,  "  Nac  edrych  ar  y  gwin  pan 
fyddo  cocli,  pan  ddangoso  ei  liw  yn  y  cwpan ;" 
Diar.  xxiii.  31.  Yn  enw  Cristionogaeth,  pa  fodd  y 
gallwn  ufuddhau  i'r  gorcliymyn  hwn  wrth  yfed  y 
gwin  meddwol  wrth  fwrdd  yr  hwn  sydd  yn  ei  wa- 
hardd  ?  Pa  gysondeb  sydd  mewn  petli  o'r  fath  ? 
Pa  hyd  y  gwatwarwn  eiriau  Duw,  trwy  eu  gwyr- 
droi  er  cefnogi  arferion  llygredig  ?  Yn  enw  cys- 
ondeb,  yn  enw  crefydd,  yn  enw  sancteiddrwydd  yr 
Anfeidrol,  paham,  ie,  paham  yn  yr  oes  oleu  hon, 


80  LLWYBRAU   BYWYD. 

na  ddefnyddia  holl  eglwysi  y  saint  wrth  fwrdd  en 
Harglwydd,  "  loyw-win,  ie,  gloyvj  winpuredig"  ie, 
gwin  nad  ymddangoso  lliw  gwirf  arno  yn  y  cwpan 
cysegredig  ?  Ai  am  na  ellir  ei  gael  ?  Nage  ;  canys 
y  mae  rhai  eglwysi  yn  ei  gael  yn  loyw  ac  yn  bur, 
fel  ag  y  mae  gwaelod  y  cwpan  i'w  weled  trwyddo. 
Onid  ffrwyth  pur  y  winwydden,  o'r  fath  hyn  heb 
lygrii,  sydd  weddus  i  gysgodi  yn  y  cwpan  rinwedd- 
an  clwyfol  waed  y  Messiah  ?  Oni  cldylai  fod  digon 
o  sel  ac  o  allu  moesol  yn  eglwysi  Duw  i  symud  y 
rhwystrau  sydd  ar  y  ffordd  i'r  gwin  hwn  gael  ei 
ddarparu  yn  fanteisiol  i'w  ddefnyddio  gan  holl 
eglwysi'r  gwledydd?  "  A  hyn,  gan  wybod  yr  am- 
ser,  ei  bod  hi  weithian  yn  bryd  i  ni  ddeffroi  o 
gysgu,"  &c.  "  Y  nos  a  gerddodd  yn  mhell,  a'r 
dydd  a  nesaodd,"  &c.  Rhuf.  xiii.  11,  12, : 

Am  byny  deffro,  gwisg  dy  nerth 

Yn  awr,  O  forwyn  Seion  ; 
Darf  u  y  nos,  a'r  dydd  a  ddaeth 

I  weled  dy  elynioD  : 
Fe'th  esgusodwyd  yn  y  nos 

Am  wyro  mewn  tywyllwch, 
I  lwybrau  gau  arferion  ffol, 

Nes  colli  dy  hawddgarwch. 

Ond  'rawr,  jy  haul  sydd  uwch  dy  ben, 

Rho  heibio  esgusodion, 
Rhaid  ymryddhau  yn  gwbl  oil 

Oddiwrth  dy  ddrwg  arferion  ; 
Glanhau  dy  wisg,  a  bod  yn  hardd, 

Nes  lloni  yr  angylion, 
Am  fod  yr  hon  oedd  gynt  yn  frwnt, 

Yn  awr  yn  haeddu'r  goron. 


DETHOLION    O'E    CYLCHGRONAU.  81 

Mae  Ef  a  wnaeth  dy  ddewis  di, 

Ar  ddeng  mil  yn  rhagori — 
Santeiddrwydd  yw  ei  wisg  erioed, 

Teilynga  ei  addoli; 
Darparu  wnaeth  ar  fynydd  Duw. 

Wledd  lawn  o  basgedigion, 
A  gloyw-win  i'r  hwn  a  ddaw 

I'w  wydd  mewn  dillad  gwynion, 

Psvy  gant  eu  gwa'dd  i'r  mynydd  hwn. 

Ar  fore  y  briodas  ! 
Pob  milwr  dewr  yn  myddin  Crist. 

Orchfygo  bethau  adgas, 
Gan  sathru  ffrwythau'r  cnawd  i  gyd, 

A  byw  wrth  ffrwythau'r  ysbryd. 
Gant  wledda  ar  y  ddehau  law, 

Gan  yfed  gwin  puredig. 


Y  CYMEY  A'E  CANMLAYYDDIAXT,  1876. 

Pa  beth  a  ddylai  Cymry  America  wneyd  yn  y 
flwyddyn  ganmlwyddol,  teilwng  i'w  groniclo  i  gen- 
edlaethau  a  ddaw  ?  Dj-wedir  nas  gall  y  meddwl 
dynol  fod  yn  llonydd,  ac  oni  roddir  iddo  waith  da 
y  gwna  ddychymygu  drygioni.  Yn  wyneb  y  cyf- 
ryw  ystyriaethau,  traethaf  fy  syniadau  mewn  ateb- 
iad  i'r  gofyniad  uchod.  Y  mae  yn  wybyddus  trwy 
holl  wledydd  gwareiddiedig  y  dclaear  fod  arbenig- 
rwydd  neillduol  ar  y  flwyddyn  hon,  mewn  perth- 
ynas  a'r  Weriniaeth  fawr  Americanaidd :  (1.)  Am 
ei  bod  y  ganfed  flwyddyn  o'i  bodolaeth.  (2.)  Am 
fod  yr  Arddangosfa  fawr  i  fod  yn  y  ddinas  lie  y 
cyhoeddwyd  ei  hannibyniaeth  gan'  mlynedd  yn  ol, 


82  LLWYBRAU    BYWYD . 

yn  enw  iawnderau  cyfartal  pob  dyn  trwy  ordein- 
iad  Duw.  (3.)  Am  y  dyddordeb  a  ddangosir  at  y 
pethau  uchod  gan  wahanol  genedloedd,  am  fod  y 
Weriniaeth  wedi  bod  yn  fath  o  ddinas  noddfa  i 
dlodion  y  gwledydd  ar  liyd  y  can'  mlynedd  sydd 
yn  terfynu.  (4.)  Gan  fod  pawb  sydd  yn  gwerth- 
fawrogi  rliagoriaethau  cyfansoddiadol  y  Werin- 
iaeth, yn  ceisio  dyfalu  betli  a  allant  bwy  wneutliur 
y  flwyddyn  lion  er  sicrhau  dadblygiad  bendithion 
y  cyfryw  ragoriaethau  i'w  holynwyr  am  genedl- 
aethau  i  ddyfod,  onid  priodol  ynte,  gofyn,  pa  betli 
a  allwn  ni,  Gymry  America,  wneuthur  yn  wyneb  y 
ffeithiau  crybwylledig  ?  Diau  fod  i  ni  ein  rhagor- 
iaethau  a'n  neillduolion  teilwng  i'w  harddangos 
a'u  hargymell  i  genedloedd  y  byd.  Un  o'r  cyfryw 
ydyw  ein  nodwedd  eisteddfodol ;  ac  y  mae  yn 
wybyddus  fod  bwriad  i  gynal  Eisteddfod  Genedl- 
aethol  yn  Philadelphia  yn  amser  yr  Arddangosfa 
fawr  ;  ond  ofnwyf  fod  rhwystrau  ar  y  ffordd  a'i  hat- 
alia  i  fod  yn  gyfryw  ag  a  ddylai  fod.  Ond  y  mae 
cynllun  yn  fy  meddwl  a  fyddai  yn  sicr  o'i  gwneyd 
yn  fwy  o  ogoniant  cenedlaethol  i  ni  nag  unrhywT 
Eisteddfod  a  gaf wyd  erioed,  ond  i  ni  ei  fabwysiadn. 
Y  mae  yn  ffaith  ddiameuol,  mai  gogoniant  penaf  y 
genedl  Gymreig  am  y  ganrif  ddiweddaf,  ydyw  ei 
moesoldeb  a'i  chrefydd,  a  hyny  trwy  ddylanwad 
nniongyrchol  y  Beibl,  mewn  canlyniad  i  lafur  di- 
ilino  yr  anfarwol  Charles  o'r  Bala,  yn  benaf,  i 
ddysgu  y  genedl  i'w  ddarllen,  ar  ol  llwyddo  i  sef- 
ydln  y  Gymdeithas  Feiblaidd  Frykanaidd  a  Thra- 


DETHOLIOX    O'R   CYLCHGEONAU.  83 

mor ;  ie,  cydnabyddir  gan  haneswyr  Seisonig  mal 
eiriolaeth  Charles  yn  Llundain  am  Feiblau  i  dlod- 
ion  ei  genedl  a  esgorodd  ar  y  drychfeddwl  o  sef- 
ydlu  Cymdeithas  er  rhoddi  "  Beibl  i  bawb  o  bobl 
y  byd."  Dyna  ffaith  gwerth  i  ni  ymffrostio  ynddi.. 
a'i  hargraffu  ar  dudalenau  hanesol  yr  oesoedd. 

Wei,  yn  awr,  fy  nghydgenedl,  y  mae  Rhaglun- 
iaeth  yn  awgrymn  i  ni  gyfleustra  i  gymeryd  y  safle 
fwyaf  anrliydeddus  yn  lianesiaeth  y  Weriniaeth 
Americanaidd.  Pa  faint  o  Gymry  sydd  yn  y  Tal- 
aethau  a  all  wneyd  eu  hunain  yn  aelodau  am  eu 
hoes  o'r  Feibl  Gymdeithas  Americanaidd  a  Thra- 
mor,  trwy  gyfranu  130,  a  hyny  heb  wneyd  cam  iV 
hamgylchiadau  teuluol,  yn  yr  Wyl  Ganmlwyddol — 
onid  oes  3350?  Y  mae  yn  sicr  fod.  Gwnelai 
hyny  drwodd  i  $100,000.  Pa  beth  a  ddywedai  y 
genedl  Americanaidd  wrth  weled  swyddogion  y 
Feibl  Gymdeithas  yn  ein  Heisteddf od  Ganmlwydd- 
ol yn  derbyn  can'  mil  o  ddoleri,  er  anfon  Gair  y 
Bywyd  i  breswylwyr  yr  anialwch?  Pwy  a  wyr 
faint  o  dda  a  ddeilliai  mewn  canlyniad? 

1.  Trwy  hyny  delai  y  byd  i  wybod  am  ein  perth- 
ynas  genedlaethol  a'r  Gymdeithas  fwyaf  ogonedd- 
ns  a  fedd  y  byd. 

2.  Gwnelem  felly  brofi  ein  hanwyldeb  at  y  Llyfr 
a  ddysgodd  i  ni  ffordd  iachawclwriaerii,  ag  sydd  yn 
cynwys  yr  un  cyflawnder  ar  gyfer  angenion  yr 
holl  fyd. 

3.  Nid  oes  ond  yr  Hollwybodol  a  wyr  faint 
wnelai    y    fath  weithred    er  cyflymu   y  gwaith    o 


84  LLWYBRAU    BYWYD. 

"lenwi  y  ddaear  a  gwybodaeth  o'r  Arglwydd." 
Ac  yn  wir,  y  mae  y  mae  rliyw  gyfatebiaetli  cys- 
godol  yn  hanes  bywyd  tad  y  Feibl  Gymdeithas 
Frytanaidd  a  Thramor,  i  sefyllfa  bresenol  y  Gym- 
deithas Feiblaidd  Americanaidd  a  Thramor.  Can' 
mlynedd  i'r  flwyddyn  hon,  pan  oedd  yr  anfarwol 
Charles  o'r  Bala  yn  ddyn  ieuanc  gobeithiol  yn 
Mhrifysgol  Rhydychain,  er  darparu  ei  hun  ar 
gyfer  y  gwaith  oedd  yn  ei  aros  mewn  Rhaglun- 
iaeth,  darfyddodd  ei  arian,  cymylwyd  ei  obeithion, 
a  phan  ar  ddychwelyd  i  Gymru  mewn  anobaith, 
gwahoddwyd  ef  gan  foneddwr  haelionns  i'w  dy  i 
giniawa,  ac  anrhegodd  ef  ag  ugain  punt  er  gorphen 
cymwyso  ei  hun,  er  peri  clywecl  ei  lais  gan  fawr- 
ion  Lkindain,  mewn  blynyddoedd  i  ddyfod,  yn 
achos  efengyleiddio  y  Pywysogaeth  a'r  byd,  ac 
efe  a  lwyddodd.  Ac  yn  awr,  pan  y  mae  bron  holl 
wledydd  y  byd  yn  sychedig  am  ddwfr  y  bywyd,  y 
mae  y  Feibl  Gymdeithas  Americanaidd  a  Thramor 
yn  analluog  i  helaethu  meusydd  ei  llafur,  o  ddiffyg 
arian — yr  oedd  ei  derbyniadan  y  flwyddyn  o'r 
blaen  tua  chan'  mil  o  ddoleri  yn  llai  na'r  blynydd- 
oedd blaenorol.  A  gawn  ni,  fel  Cymry,  yn  y  cyf- 
yngder  presenol,  fod  yn  ddechreu  cyfnod  o  lwydd- 
iant  anghydmarol  yn  hanes  y  cyfryw?  UY  cyn- 
auaf  yn  ddiau  sydd  fawr."  "  Ac  y  mae  y  meusydd 
yn  wynion  i'r  cynauaf." 

4.  Fe  allai  y  gwnelai  ein  hesiampl  gymell  y  gen- 
edl  Americanaidd  yn  en  blwyddyn  ganmlwyddol  i 
ystyried  y  gwirionedd,  fod  gwir  lwyddiant  a  phar- 


DETHOLION    O'R    CYLCHGEONAU.  85 

had  eu  gweriniaeth  yn  yniddibynu  yn  benaf  ar 
y  gefnogaeth  a  roddant  i  Air  Duw,  er  dysgu  eu 
plant  mewn  nioesau  a  chrefydd,  ac  y  gwna  eu 
cefnogaeth  arianol  i'w  Beibl  Gymdeithasau  gyn- 
yddu  ar  eu  canfed,  canys  y  maent  hwy  a  ninau  yr 
un  nior  ddyledus  i'r  Beibl  am  ein  benditliion  cyni- 
deithasol  a  chrefyddol.  Beth  pe  ychwanegent  at 
eu  cefnogaeth  i'r  Feibl  Gymdeithas  yr  arian  a 
wariant  yn  flynyddol  ar  ffugchwedlau  twyllodrus, 
heb  son  am  y  miliynau  ychwanegol  a  werir  ar 
foethau  diangenrhaid  eraill. 

5.  Byddai  certificates  aelodaeth  o'r  Feibl  Gym- 
deithas ar  barwydydd  miloedd  o  deuluoedd  Cym- 
reig  trwy  y  wlad  yn  ffynonell  o  lawenydd  a  mwyn- 
had  i'w  perchenogion  am  eu  hoes,  ac  yn  foddion  i 
blanu  ysbryd  haelioni  a  sel  yn  eu  plant  dros  led- 
aeniad  y  Beibl  a'i  egwyddorion  dros  y  byd. 

Fy  nghyfeillion  trwy  y  Talaethau,  a  gaiff  fy  syl- 
wadau  eich  sylw  dyladwy?  Onid  oes  miloedd  o 
honoch  a  all  wneyd  hyn,  pe  yr  ewyllysiech  ? 
Gwnawn,  ynte,  ac  ni  bydd  byth  yn  achos  edifeir- 
wch,  ond  bydd  "megys  dyrnaid  o  yd  ar  ben  y 
mynyddoedd,  yn  ysgwyd  fel  Libanus,"  ac  yn  fwyd 
i'r  rhai  newynog,  "  fel  y  caffo  y  rhai  sydd  yn  hau 
a'r  rhai  sydd  yn  medi  gydlawenychu  yn  nghyd." 

Yr  wyf  fi  yn  bwriadu  gwneyd  fy  rhan,  ond  nid 
wyf  am  fod  yn  unig  yn  y  peth  hwn,  ond  yn  mhlith 
y  miloedd.  Pwy  a  wna  eilio  fy  nghynygiad  yn  yr 
un  ysbryd?  canys  nid  yw  $30  mewn  arian  yn  deil- 
wng  i'w  gyf erbynu  am  fynyd  awr  a'r  aberthau  sydd 


86  LLWYBRAU    BYWYD. 

wedi  bod  drosom  ni.  "Yr  hwn  a  fedr  wnentlmr 
daioni  ac  nid  yw  yn  ei  wneuthur,  pechod  ydyw 
iddo."  "  Yn  hyn  y  gogoneddir  fy  Nhad,  ar  ddwyn 
o  honocli  ffrwyth  lawer."     Onicl  oes  aclios  ? 


GOECHEST  YE  AIL  GANEIF. 

Pa  beth  fydd  gorcliestwaith  y  Talaetliau  Unedig 
yn  yr  ail  ganrif?  Y  mae  yn  wirionedd  sicr  fod 
dybenion  neillduol  yn  fwriadedig  i  bob  creadur  o 
eiddo  Duw,  ac  y  mae  yn  wirionedd  11a  wn  mor  sicr 
mai  wrtli  gyflawni  dyben  eu  bodolaeth  yr  amlyg- 
ant  fwyaf  o'u  gogoniant.  Hefyd  y  mae  yn  wirion- 
edd profadwy,  fod  cyflawni  dyledswyddau  yn  cen- 
odlu  dedwyddwcli  a  bendithion  gwobrwyedig,  ac 
o'r  tu  arall,  fod  esgeulusdod  ac  anufudd-dod  yn 
cenedlu  annedwyddwch  a  mellditliion  hunan  ddin- 
ystriol.  Onid  ydyw  y  gosodiadau  nchod  wedi  eu 
gwirio  yn  lianes  y  ganrif  gyntaf  o  fodolaeth  y 
Weriniaeth  Americanaidd  ?  Can'  mlynedd  yn  ol, 
ni  allesid  yn  briodol  ei  galw  yn  genedl,  ond  trwy 
ei  hymdrech.  egniol  yn  llwybrau  dyledswydd  oddi- 
ar  hyny  hyd  y  dydd  hwn,  y  mae  wedi  esgyn  o  fod 
yn  ychydig  diriogaethan  gortlirymedig,  yn  agos  i 
50  o  Dalaethau  a  Thiriogaethau  cyfoethog ;  o  fod 
ond  4,000,000  o  dlodion  a  chaethion,  i  fod  yn 
40,000,000  o  ddinasyddion  rliyddfreiniol ;  o  fod  yn 
ddinod,  i  fod  yn  ogoneddus  yn  mhlith  mawrion 
lywodraethau  y  ddaear. 


DETHOLION    o'e    CYLCHGRONAU.  87 

Yn  ei  chanrif  gyntaf,  bu  ei  llwyddiant  a'i 
chynydd  yn  rhyfeddol;  gweithiodd  yn  rhagorol. 
(1.)  Rhyddhaodd  ei  hun  o  law  gorthrwm.  (2.)  Sef- 
ydlodd  iddi  ei  hun  lywodraeth  ddaionus  egwydd- 
orion  cyfiawn  a  rhyddfrydol  Cristionogaeth.  (3.) 
Llwyddianus  wrthsafodd  bob  peryglon  allanol. 
(4c.)  Rhyddhaodd  4,000,000  o  gaethion  o'i  mynwes 
ei  hun.  Yn  wyneb  y  ffeithiau  hyn,  onid  priodol 
gofyn,  Beth  am  dy  ddyfodol  di,  yr  hon  a  esgynaist 
i'th  uchder  presenol  mewn  amser  mor  fyr  ?  A  oes 
berygl  yn  awr  i  ti  gyweirio  dy  wely  yn  anamserol, 
ac  yn  dy  gwsg  dreiglo  dros  y  clogwyn  i  ddinystr 
cenedlaethol  ?  A  oes  berygl  i  ti  ddywedyd  ""  Gad- 
arnheais  fy  ngorseddfa  rhwng  y  moroedd,  cyfoeth- 
og  wyf,  gorphwysaf  bellach,  bwytaf  ac  yfaf,  a 
byddaf  lawen,  canys  y  mae  genyf  ddigon  o  dda  am 
genedlaethau  lawer,"  ac  mewn  canlyniad,  i  ti  lodd- 
esta  a  meddwi  i  gwsg  tragwyddol,  heb  ddihuno 
mwy  ?  A  oes  berygl  i  ti  ymddyrchafu  mewn  balch- 
der  ac  ynfydrwydd  i  offrymu  dy  harddwch  a'th 
aierth  i  dduw  rhyfel,  ac  yn  ebrwydd  golli  dy  deg- 
wch,  megys  y  cenedloedd  a  ddifodwyd  trwy  arfau 
xhyf el  ?  A  oes  berygl  i  ti  eto  wyro  oddiwrth  dy 
egwyddorion  sylfaenol  at  yr  hen  egwyddorion  ani- 
feilaidd  a  threisiol  o  ymddwyn  at  y  gwan  a'r  tlawd 
fel  pe  baent  annheilwng  o  gydnabyddiaeth  uwch 
nag  anmharch  diystyrllyd  mewn  caledi  ac  angen  ? 
A  oes  berygl  i  ti  yn  dy  gyflymdra  presenol  dybied 
ei  bod  yn  gyfiawn  i'r  mwyafrif  gwladol  wneyd  a 
iynont  a'r  lleiafrif  ?     A  oes  berygl  i  ddinasyddion 


88  LLWYBRAU    BYWYD. 

gwerinol  anghofio  mai  prif  cldyben  llywodraeth 
neillduol  ddylai  fod  amddiffjn  y  gwan,  a  chymed- 
roli  y  cryf  ?  A  oes  berygl  i'r  dinasyddion  Ameri- 
canaidd  ymddiried  cymeriad  y  genedl  yn  ormodol 
i'r  galluoedd  cyfreithiol  ?  A  oes  obaith  i'r  genedl 
ymddyrchafu  cymaint  yn  ei  hail  ganrif  ag  a  esgyn- 
odd  yn  y  gyntaf  ?  A  ydy w  hyny  yn  bosibl  ?  Am 
fod  hyny  yn  ddyledswydd,  ac  yn  addaw  elw  mawr 
yn  wobr,  byclded  i  bob  dinesydd  ymofyn  am  y 
gwasanaetli  a  all  ef  wneyd  er  lies  ei  wlad ;  felly, 
fel  dinesydd  ymofyngar,  gofynaf  eto,  Pa  beth  a 
fydd  gorchestwaith  yr  Unol  Dalaethau  yn  ei  hail 
ganrif  ? 

Nid  wyf  am  fod  yn  fwy  o  broffwyd  na  cheisio  can- 
lyn  gweithrediadan  achosion  y  gorphenol  i'w  heff- 
eithian  tebygol  yn  y  dyfodol,  a  hyny  yn  gydnnol 
ag  awgrymiadan  prophwydoliaethol  y  Beibl;  er 
hyny  anturiaf  i  geisio  ateb  y  gofyniad  nchod.  Y 
mae  arwyddion  yr  amseran  yn  awgrymu  i  mi  mai 
y  fasnach  feddwol  ddylai  fod  maes  yr  ymdrech 
f awr  nesaf ;  ac  y  mae  llawer  o  debygolrwydd  fod  y 
genedl  yn  darparu  ar  gyfer  ymosod  ar  y  gelyn  ofn- 
adwy  hwn,  ag  sydd  yn  cyflym  yfed  gwaed  ei 
chalon ;  ac  yn  wir,  pa  ryfedd  ei  bod  yn  darparu  i'r 
ymdrechfa,  gan  fod  ei  bywyd  yn  y  fath  berygl.  A 
all  y  meddwl  ystyriol  edrych  ar  werth  arglwydd- 
iaethol,  ac  effeithiau  swynol  y  fasnach  feddwol, 
heb  lwfrhau  a  dywedyd  nid  oes  obaith  ?  Ond  ffydd 
a  all  symnd  mynyddoedd ;  ac  wele  fynyddoedd 
cedyrn  yn  herio  perchenogion  ffydd  yr  Unol  Dal- 


DETHOLION    O'e    CYLCHGROXAU.  89 

aetliau.  Yn  ol  ystadegau  y  Llywodraetli  am  1870, 
gwariwyd  gan  ddinasyddion  y  Weriniaetli  ar  ddiod- 
ydd  meddwol,  $1,000,000,000,  neu  $40  ar  gyfer  pob 
dyn,  dynes  a  plilentyn  o  fewn  terfynau  y  wlad. 
Dyna  fwy  o  arian  nag  a  wariwyd  gan  y  genedl  yn  yr 
un  flwyddyn  am  angenrheidiaii  mewn  bwyd  a  dill- 
ad  ;  ond  y  mae  y  trneni  personol  a  chymdeitliasol  a 
achoswyd  gan  y  fatli  afon  ddinystriol  yn  anam- 
gyffredadwy. 

Dylid  ymladd  a'r  fasnacli  feddwol,  er  ei  difodi 
o'r  tir.  Y  mae  liyny  o  bwys  annhraetliol,  gan  fod 
y  gelyn  mor  nertliol,  canys  y  mae  mil  o  wyr  yn 
gweithredu  wrtli  gynllun  da,  yn  fwy  effeitliiol  na 
deng  mil  afreolus  mewn  rhyfel.  Ac  yn  yr  ymgyrch 
hAvn,  y  mae  yn  angenrlieidiol  parcliu  lioll  bawlian 
rhyfel,  yn  ol  egwyddorion  gwareiddiad.  Er  mwyn 
gweled  y  pwysigrwydd  o  liyn,  meddyliwn  fod  aw- 
dnrdodau  dinas  fawr  yn  awdnrdodi  dyn  i  adeiladn 
adeilad  yn  nglianol  y  ddinas  er  cyflensterau  y 
cyhoedd,  ac  ar  ol  i'r  dyn  wario  ei  lioll  eiddo  er 
gwneyd  yr  adeilad  yn  fawr  ac  ucliel,  ac  wedi  liyny 
i'r  awdnrdodau  ddeall  fod  yr  adeilad  yn  cael  ei 
gamddefnyddio,  ac  er  gwneyd  terfyn  buan  ar  liyny, 
gosod  timell  o  bylor  dan  yr  adeilad  a'i  chwytliu  i 
fyny,  a  tlirwy  liyny  ladd  miloedd  o  bobl,  a  gwertli 
miliynaii  o  eiddo  dinesig !  Oni  buasai  yn  fwy  dyn- 
ol  a  diogel,  yn  rliatacli  ac  anrliydeddusacli,  i'r 
ddinas  dynu  yr  adeilad  i  lawr  gareg  ar  ol  careg,  a 
Haw  ddynol?  Cyffelyb  i'r  gydmariaeth  uchod 
ydyw  pertliynas  y  fasnacli  feddwol  a'r  wladwr- 
7 


90  LLWYBBAU    BYWYD. 

iaeth  yn  gyffredinol :  gwneyd  cyfraith  i  awdurdodi 
gwertlin  diodydd  meddwol  ar  gais  y  dinasyddion ; 
ac  yn  awr  y  mae  yn  argylioeddiad  cyffredinol  fod 
y  fasnach  yn  ddrwg.  Ac  yn  awr  yr  anhawsdra  yw, 
ei  difodi  yn  gyfreithiol  ac  anrhydeddus  tuag  at 
bob  hawliau  dinasyddol,  lieb  gynyrfu  gwrthdaraw- 
iad  peryglus. 

Y  mae  dwy  ffordd  anrhydeddus,  dybygwyf  fi,  i 
sychu  yr  afon  feddwol  a  brwmstanaidd :  Y  gyntaf 
yw  y  berffaith  a'r  ddiameuol,  ac  y  mae  yn  cael  ei 
chynwys  mewn  brawddeg  fechan  pedwar  gair,  sef, 
c  Pawb  i  beidio  yfed :'  ond  gan  fod  swynion  y  fas- 
nach feddwol  yn  gwneyd  yr  uchod  yn  anmhosibl, 
goreu  oil  po  gyntaf  i  fabwysiadu  yr  ail  ffordd,  sef, 
Argyhoeddi  y  dinasyddion  i  anfon  cynrychiolwyr 
i'r  Congress  i  basio  Gwelliant  Cyfansoddiadol,  i 
sychu  y  fasnach  feddwol  yn  mhen  amser  penodol 
ar  ol  ei  gadarnhau  gan  y  Talaethau  yn  ol  y  Cyf- 
ansoddiad ;  a  rhodder  amser  anrhydeddus  i'r  rhai 
sydd  yn  interested  yn  y  fasnach  i  ddirwyn  i  fyny, 
dyweder  10  neu  20  mlynedcL  Oni  ellid  gorphen  y 
gwaith  mawr  hwn  heb  fod  yn  golled  i  neb,  ond  yn 
enill  i  bawb,  ac  yn  goron  dragwyddol  ar  ben  y 
"Weriniaeth,  a  hyny  cyn  y  flwyddyn  gyntaf  o'r  ug- 
einfed  ganrif  o  oes  Iachawdwr  y  byd?j  ^Ond  os  na 
ellir  addfedu  y  genedl  i'r  fath  ddiwygiad  mewn 
amser  mor  fyr,  byddai  ei  orphen  erbyn  y  ddaugan- 
fed  flwyddyn  o  oes  y  "Weriniaeth  yn  weithred  11a- 
wer  mwy  gogoneddus  nag  unrhyw  weithred  a 
wnaed  gan  unrhyw  genedl  er  creadigaeth  y  byd. 


DETHOLIOX   O'E   CYLCHGRONAU.  91 

Y  mae  y  fasnach  feddwol  yn  twj  o  wartli,  ac  yn 
fwy  peryglus  i'r  Werinia'etli  nag  a  fu  y  gaethfasnach 
negroaidd  erioed :  a  clian  fod  canoedd  o  filoedd 
o'i  dinasyddion  mewn  caethiwed  nrwy  gwarad- 
wyddus  ac  ofnadwy  nag  y  bu  y  negro  ynddo  erioed, 
onid  ydyw  gwaed  lladdedigion  y  ddraig  feddwol 
yn  jfgalw  arnom  i  yniwregysu  i'r  ymdreclifa,  er 
mwyn  bywyd  a  dedwyddwch  y  cenedlaethan  a 
ddaw  ?  Ac  onid  yw  yn  eglur,  }ti  ngolenni  y  ffeith- 
iau  crybwylledig,  y  gellir  trwy  ffyddlondeb  a  doeth- 
ineb,  ryddhau  miliynau  o  gaethion,  a  miloedd  o 
filoedd  rliag  niyned  yn  gaethion  i  gaethiwed  tra- 
gwyddol,  a  liyny  lieb  golli  yr  un  bywyd  yn  yr 
ymdreclifa  ? 

Weriniaeth,  ti  redaist  yn  dda, 

A  rhedeg  fu  yn  fuddiol  i  ti, 
Heb  hyny  diffygiai  dy  nerth, 

Cyn  gweled  dy  rwymau  yn  rhydd ; 
Yn  awr  mae  dy  wobr  yn  fawr, 

Mewn  llwyddiant,  a  chyfoeth,  a  bri, 
Dros  foroedd  a  gwledydd  y  mae 

Caniadau  o  f oliant  i  ti. 

Mae'th  gareg  sylfaenol  yn  fawr, 

A  chywir  ei  naddiad  yn  wir, 
A'i  defnydd  o  farmor  di-ail, 

All  bara  hyd  ddiwedd  y  byd ; 
A'i  pliwys  ar  gadernid  y  graig, 

A  heria  ryf erthwy  y  mor, 
Sylfaenaisfc  dy  deml  dros  byth, 

Ond  mawredd  y  gwaith  sydd  yn  ol. 

Gwregysa  dy  lwynau  yn  awr, 
A  gweithia  tra  pery  dy  ddydd ; 


92  LLWYBEAU   BYWYD. 

Ac  yna  cei  wobr  sydd  fwy, 

A  theilwng  o  broffes  dy  ffydd : 

Gwna  weithio  yn  deilwng  a  doetli 
'Ddwyn  heddwch  a  mwy  o  fwynhad, 

Ar  ol  i'r  gelynion  i  gyd, 

Orwedd  o  dan  wadnau  dy  draed. 

Gwrthsefaist  elynion  yn  lew, 

Ymleddaist  nes  enill  y  dydd, 
Ti  doraist  gadwynau  o  bres 

Er  cael  y  ddynoliaeth  yn  rhydd  ; 
Gelynion  sydd  eto  yn  ol, 

Sydd  gedyrn,  a  chyfrwys  mewn  brad? 
Y  fasnach  ddu  feddwol  sydd  un, 

A'i  dwylaw  sydd  gyflawn  o  waed, 

*  Ie,  gwaed  rhai  a  fegaist  yn  gu, 

Mae'n  yfed  bob  dydd  yn  dy  wydd, 
Dy  degwch,  dy  harddwch,  dy  nerth, 

A'th  fywyd  mae'n  geisio  bob  pryd ; 
Ai  marw  mewn  dirmyg  a  gwarth, 

A  hyny  ar  ganol  ei  ddydd, 
Fydd  tynged  y  wlad  sydd  yn  awr 

Yr  harddaf  o  wledydd  y  byd  ? 


BREUDDWYD  HYNOD,   A5I  DDEONGLIAD. 

Tea  yr  oeddwn  yn  myfyrio,  syrthiodd  trwmgwsg 
arnaf,  a  breuddwydiais  fy  mod  yn  eistedd  ar  lech- 
wedd  mynydd  iichel,  yr  hwn  oedd  yn  esgyn  uwch 
y  cymylau.  O  fy  mlaen,  ar  y  tu  dwyreiniol  i'r  myn- 
ydd, yr  oedd  yr  olygfa  ardderchocaf  a  welais  er- 
ioed,  sef  gwlad  eang  a  chyfoethog  o  bob  trysorau. 
O !  mor  ogoneddus  oedd  y  weledigaeth ;  yr  haul 
yn  ymgodi  ac  u  yn  ymlawenhau  fel  cawr  i  redeg 


DETHOLION   O'r    CYLCHGRONAU.  93 

gyrfa,"  heb  yr  un  cwmwl  i  guddio  ei  wyneb  oddi- 
wrth  breswylwyr  y  fro :  ac  o'm  hamgylch  yr  oedd 
y  goedwig  yn  adsain  gan  beroriaeth  amiywiol  yr 
adar.  Ar  y  meusydd  meillionog  o'm  blaen  yr  oedd 
miloedd  o  ddefaid  yn  pori  ac  wyn  yn  ehware,  cefi- 
ylau  yn  prancio  ac  ebolion  yn  carlamu,  a  pliob 
rhyw  o  anifeiliaid  dofion  lieb  rifedi  dros  y  gwas- 
tadedd  :  canoedd  o  balasau  a  bwthynod  heirdd  yn 
cael  eu  hamgylchynu  a  gerddi  gwrteitliiedig  a 
pherlianau  blodenog  :  boneddigion  a  boneddiges- 
an  yn  cerdded  y  rhodfeydd,  bechgyn  a  genethod 
yn  chware  eu  campiau  diniwed  heb  yr  un  gelyn  yn 
eu  haflonyddu.  Tra  yr  oeddwn  yn  rhyfeddu  go- 
goniant  yr  olygfa,  ac  yn  sibrwd  y  brawddegau 
canlynol : 

"  O  !  na  allwn  i  bwrcasu 
Rban  o'r  fro  i'w  cLyfaneddu, 
Fel  y  gallwn  lawenychu 
Ganddynt  liwy  sy'n  etifeddu," 

cyffyrddodd  gwr  a   fy  ysgwydd  o'm  tu  ol,  gan  fy 

nghyfarch  fel  hyn :  "Nac  ofna,  heddychol  yw  fy 
nyfodiad ;  nis  gelli  feddianu  yn  y  gymydogaeth 
hon,  tyred  gyda  mi  i  gopa'r  mynydd  hwn,  ac  mi  a 
cldangosaf  i  ti  etifeddiaeth  rydd."  Ffwrdd  a  ni, 
law  yn  llaw,  i  fyny  i'r  graig  serth ;  ac  ar  ol  llawer 
o  ymdrech',  cyraeddasom  ei  chopa.  Ac  os  oedd 
yr  olygfa  flaenorol  yn  ardderchog,  yr  oedd  yr  ail 
yn  fwy  mawreddog.  Yr  oedd  miloedd  o  filltiroedd 
yn  ganfyddadwy,  ugeiniau  o  ddinasoedd  yn  was- 
garedig  trwy  y  wlad,  a'u  tyrau  ardderchog  yn  ad- 


94  LLWYBKAU    BYWYD. 

lewyrchu  dysgleirdeb  yr  haul ;  ond  yn  y  canol,  yr 
harddaf,  y  fwyaf,  a'r  ogoneddusaf  o'r  oil,  sef  prif 
ddinas  y  wlad,  yn  cael  ei  hamgylchu  gan  furi.au 
cedyrn  a  thyrau  dirifedi,  y  banerau  gwynion  yn 
cusanu  yr  awelon,  a'r  gwladwyr  yn  dylifo  trwy  ei 
ffyrdd  godidog,  rhai  ar  draed  ac  eraill  ar  feirch,  a 
llawer  mewn  cerbydau ;  ac  yn  ddisymwth  gwelwn 
faner  fawr  yn  cael  ei  chario  trwy  brif  borth  y 
ddinas,  a  byddin  gref  dan  arfau  yn  canlyn  ar  feirch 
gwynion ;  a  hwy  a  aethant  yn  nghyf eiriad  yr  anial- 
wch,  gan  ymranu,  rhai  i'r  gogledd  a  rhai  i'r  clehau 
a  mi  a  droais  fy  wyneb  i'r  gorllewin  i  weled  beth 
oedd  yno.  Mor  oedd  yno  ;  a  rhwng  y  mynydd  a'r 
mor  yr  oedd  gwersyllfa  yn  11a wn  bywyd,  a  chyngor 
rhyfel  yn  eistedd  ar  dy wod  y  mor ;  ond  pallodd  fy 
llygaid,  a  syrthiais  i  gysgu  wrth  draed  fy  arwein- 
ydd,  a  breuddwydiais  fod  yr  haul  yn  cuddio  ei 
wyneb,  y  mellt  yn  gwau,  a'r  taranau  yn  rhuo,  a'r 
gwlaw  yn  ymdywallt  ar  y  ddaear.  Deffrodd  fy 
nghydymaith  fi  yn  nghanol  y  rhyferthwy.  Ac  fel 
y  breuddwydiais,  ac  fel  yr  oeddwn  yn  ofni  yn  ymyl 
y  gwr,  tawelodd  y  storm,  cliriodd  y  cymylau  islaw, 
a  chefais  olwg  'tra  gwahanol  ar  y  baradwrys  gynt : 
y  meusydd  hefyd  yn  ddiffaethwch,  a'r  gerddi  yn 
sathrfa  creaduriaid  gwylltion,  heb  yr  un  bod  dynol 
yn  weladwy  ;  ac  yr  oedd  pob  ty  wedi  ei  droi  wyneb 
i  waered  ac  yn  Uawn  o  ddwfr ;  ond  yr  oedd  yr  an- 
ialwch'yn  awr  yn  ddoldir  ac  yn  Uawn  o  breswylwyr. 
Ar  ol  i  mi  ddeffroi  o  gwsg,  a  gweled  y  f ath  olygfa 
chwyldroadol  ar  yr  holl  diriogaethau  a  welais  cyn 


DETHOLIOX   O'R    CYLCHGRONAU.  95 

cysgii,  mi  a  ofynais  i'm  harweinydd  mewn  syndod, 
Beth  yw  ystyr  hyn  oil?  "  Nid  yw  yr  oil  a  welaist 
ond  megys  un  drem  ar  ysgogiadau  y  byd  moesol 
yn  y  'dyddiau  diweddaf.'  Yr  olygfa  ogoneddus  a 
welaist  gyntaf  islaw  i  ti,  oedd  yr  TJnol  Dalaethau 
yn  eu  gogoniant ;  yr  anialdiroedd  a'u  cylcliynent 
oeddynt  wledydd  lieb  eu  gwareiddio."  Yna  gof- 
ynais,  betli  oedd  y  f aner  fawr  liono  a  gariwyd  allan 
trwy  borth  penaf  y  ddinas  odidog,  yn  cael  ei  clian- 
lyn  gan  y  fyddin  liono?  "  Y  faner  a  welaist,  Ban- 
er  Bliyddid  yr  Efengyl  ydoedd,  a'r  rhai  oedd  yn  ei 
chanlyn  oeddynt  ei  gwasanaethwyr  ffyddlonaf,  yn 
myned  allan  i  wareiddio'r  byd."  Gofynais  iddo 
dracliefn,  Paliam  y  gwna  ftyddloniaid  y  tir  wynebu 
ar  yr  anialwch?  "Am  eu  bod  yn  gwybod  fod  eu 
Brenin  yn  ewyllysio  gwneuthur  yr  '  anialwch  yn 
ddol-dir';  ac  yn  awr  y  maent  yn  gwybod  fod  y  tir 
yna  yn  gorphwys  mewn  diogelwch,  tra  byddo  y 
dinasyddion  ar  eu  gwyliadwriaeth,  ac  fe'u  delir 
hwy  yn  gyfrifol  am  ogoniant  eu  gwlad." 

Beth  oedd  amcan  y  fyddin  oedd  o'r  tu  ol  i  ni,  ac 
i  ba  deyrnas  y  perthynai?  "  0,  Tywysog  llywod- 
raeth  yr  awyr  a'i  ganlynwyr  oeddjTit ;  ac  yr  oedd 
ef  newydd  oi^hen  un  o'i  areithiau  grymusaf  a  dra- 
ddododd  erioed  i'w  ffyddloniaid,  fel  y  canlyn  :  i  0, 
chwi  dywysogion  a  dyngarwyr,  yr  ydych  wedi  bod 
yn  ffyddlawn  i  mi  bob  amser ;  chwi  a  wyddoch  mai 
yn  yr  Unol  Dalaethau  y  mae  ein  gelynion  penaf 
yn  bresenol,  oblegid  y  mae  yn  agos  pob  gwlad 
arall  at  fy  ewyllys,  ac  oni  bydd  i  ni  lwyddo  yn  ein 


96  LLWYBRAU    BYWYD. 

hymgyrch  lrvvn,  y  mae  arnaf  ofn  y  gwna  eu  goleuni 
ymlid  ein  hegwyddorion  oddiar  wyneb  y  ddaear, 
ac  y  bydd  yn  rhaid  i  ninau  fyned  dros  y  dibyn  i'r 

mor ;  ond  yn  aivr,  na  ddigalonwch,  a  mi  a'u  gosod- 
af  yn  watwargerdd  i'r  lioll  genedloedd.  Y  mae  yn 
gofus  genych  i  mi  er's  chwe'  mil  o  flynyddoedd  yn 
ol,  ddymcliwelyd  y  ddynoliaeth  oddiar  ei  safie 
ddyrchafedig,  trwy  gydweithrediad  y  wraig  gyntaf, 
Efa ;  ac  yn  awr,  yr  wyf  yn  dra  sicr  y  dymchwelaf 
y  wlad  lion  a'i  gwyneb  i  waered  trwy  yr  mi  cyn- 
llim  eto,  sef  cydweithrediad  y  rliyw  deg ;  ac  y  mae 
dwy  fantais  genyf  i  gyraedd  yr  amcan,  fel  y  gwydd- 
och,  sef  yn  gyntaf,  am  fod  cymaint  yn  y  wlad  lion 
yn  rlioddi  parch  duwiau  i'w  gwragedd — y  maent 
yn  ei  cliyfrif  yn  ddarostyngiad  ar  y  gwragedd  gy- 
ffwrdd  ag  un  math  o  waith  ond  a  fyddo  yn  fwyn- 
had  iddynt ;  gwaherddir  iddynt  gyffwrdd  ag  esgicl- 
ian  wedi  bod  yn  y  baw  rhag  eu  halogi,  na  chyrchu 
dwfr  rhag  i  neb  eu  gweled,  na  chyrchu  un  math  o 
fwydydd  i'r  tai,  na  gosod  y  nodwydd  i  gyffwrdd  a 
hen  ddilledyn,  etc.;  ond  gwaith  y  gwyr  cyn  myned 
at,  ac  ar  ol  dychwelyd  ocldiwrth  eu  gorchwylion, 
yw  pethau  o'r  fath  ;  a  bod  gwisgo  dillacl  newydd- 
ion,  ac  esgidiau  wedi  eu  glanhau,  ac  yfed  dwfr  pan 
y  byddo  syched,  a  bwyta  bwyd  yn  ol  eu  chwaeth, 
a  llywoclraethu  eutai  wrth  eu  hewyllys/ac  ymwel- 
ed  a'u  cyfeillesau,  etc.,  yn  gweddu  yn  Avell  i'r 
gwragedd !  Ni  chawn  yr  un  gwrthwynebiad  oddi- 
wrth  y  dosbarth  yna,  beth  bynag. 

"  £  Yr  ail  fantais  sydd  genyf  i  orchfygu  yw,  fod 


DETHOLION    o'e    CYLCHGEOXAU.  97 

y  dinasyddion  yn  feddwon  ar  ryddid,  fei  y  gal- 
want  ef ;  ac  yn  awr,  troched  pob  un  ei  wisg  yn  y 
tanau  gwynion  yna,  ac  awn  allan  dros  y  wlad  yn 
enw  plant  y  goleuni,  gan  gyhoeddi  rhyddid,  rliydd- 
id  i  bell  ac  i  agos — y  negro  a  ryddhawyd  tra  mae 
eicli  gwragedd  yn  gaetliion — rhyddhewch  y  cread- 
uriaid  prydferthaf  a  fedd  y  greadigaeth!  Ac  ar 
ol  gorchfygu  hyd  y  Ddeddfwneutkurfa,  yna  rliodd- 
er  gorchymyn  yn  ol  ewyllys  niwyafrif  o'r  dinas- 
yddion, ar  fod  i  bob  ty  trwy  y  wlad  i  gael  ei  osod 
a'i  wyneb  i  waered  ar  y  nos  Sadwrn  canlynol, 
am  y  rlieswm  eu  bod  yn  rliy  wan  i  ddal  yr  ystorni 
ddysgwyliedig,  lieb  osod  y  to  yn  fflat  ar  y  11a  wr. 
Ac  yna  bore  dranoetli,  cawn  wledd  ar  eu  gwedd- 
illion,  os  llwyddwn  i'w  twyllo  hyd  hyny,  fe  fydd  y 
storm  yn  sicr,  tra  y  byddant  yn  cysgu  yn  eu  tai 
diamddiffyn  gyda'r  meddwon.' 

"Ac  yn  awr,  ti  weli  ei  fod  wedi  llwyddo  yn  ei 
amcan  melldigedig,  ac  yn  gorfoleddu  yn  y  fatli 
fuddugoliaeth,"  medd  fy  arweinydd.  Yna  dywed- 
ais  wrthOj  nad  oeddwn  yn  meddwl  fod  neb  ond  fy 
liunan  yn  America  wedi  breuddwydio  am  y  fath 
bethau ;  ac  mai  ynfydrwydd  fyddai  dweyd  y  wel- 
edioaetli  i  neb,  rhag  cael  fy  Uabvddio  am  y  fatli 

lol,  etc. 

Yntau  a  ddywedodd  wrthyf,  "  Y  mae  yn  rhaid  i 
ti  gylioeddi  y  perygl  i'tli  frodyr,  o  herwydd  y  mae 
yr  ysbryd  yn  gweithio  yn  llwyddianus :  dywed 
wrth  bawb  am  brofi  yr  holl  ysbrydion,  ai  o  Dduw 
y  maent  ?     Ie,  profer  dy  freuddwyd  yn  ngwyneb 


98  LLWYBRAU    BYWYD. 

rheswm  ac  Ysgrytliyr,  o  herwydd  can  sicred  a'th 
fod  wedi  brenddwydio,  os  rlioddir  yr  etholfraint 
i'r  gwragedd,  fe  dclaw  yr  oil  i  ben ;  ac  ni  fynegwyd 
mo'r  haner  am  y  chwyldroad  hwn — amser  yn  unig 
all  ei  ddadblygu  yn  gyflawn."  Yna  gofynais  iddo 
i  bwy  y  perthynai  ef,  rliag  fy  mod  inan  yn  cael  fy 
nhwyllo.  "  Nid  oes  a  fynot  a  liyny ;  profaf  yr  liyn 
a  ddywedais,  a  dos  i'th  ffordd." 


PAHAM  Y  DYLID  BOD  YN  FWY  GOFALUS 
O  BLANT  NAG  O'E  TBYSORAU  PENAF. 

I. — Y  mae  fod  Dnw  yn  gwneyd  hyny,  yn  profi  y 
dylai  pawb  wneyd  yr  un  modd.  (2.)  Am  eu  bod 
yn  fodau  tyner  a  hawdd  en  niweidio.  (3.)  Am  en 
bod  i'w  hyfforddi.  (4)  Am  mai  yr  hyn  a  ddysgant 
pan  yn  ieuanc  fydd  yn  en  llywodraethn  trwy  en 
hoes.  (5.)  Am  mai  plant  yr  oes  lion  fydd  yn  ar- 
wain  yr  oes  nesaf.  (6.)  Am  mai  yr  hyn  a  ddysgir 
iddynt,  ac  a  arferir  ganddynt,  a  roddant  hwythan 
i'r  oes  a  cldaw  ar  en  hoi.  (7.)  Am  fod  llawer  o 
waith  yn  en  haros,  ac  nas  gallant  ei  wneycl  heb  en 
cymwyso  ato  pan  yn  ienanc.  (8.)  Am  mai  trwy  y 
plant  y  sicrheir  cysnron  a  gobeithion  dyfodol  y 
byd.  (9.)  Am  en  bod  hwy  i  barhan,  tra  y  mae 
trysoran  y  byd  i  ddarfod.  (10.)  Am  y  bydd  yr  had 
a  hanir  yn  meddylian  y  plant,  yn  cael  en  medi 
byth  mewn  gwae  nen  wynfyd  yn  y  byd  arall. 

II. — Y  mae  y  ffaith  fod  Dnw  yn  gwneyd  felly,  yn 


DETHOLIOX   O'R   CYLCHGRONAU.  99 

profi  y  dylai  dynioB  wneuthur  yr  un  model.  Ac  yn 
awr,  gadawer  i  ni  weled  a  ellir  profi  fod  Duw  yn 
fwy  gofalus  am  blant  nag  am  drysoran  y  ddaear. 
Wei,  y  mae  y  Beibl  yn  ein  dysgn  na  wnaeth  yr 
Hollalluog,  pan  aetli  i  greu  y  ddaear  a'r  mor,  gol- 
euni  a  gwres,  llysiau  a  blodau,  mwnau  a  pherlaru 
anifeiliaid  ac  eliediaid,  yn  eu  lioll  liarddwch,  ond 
dywedyd  "Bydded,"  ac  felly  y  bu.  Ond  nid  felly 
y  mae  yr  un  Llyfr  yn  ein  dysgn  am  y  sylw  a'r  gofal 
sydd  gan  yr  Arghvydd  am  blant.  Ond  am  na  chan- 
iata  ein  terfynau  i  ni  fod  yn  fanwl,  nodwn  yn  unig 
hanes  Samson:  Cawn  yn  yr  hanes  liwnw,  fod  "yr 
Hwn  sydd  yn  trigo  yn  y  golenni  fel  nas  gellir  dy- 
fod  ato,"  oddiar  ei  orsedd  uchel,  yn  gorcliymyn  i 
angel  fyned  ar  daith  bell,  heibio  i'r  lianl  a'r  ser,  i 
ryw  fwthyn  dinod  ar  wyneb  ein  daear  ni,  at  wraig 
dlawd,  i  liysbysn  iddi  y  bnasai  iddi  esgor  ar  fab,  ac 
i'w  chyfarwyddo  pa  fodd  iddi  ymddwyn  rhag  ei 
niweidio.  Yr  oedd  yn  rliaid  iddi  gadw  ei  hnn  yn 
lan?  a  Uwyr-ymwrthod  oddiwrth  bob  math  o  ddiod- 
ydd  meddwol,  hyd  yn  nod  ftrwyth  y  winwydden 
yn  ei  ansawdd  bnraf ;  ac  yr  ydym  yn  cael  i'r  angel 
daln  ail-ymweliad  a'r  wraig  a'i  phriocl,  er  rhoi  idd- 
ynt  gyfarwyddiadau  neillduol  i  iawn-fagii  y  bacli- 
gen  oedd  ar  ymddangos.  Darllener  Llyfr  y  Barn- 
wyr,  o'r  drydedd  benod  ar  ddeg  hyd  yr  unfed  ar 
bymtheg,  er  gweled  y  fath  ofal  oedd  gan  yr  Ar- 
glwydd  am  Samson  nes  y  daeth  i  oedran  gwr,  yn 
nghyda'r  gwaith  anghydmarol  a  wnaeth  mewn  can- 
lyniad,  <tc.     Ond  er  yr  holl  ofal  a  fu  am  dano,  o'i 


100  LLWYBRAU    BYWYD. 

genedliacl  i  fyny,  gan  Nefoedd  a  daear,  cawn  mai 
prin  y  daetli  yn  gyniwys,  er  y  cyfan,  at  y  gwaith 
oedd  gan  Dduw  ar  ei  gyfer. 

III. — Am  en  bod  yn  fodan  tyner  a  liawdd  eiiniw- 

eidio.     Ymddengys   fod  holl  wrthrychau'r  gread- 

igaeth,  yn  eu  dechrenad,  yn  dyner  ac  egwan,  ac  yn 

agored  i  dderbyn    argraffiadau    oddiwrth  unrhyw 

betli  a'u   cyffyrddo ;  ac  ymddengys  fod  dyn  yn  ei 

febyd  yn  fwy  felly  na'r   mwyafrif    o   honynt.     Nis 

gall  y  baban    fwyta    ac   yfed  o  liono   ei  Iran  ;  and 

y    mae    yn    rhaid    i    eraill    ei    feithrin    trwy    ei 

bortlii3  ei  ddyfrhau,  a'i  ddilladn,  onide  bnan  y  bydd 

efe  farw.     Ac   er  gweinyddu    arno    angenrheicliau 

bywyd,  onis  gwneir   liyny  yn  iawn,   gyda   gofal  a 

cliysondeb,    andwyir    ei  gyfansoddiad    corfforol   a 

meddyliol ;  aiiffiirfir  liarddwcli  a  plirydfertliwcli  ei 

aelodau  a'i  synwyrau  corfforol ;  a  gwanheir  a  tliy- 

wyllir  cyneddfau  ei  enaid,  fel  ag  y  bydd  ei  fodol- 

aetli  ar  liyd  ei  oes  yn  boen  a  blinder,   trallod,   a 

thrueni  iddo  ei  liun,  ac  yn  faich  a  melldith  i  gym- 

deithas.      Ond   os  iawn  feithrinir  ef,  trwy  ofal  a 

doetkineb,  bydd  prydfertliwcli  ei  gorff  yn  liardd, 

ei  sirioldeb   yn  adfywiol,   ei  lais  yn  gerddgar,    ei 

ysgogiadau  yn  lieinif,  a'i  holl  alluoedd  yn  rliagor- 

ol  ;  a  bydd  ei  bresenoldeb  a'i  ddefnj^ddioldeb  yn  y 

byd  yn  elw  a  benditli,  ac  yn  adlewyrchn  gogoniant 

ei  Greawdwr.     Gan  hyny,  oni  ddylai  y  gofal  penaf 

fod  am  y  trysorau  penaf?     "  "Wele,   plant  ydynt 

etifeddiaetli  yr  Arglwydd ;  ei  wobr  ef  yw  ffrwyth 

y  OTotli." 


DETHOLION    o'r    CYLCHGROXAU.  101 

IV. — Am  en  bod  i'w  hyfforddi  raewn  nioesgarwcli 
cymdeithasol,    mewn  gwybodaeth  gyffredinol,    ac 
yn  benaf  til  noethineb  y  byd  ysbrydol.    Yniddeng- 
ys  i  mi  mai  y  ddyledswydd  bwysicaf,  a'r  rhagor- 
fraint  werthfawroeaf  a  roddwyd  i  ddynion,  ydyw. 
iawn  hyfforddi  plant  eu  hoes  yn  nihob  doethineb. 
Canys  yn  y  He  cyntaf,  y  mae  meddwl  plentyn  fel 
carden  yr  arluniwr^  yn  derbyn  argraffiadau  oddi- 
wrth  bob  gwrthrych  a  ymddangoso  o'i  flaen.    Neu 
y  mae  yn  gyffeiyb  i  ystafell  eang,  a'r  enaid  pres- 
wyliedig  yn  derbyn  i  mewn  bob  peth  a  gynygir 
wrth  ddrysau  yr  ystafell,  gan  en  Ueoli  yn  ansym- 
udol  yn  y  meddwl.     Eto,  y  mae  fel  Hong  y  mar- 
siandwr,   yn  cael  ei  llwytho  am  y  waith  gyntaf  a 
darpariaethau  at  wasanaeth  ei  pherchenog,  yr  hwn 
a  fydd  ar  ei  bwrdd  yn  fuan,  yn  cychwyn  morwr- 
iaeth  bywyd,   gan  wynebn  y  stormydd  a'r  tonau 
cynyrfus,  i  geisio  gwlad  i  gartrefu  yn  dragwyddol ; 
ac   y  mae  yn  sicr  y  bydd  cysuron  a  diogelwch  y 
daith,    yn    nghyda    chyraedd    gwlad    a    chartref 
dymnnol  yn  y  diwedd  yn  yinddibynu  yn  benaf  ar 
werth  a  chymwysder  y  darpariaethau  cychwynoL 
Ond  y  gwir  yw,  y  mae  holl  gydmariaethau  y  byd 
darfodedig  yn  rhy  ddiffygiol  i  ddangos  dylanwad 
ac  effeithiau  addysg  ac  esiampl  foreuol  ar  feddwl 
creadnr  anfarwol.     T  mae  lie  i  ofni  fod  plant  yn 
cael  eu  hesgeuhiso  yn  eu  babandod  a'u  hieuenc- 
tid,  trwy  ryw  hen  syniadau  cyfeiliornus  am  gym- 
wysder  plant  i  dderbyn  addysg  forenol. 

Ymddengys  i  mi  fod  plant  yn  dysgu  llawer  cyn 


102  LLWYBRAU    BYWYD. 

bod  eu  rhieni  yn  cydnabod  hyny,  nac  yn  ystyried 
fod  eu  hymddygiadau  hwy  eu  hunain,  pa  un  ai  da 
ai  drwg  fyddont,  yn  cael  en  eymeryd  i  mewn  i  fedd- 
yliau,  fel  esiamplan  iddynt  hwy  i'w  hefelychu.  Fel 
liyn  y  mae  sylfeini  gwybodaeth  ac  arferion  bywyd 
yn  cael  en  gosod  yn  meddylian  y  plant  yn  annile- 
&dwy,  yn  ol  yr  liyn  a  welant  ac  a  glywant.  Felly 
y  mae  o'r  pwys  mwyaf  i  ymddwyn  yn  iawn  bob 
amser  yn  mhresenoldeb  y  cyfryw,  gan  roddi  idd- 
ynt esiampl  ac  addysg  dda.  A  dylid  cofio  bob 
amser,  fod  ymddygiadan  yn  cael  niwy  o  le  yn 
meddyliau  plant  na  gwersi  trwy  eiriau,  ac  y  maent 
yn  eu  deall  yn  foreuach ;  ycliydig  iawn  a  ddysgir 
i  blentyn  trwy  eirian  yn  y  flwyddyn  gyntaf  o'i  oesr, 
ond  f e  allai  ei  fod  yn  dysgu  mwy  trwy  gyfrwng  y 
llygad  yn  y  flwyddyn  liono  nag  mewn  nn  flwyddyn 
ddylynol.  Symuder  canwyll  o  flaen  llygad  plentyn 
wythnos  oed,  a  gwelir  ei  fod  eisoes  yn  dechreu 
mwynhau  ac  athronyddu  y  byd  allanol ;  ac  nid  hir 
y  bydd  cyn  deall  iaitli  gwen  y  fam,  a  gwg  y  tad. 
Onid  yw  y  plentyn  yn  dysgu  canoedd  o  wersi  syl- 
faenol  gwybodaeth.  yn  yr  adeg  fore  hon  o'i  oes  ? — 
am  gariad  a  chas ;  am  diriondeb  a  gwg ;  am  ffurf- 
iau,  a  lluniau,  a  lliwiau ;  am  brydferthwch,  hardd- 
wch,  a  holl  amrywiaeth  y  byd  o'i  gwmpas ;  ac  yn 
wir,  nid  hollol  afresymol  tybied  ei  fod,  o  ran  ei 
fyfyrdodau,  yn  dechreu  cymdeithasu  a  bodau  an- 
weledig  y  byd  ysbrydol ;  canys  i'r  byd  hwnw  y 
crewyd  ef  yn  benaf,  ac  yno,  ar  hyd  meusydd  go- 
goneddus  y  byd  hwnw  y  bwriadodd  y  Creawdwr 


DETHOLIOX   O'K    CYLCHGROXAU.  103 

da  idclo  ymhyfrydu  yn  ddiddiwedd.  A  clian  fod 
pechod  yn  bygwth  amddifadu  dyn  o'r  gogoniant 
hwnw,  a  clian  fod  ei  dynged  tragwyddol  yn  ymddi- 
bynu  llawer  ar  arferion  ac  addysg  foreuol,  onid 
rhesyinol  y  gallwn  anog  em  gilydd  i  roddi  mwy 
o'n  bryd  ar  iawn  hyfforddi  plant  ein  hoes,  nag  ar 
drysorau  a  mwynderau  darfodedig.  Am  hyny, 
"Hyfforddia  blentyn  yn  mlien  ei  ffordd,  a  phan 
heneiddio  nid  ymedy  a  hi." 


PEBYGLON  GWEBINIAETH. 

Anwyl  Gyd-ddixasyddiox  Cymreig — Onid  ydyw 
y  Weriniaeth  Americanaidd  yn  eiddo  i  ni?  Ac 
onid  oes  a  wneloni  ni  a'i  llwyddiant  presenol  a 
dyfodol  ?  Am  hyny,  onid  gweddus  i  ni  gyfnewid 
meddylian  a'n  gilydd,  er  egwyddori  ein  gilydd 
mewn  egwyddorion  gwleidyddiaeth,  ac  er  mantais 
i  ni  gefnogi  llwyddiant  cyffredinol,  ac  er  adnabod 
a  gwrthweithio  elfenau  peryglus?  Tueddir  fi  i 
sylwi  yn  ysgafn  ar  un  o  beryglon  presenol  y  Wer- 
iniaeth; a'r  niwyaf,  fe  allai,  o'r  oil  ydyw,  tros- 
glwyddo  y  Uywodraeth  gyffredinol  drosodd  i'r  hen 
wrthryfelwyr  dehenol  a'n  cefnogwyr  gogleddol,  yn 
nghyd  a'r  canlyniadau  naturiol  a  ellir  ddysgwyl 
mewn  canlyniad.  A  chan  fod  y  perygl  hwn  yn 
mwyhau  er's  amryw  flynyddau,  goddefer  i  mi 
draethu  fy  syniad  am  y  modd  y  mae  y  perygl  yn 
cael  ei  feithrin.  (1.)  Trwy  haelfrydedd  gormodol. 
(2.)  Trwy  ymraniadan  annheilwng. 


104  LLWYBEAU   BYWYD. 

Am  yr  actios   eyntaf,   cydnabyddir<*trwy  y  byd 

gwareiddiedig  ddarfod  i'r  Talaethan  Deheuol  golli 

pob  hawl  i  hawliau  dinasyddol,  trwy  godi  y  cledd 

yn  erbyn  y  bleidlais  gyfansoddiadol ;  ac  ar  ol  en 

darostwng,  i'r  llywodraetli  gyffredinol  drwy  liael- 

frydedd  Cristionogol  fadden  iddynt,  a'u  hadferyd 

i  bob  liawliau  dinasyddol— ac  yn  hyn  rlioddodd 

y  Weriniaeth    esiampl   arddercliog   i   wledydd   y 

ddaear  o  egwyddorion  gwir  wareiddiad ;  ond  daetli 

y  drwg  i  fewn  trwy  fod  yn  rliy  hael  wrth  ymddir- 

ied  awdnrdod  gormodol  i  rai  a  brofasant  en  hnn- 

ain   yn    annheilwng    o    awdnrdod.      Ha !    yn  hyn 

gwnaetli    y    Gogledd    feddwi   mewn    Iiaelfrydedd 

maddeuol ;    ei  barn  a  dywyllwyd  i'r  fath  raddau 

am  egwyddorion  y  Talaethan  Delienol,  fel  yr  eth- 

olwyd  ei  cliariadau  yn  y  Talaethau  Gogleddol,  er 

rhwymo  Samson  rhyddid ;  y  mae  wedi  ei  rwymo 

yn  y  Congress ',  y  mae  ei  wallt  wedi  ei  eillio,  ac  y 

mae  ei  lygaid  mewn  perygl ;  ac  oni  bydd  i'r  Gog- 

ledd  yn  yr  etlioliadau  agosaol  argyhoeddi  y  Phil- 

istiaid  fod  yma  allu  megys  cynt,   na  ryfedded  y 

byd  os  bydd  iddynt  cyn  pen  dwy  flynedd  demfcio  y 

Weriniaeth  ddall  i  ymaflyd  yn  ngholofnau  teml  dnw 

trais,  er  ei  dymchweliad  i  ddinystr  anadferadwy. 

Awgrymais  fod  ymraniadan  annheilwng  a  di- 
angenrhaid  yn  y  Talaethau  Gogleddol  yn  feithrin- 
fa  ac  yn  gymellion  i'r  hen  ysbryd  gwrthryfelgar  yn 
y  rhai  Deheuol ;  oblegid,  er  i'r  blaid  Werinol  arfer 
y  moddion  mwyaf  effeithiol  i  ladd  gelyniaeth  y 
Deheuwyr  ar  ol  eu  darostwng,  sef  maddeugarwch  a. 


DETHOLION    o'r    CYLCHGRONAU.  105 

chariad,  eto  #s  gellir  yn  rhesymol  ddysgwyl  i  gar- 
edigrwydd  plaid  orchfygol  ladd  egwyddorion  drwg 
y  gorchfygedig  mewn  byr  amser,  os  bydd  y  cyfryw 
egwyddorion  yn  ddrygau  cenedlaethol,  ac  wedi 
cael  eu  haraddiffyn  a'u  cefnogi  er's  canrifoedd  gan 
genedloedd  y  ddaear.  Felly  y  mae  yn  yr  anghyd- 
fod  rhwng  y  Talaethau  Deheuol  a  Gogleddol,  am 
fod  trais  a  gorfchrwm  caethwasiaeth  wedi  bod  yn 
anrhydeddus,  ac  yn  ffynonau  cyfoeth  a  mawredd  i 
orthrymwyr  am  oesau.  Nis  gellir  cyfrif  y  wlad 
lion  allan  o  berygl  gwrthryfelgar  am  yr  oes  hon  o 
leiaf ;  gan  hyny,  nid  yn  nnig  y  mae  yn  ofynol  par- 
hau  i  bentyru  marwor  tanllyd  caredigrwydd  ar 
benau  y  Deheuwyr,  ond  liefyd  y  mae  yn  ofynol  en 
cadw  dan  yr  argyhoeddiad  parhaus,  fod  digon  o 
allu  ac  nndeb  yn  y  Talaethan  Gogleddol  i  am- 
ddiffyn  cyfanrwydd  ac  anrhydedd  y  Weriniaeth 
yn  erbyn  nnrhyw  fradwriaeth  a  ddichon  godi  o'i 
mewn.  Am  liyny,  er  mwyn  Uesiant  y  Talaethau 
Dehenol  a  Gogleddol ;  ie,  ac  er  mwyn  cynydd  gwar- 
eiddiad  a  dyrchafiad  dynolryw  yn  gyffredinol,  na 
adawer  i'r  blaid  Werinol  farw  o  wendid  oblegid 
ymraniadan.  Onid  ydyw  hi  yn  rhagori  mewn 
egwyddorion  a  ffyddlondeb  ar  nnrhyw  blaid  a  wel- 
wyd  ar  y  cyfandir  Americanaidd  hyd  eto  ?  Oni 
fethodd  y  Weriniaeth  esgor  ar  unrhyw  blaid  yn 
flaenorol,  yn  meddu  digon  o  onestrwydd  a  gwrol- 
deb  moesol  i  dynu  lien  gorthrwm  caethfasnach 
oddiar  wyneb  "  The  Declaration  of  Independence" 
sef  y  rhan  hon  o  hono  ;  "  We  hold  these  truths  to  he 
8 


106  LLWYBRAU   BYWYD. 

self-evident,  that  all  men  are  created  jWe  and  equal, 
that  they  are  endoioed  by  their  Creator  toith  certain 
inalienable  rights  ;  that  among  these  are  life,  liberty, 
and  the  pursuit  of  happiness"  c&c. — gan  hyny,  oni 
fyddai  yn  warth  tragwyddol  ar  ben  y  Weriniaeth 
Americanaidd,  yn  y  cyfwng  peryglus  presenol, 
gymeryd  y  gallu  amddiffynol  o  ddwylaw  ffyddlon- 
iaid  y  tir,  a'i  ymddiried  i'w  gelynion  angeuol  ? 
Onid  ydyw  buddion  y  ddynoliaeth  yn  nchel  gy- 
hoeddi  nwchben  y  Gwerinwyr  trwy  y  Talaethan, 
yn  enw  y  cenedlaethan  a  ddaw,  am  iddynt  adnew- 
yddu  en  nerth  er  amddiffyn  y  mensydd  a  feddian- 
wyd,  ac  er  enill  meusydd  newyddion  ag  sydd  hyd 
yn  awr  yn  ochain  dan  orthrwm  gelynion  rkycldicl 
a  iawnderan  tlodion  y  ddaear  ?  Os  ydyw  rhai  o 
etholedigion  en  plaid  wecli  en  bradyclm  ar  hyd  y 
blynyddoedd  diweddaf,  na  fydded  i  ni  ymrann 
oblegid  hyny,  ond  etholer  en  gwell  yn  en  lie ;  ac 
na  fydded  i  ni  gredn  enllib  gelynion  y  blaid  er  ein 
harwain  ar  gyfeiliorn  i  ddinystr  trwy  en  dichellion, 
Onid  ydyw  yn  wybyddns  fod  cymeriadan  dyn- 
ion  goren  y  wlad  yn  cael  en  parddno  gan  y  cyfryw 
ddichellwyr  llygredig  ac  nchel-geisiol,  er  ceisio 
marchogaetli  y  werin  i  awdnrdod  ? 

Efallai  mai  yr  ail  berygl  mewn  pwysigrwydd  ag 
sydd  yn  bygwth  llwyddiant  y  Weriniaeth  yn  bres- 
enol,  ydyw  yr  ymraniadan  sydd  rhwng  llafnr  a 
chyfalaf,  nen  rhwng  meistri  a  gweithwyr.  Diau 
fod  y  perygl  yn  fawr  yn  y  cyfeiriad  yna,  oblegid  j 
mae  nerthoedd  ofnadwy  yn  y  ddwy  blaid  yna  pan 


DETHOLION    o'e    CYLCHGRONAU.  107 

gynyrfir  li^  i  ysbryd  o  dclialgarwcli  dinystriol. 
Pe  y  cynyrfid  yr  elfenan  hyn  hyd  eithaf  eu  cyn- 
ddaredd  yn  erbyn  en  gilydd,  byddai  wytlmos  o 
amser  yn  ddigon  i  wneyd  y  Talaethan  Unedig  yn 
ail  i  nffern  mewn  trnennsrwydd.  Er  fy  mod,  fel 
gweithiwr  tanddaearol,  yn  brofiadol  o  effeitliian 
trais  a  gorcnes,  eto  nis  gallaf  weled  y  byddai  yn 
dda  i  ni  fel  gweithwyr  ffnrfio  plaid  wleidyddol 
ddigon  cref  er  cymeryd  awenan  y  llywodraetli  i'n 
meddiant;  oblegid  y  mae  ein  hymddygiadau  at 
ein  gilydd  fel  gweithwyr,  ac  hanesiaeth  yr  oesoedd 
yn  cyd-dystiolaetlm  er  profi  y  medr  gwas  pan 
ddyrchafer  ef  i  awdnrdod,  orthrymn  cynddrwg  a 
neb  dynion.  Ac  yn  wir,  oddiar  bwysig  ystyriaeth- 
au,  yr  wyf  yn  argyhoeddedig  pe  yr  ymgasglem  yn 
blaid,  ac  megys  corwynt  ymruthro  i  awdurdod, 
y  byddai  ein  dymcliweliad  mor  gyflym  a'n  dyrch- 
afiad,  ac  y  caem  brofi  er  ein  trueni  nad  oedd  ein 
llwyddiant  annaturiol  oncl  melldith  mewn  disguise. 
O'r  ochr  arall,  ond  i'r  pleidiau  cyferbyniol  gycl- 
weithredu  ar  egwyddorion  o  gyfiawnder,  cariad, 
ac  ewyllys  da  y  naill  tuag  at  y  Hall,  fe  fyddai  y 
Weriniaeth  yn  breswylfa  ddedwydd  a  pharadwys- 
aidd.  Am  byny,  gan  mai  cydweitbrediad  cyfeill- 
gar  a  gonest  rhwng  cyfalaf  a  llafur  ydyw  yr  elfenau 
anbebgorol  angenrbeidiol  er  llwyddiant  masnacli- 
ol,  cymdeithasol,  a  gwladwriaethol ;  a  chan  fod  y 
blaid  Werinol  yn  sylfaenedig  ar  y  cyfryw  egwydd- 
orion, onid  y  peth  goraf  a  allem  ni  fel  dosbarth 
gweithiol   wneyd   fyddai   taflu   ein   dylanwad   o'i 


108  LLWYBRAU    BYWYD. 

phlaicl.  Yr  ydwyf  yn  gwbl  argyhoeTOiadol  rnal 
hyny  fyddai  yn  fwyaf  sicr  o  aclferu  y  wlad  i  lwydd- 
iant  masnachol.  Oni  fyddai  ein  nerth  a'n  dylan- 
wad  yn  y  blaid  Werinol  y  sicrwydd  mwyaf  i  ni  am 
ein  hiawnderau  ar  feusydd  llafur?  A  byddai  yr 
elfenau  eraill  yn  y  blaid  yn  mantoli  er  llesiant 
cyffredinol.  Y  mae  gwir  lwyddiant  cyson,  a  phar- 
haus,  yn  rhwym  o  fod  yn  sylfaenedig  ar  iawnderau 
cyffredinol ;  ac  y  mae  llwyddiant  eithafol  un  dos- 
barth  yn  awgrymu  y  tebygolrwydd  fod  iawnderau 
rliyw  rai  yn  dyoddef ,  a  bod  gwrthweithiad  i  ddyfod. 
"  Na  ofelwch  am  yr  eiddoch  eich  hunain  yn  unig; 
ond  pob  un  am  yr  eiddo  eraill  lief  yd."  Yr  wyf  yn 
credu  fod  llwyddiant  cymedrol  a  chyson  yn  fwy 
buddiol  a  benditliiol  na  llwyddiant  mawr,  canys 
"  Pan  flodeuo  y  rliai  annnwiol  fel  y  Uysieuyn,  a 
blaguro  holl  weithredwyr  anwiredd,  liyny  sydd  i'w 
dinystrio  byth  bythoedd."  Am  hyny  dylid  cael  y 
doniau  goren  er  gwylio  a  llywodraethn  y  gwahanol 
elfenau  er  cysur  a  dedwyddwch  pob  dosbartli. 

Y  mae  y  Weriniaeth  wedi  cyraedd  cyfnod  per- 
yglus  yn  hanes  ei  bywyd.  Y  mae  ei  theulu  wedi 
cynyddn  o  beclair  miliwn  i  ddeugain  mewn  un 
ganrif,  ae  y  mae  y  teulu  mawr  hwn  yn  amrywio 
mewn  egwyddorion,  arferion,  ac  angenrheidiau, 
fel  y  mae  yn  rhaid  wrth  ddoethineb  o'r  radd  flaen- 
af  er  cyfaddasu  a  llywodraetliu  y  rhai  hyn  oil  dros 
feusydd  eang  ac  amrywiol  yr  etifeddiaeth.  Er 
egluro  ein  pwnc  cydmarwn  y  Weriniaeth  i  Railxoay 
Company,  a  bod  y  ffordcl  yn  croesi  y  cyfandir  dros 


DETHOLIOX    O'r    CYLCHGRONAU.  109 

afonydd  a  mynyddoedd,  a  tbrwy  gilfacbau  troell- 
og,  etc.  Gan'  mlynedd  yn  ol,  pan  oedd  y  ffordd 
yn  newydd,  a  tbrafnidiaeth  ond  niegys  decbreu," 
nid  oedd  y  perygl  yn  fawr  wrtb  redeg  trains  dros- 
odd ;  ond  yn  awr  y  mae  troion  y  ffordd  yn  rby 
droellog  i  redeg  trains  raawrion  a  cliyflym  drosodd, 
a'r  pontydd  yn  gofyn  am  eu  badnewyddu  i  ateb  y 
trains  tryniion  ac  ami  sydd  yn  eu  croesi — yr  ugein- 
iau  sydd  yn  ddyddiol  i  basio  eu  gilydd  ar  amserau 
penodedig,  er  gochelyd  gwrtbdarawiadau.  Gan 
byny,  onid  yw  eangder  y  drafnidiaeth  a  pberyglon 
y  ffordd  yn  bawlio  y  swyddogion  mwyaf  cyfar- 
wydd,  gofalus,  ac  atbrylithgar,  i  drosglwyddo  boll 
drysorau  y  Weriniaetb  drosodd  yn  ddiogel. 
Clywcb!  y  mae  y  train  y  fynyd  yma  yn  cynwys 
deugain  miliwn  o  fodau  dynol,  yn  ngbyda  boll 
feddianau  y  eyfryw,  ar  ben  un  o'r  mynyddoedd, 
yn  decbreu  disgyn  ar  i  waered  at  wastadeddau 
diderfyn  y  canrifoedd  dyfodol.  O  !  Weriniaetb,  a 
oes  cligon  o  athrylitb  yn  dy  swyddogion  i  gadw  y 
train  a'i  lwytb  gwerthfawr  ar  y  ffordd,  rbag  dym- 
cbwelyd  o  bono  clros  y  elogwyni  i  ddinystr  cyn 
cyraeddyd  i'r  gwastadeddau  arddercbog  islaw  ? 
Tn  awr,  Werinwyr  trwy  y  Talaetbau,  y  mae  y  byd 
yn  sefyll  i  edrycb  a  gyraedda  y  Weriniaetb  i'r  di- 
ogelwcb  angenrbeidiol.  Gwelant  yn  eglur  y  per- 
ygl mawr  o  newid  y  peirianydd  bob  pedair  milltir, 
a'r  is-swyddogion  yn  amlacb  na  hyny.  Anwyl 
gyd-ddinasyddion,  nid  ydyw  lhvyddiant  gwerinol 
yn  gofyn  am  y  fath   anwadalwcb,   ond  y  mae  yn 


110  LLWYBKAU    BYWYD. 

galw  arnoch  i  osod  y  goreuon  o'ch  meibion  ar  y 
blaen,  a'u  cadw  yno  cyhyd  ag  y  byddont  deilwng, 
•  a  dim  awr  yn  mhellach,  ond  gosod  yn  eu  lie  eu 
gwell  pan  fyddo  angen. 

Ar  y  pwnc  hwn  y  mae  oes  y  Weriniaeth  yn  ym- 
ddibynu  yn  benaf:  os  gosodir  dynion  gonest, 
pwyllog,  a  goleuedig,  yn  arweinwyr  a  gwylwyr  i'r 
genedl,  bydd  ei  llwyddiant  yn  sicr ;  ac  o'r  ochr 
arall,  os  dyrchefir  dynion  drwg,  anonest,  diegwydd- 
or,  anwybodus,  a  nwydwyllt,  i  lywodraethu,  gwae 
ac  ochain  fydd  yn  canlyn.  Anfoner  y  dosbarth 
blaenaf  i  Washington  a  mensydd  eraill  eang  y 
Llywodraeth,  yna  Uwydda  y  genedl  mor  naturiol 
ag  y  rlieda  yr  afonydd  i'r  mor ;  ond  os  anfoner  yr 
olaf,  tywylla  yr  awyrgylcli  gan  fygdartliiad  lieint- 
iis,  a  chynyrfir  y  nefoedd  gan  yr  elfenan  nes  yr 
ymdywalltant  o'r  cymylan  mewn  ystormydd  rhy- 
ferthol,  gan  ysgnbo  o'u  blaen  lioll  gysnron  cym- 
deitliasol  y  Weriniaeth.  Er  rhagflaenu  y  fath 
waradwydd  dinystriol,  rhaid  gofalu  cadw  y  ifyn- 
onau  yn  bur  (sef  y  cyfarfodydd  politicaidd  lleol), 
fel  y  byddo  y  ffrydiau  a'r  afonydd  yn  bur.  Cyhyd 
ag  y  gadawo  y  dinasyddion  goreu  i'r  dynion  mwy- 
af  llygredig  ethol  eu  gilydd  i'r  cynaclleddau  er 
penodi  peirianau  i  redeg  am  swyddi,  ofer  fydd 
dysgwyl  gonestrwydd,  a  ffyddlondeb,  a  llwyddiant 
cenedlaethol.  Ms  gall  unrhyw  elfen  ddyrchafu 
yn  uwch  na'i  level  ei  hun.  "A  gasgl  rhai  raw^nwin 
oddiar  ddrain,  nen  ffigys  oddiar  ysgall?" 

"Anewidia  yr  Ethiopiad  ei  groen,  neu  j  Hew- 


DETHOLIOX   0?R    CYLCHGEONAU.  Ill 

paid  ei  fryckni?"  Felly,  a  all  y  blaid  Ddemocrat- 
aidd  wneuthur  da,  ar  ol  cynefino  a  gwneuthur 
drwg  ?  Cafodd  ei  magu  ar  laetli  y  gaethfasnach,  a 
dysgwyd  hi  i  garu  gortlirwm,  ac  i  fyw  yn  foethus. 
A  ellir  dysgwyl  i'r  cyfryw  im  yn  awr,  yn  ei  henaint 
a'i  phenllwydni,  newid  ei  hegwyddorion  ?  A  ydyw 
yn  rliesyniol  credu  y  blaid  hon  pan  broffesa  ei  bod 
yn  gefnogol  i  ddyrchafiad  y  dosbartli  gweithiol  o 
Befyllfa  o  dlodi  ac  angen,  i  fwynhad  o  lwyddiant  a 
dedwyddwch,  tra  y  gwyddys  ei  bod  wedi  bod  trwy 
ei  hoes  yn  ceisio  sicrhau  y  gweithwyr  tlodion  yn 
ngraddfa  yr  anif eiliaid  a  ddyfethir  ?  Pa  fodd  y 
gall'gweithwyr  y  Talaethau  Unedig  gael  gwaith  er 
enill  bwyd  a  diod  ac  angenrheidiau  eraill  bywyd, 
eyhyd  ag  y  llwydda  egwj^ddorion  Democrataidd  i 
ddifodi  y  diffyndoll  er  diwallu  y  wlad  a  chynyrch- 
ion  rhad  plant  gorthrwm  gwledydd  eraill?  Yn  enw 
goleuni  gwareiddiad,  beth  yw  y  rheffynau  swyn- 
gyfareddol  sydd  yn  rhwynio  miloedd  o  weithwyr 
newynog  yn  j  blaid  weniaetlrus  hon  ?  Onid  ydyw 
yn  ddigon  o  ddydd  i  weled  ei  thwyll,  a  deall  ei 
dichellion  hi?  Ie,  dichellion.  Eai  blynyddoedd 
yn  ol,  pan  y  gwnai  y  Llywodraeth  arian  papyr  fel 
moddion  achlysur  er  achub  bywyd  y  Weriniaeth  o 
ddwylaw  gwaedlyd  egwyddorion  y  blaid  Ddemo- 
crataidd,  gwnai  hithau  y  pryd  hwnw  felldithio  y 
cyfryw  arian  hyd  eithaf  ei  gallu ;  ond  pan  aeth  y 
Llywodraeth  i'w  galw  i  mewn  er  dychwelyd  at  yr 
arian  cyntefig,  wele  y  blaid  ag  oedd  yn  eu  gwrth- 
wynel3\i  mewn    cyfyngder   ac    angen,    yn   awr   yn 


112  LLWYBEAU   BYWYD. 

bloeclclio  "  Rhagor  o  arian  papyr  er  talu  gofynwyr 
y  Llywodraeth,  yn  lie  aur  ac  arian!"  Dyna  eg- 
wyddorion,  onide?  Ha!  too  thin.  Ms  gellir  profi, 
er  holl  anwadalwch  a  gweniaeth  y  blaid  Ddemocrat- 
aidd,  nad  yr  un  yw  hi  yn  awr  ag  ydoedd  ugain 
mlynedd  yn  ol,  hyny  yw,  o  ran  ei  liegwyddorion  at 
feibion  llafur.  Am  hyny,  fy  nghydweithwyr  trwy  y 
Talaethau,  na  ddalier  ni  trwy  ddichellion  cyfrwys- 
ddrwg  y  blaid  hunan-gondemniol  hon.  Gwyliwn 
ei  gwahanol  stranciau,  canys  un  diwrnod  bloeddia 
yn  nghlustiau  y  rhai  a  garant  egwyddorion  tywys- 
og  heddwch,  "  Y  niae  yn  rhaid  i  ni,  ddinasyddion 
y  Talaethau  Unedig,  ddymchwelyd  y  blaid  Werin- 
ol  o  awdurdod,  am  ei  bod  yn  blaid  ryfelgar;  ac 
liefyd,  ni  a  ddifodwn  y  fyddin  a'r  llynges  er  prys- 
uro  yr  amser,  (Ac  ni  ddysgant  ryfel  mwyach." 
Ddiwrnod  arall  bloeddia  trwy  y  Talaethau  Deheu- 
ol,  "  State  rights  !  Nid  yw  y  negro  yn  deilwng  o 
gydraddoliaeth  gyda  dynion  gwynion."  Y  diwr- 
nod nesaf  bloeddia  ar  y  dosbarth  gweithiol,  "  Y 
mae  yn  rhaid  i  chwi  ymladd  dros  eich  iawnderau, 
onide  llethir  chwi  yn  is  i  dlodi  gan  eich  meistri 
gorthrymus  na  gweithwyr  gwledydd  Ewrop."  Yr 
diwrnod  nesaf  gwaeddant,  "  Communist,  Commun- 
ist !  rhaid  rhwymo  y  gweithwyr  a  rheffynau  trais, 
onide  byddant  yn  sicr  o  ddinystrio  y  Weriniaeth." 
Cyn  darfod  a'r  blaid  lygredig  hon,  cydnabyddaf 
fod  miloedd  o  bobl  dda  a  chydwybodol  o'i  mewn ; 
hyny  yw,  y  maent  mor  egwyddorol  dda  ag  y  gad- 
awent   eu  plaid  yfory,  pe  3^1*  argyhoeddid  hwy  o 


DETHOLION    o'ft    CYLCHGRONAU.  113 

dwyll  a  llygredigaetk  arweinwyr  eu  plaid.  Ond 
gwaith  yw  cael  y  dosbartli  dan  sylw  i  edryck  dros- 
tynt  eu  kunain,  am  eu  bod  wedi  cyuefino  a  cky- 
meryd  eu  karwain  gan  swyddogion  eu  plaid.  Y 
mae  yn  rliyfedd  y  fath  ddylanwad  sydd  gan  arfer- 
ion  er  dallu  cydwybod. — 0  "  Barter  y  Gweiihiwr" 
Mawrth,  1878. 


OYMDEITHAS  GENADOL  Y  T.  C. 

Ymddanoosodd  y  sylwadaii  canlynol  am  Gym- 
deitlias  Genadol  Gyffredinol  y  T.  C,  yn  y  Cyfaill 
am  Meliefin,  1871 :  ' 

Ieuanc  yw  y  Gymdeithas  Genadol  yn  ein  plith 
yn  America  hyd  yn  bresenol ;  hyny  yw,  fel  cym- 
deitlias  o  dan  nawdd  yr  enwad  yn  gyffredinol.  Y 
mae  yn  hysbys  fod  ymdrecbiadan  Genadol  yn  og- 
oniant  i  rai  dosbartliiadau  Methodistaidd  yn  y  wlad 
lion,  yn  neillduol  yn  Wisconsin.  Y  mae  ganddynt 
hwy  Genadaetli  yn  ngwir  ystyr  y  gair  er's  blyn- 
yddau.  Yn  awr  y  mae  ger  fy  mroii  ystadegau 
Trysorydd  y  Genadaetli  Gyffredinol  am  y  blyn- 
yddau  1869,  1870,  ac  y  mae  yn  fy  meddiant  liefyd 
ystadegau  Cymanfa  Wisconsin  am  y  blynyddau 
1868  ac  1869 ;  ac  ar  ol  eu  cyferbynu  a'u  gilydd, 
bernais  nad  annyddorol,  ond  mai  cyfiawnder  a'r 
brodyr  yn  Wisconsin  fyddai  cyferbynu  lioll  gasgl- 
iadau  Genadol  Wisconsin  am  y  ddwy  fljniedd  ucli- 
od  a  cliasgliadau  y  Gymdeithas  Gyffredinol  yn  y 
gwahanol  Dalaethau  yn  y  ddwy  flynedd  gyntaf,  yr 


114  LLWYBRAU    BYWYD. 

lion  sydd  megys  hedyn  mwstard  yn  cleclireu  egino, 
"  Na  ddiystyrwn  ddydd  y  pethan  by  chain."  Yr 
wyf  wedi  bod  yn  cyfrif  holl  aelodan  cyflawn  pob 
Cymanfa  ar  wahan,  a  chyfartaledd  y  casgliadau 
Cenadol  rhwng  pob  aelod.  Cofier  nas  gallaf  fyned 
ar  ol  gweithrediadan  y  gwahanol  Gymanfaoedd  yn 
mhellach  nag  y  mae  yr  ystadegan  yn  myned ;  ac 
os  wyf  wedi  deall  yn  iawn  benderfyniad  y  Gyman- 
fa  Gyffredinol  ddiweddaf,  bydd  holl  weithrediadau 
Cenadol  y  gwahanol  Dalaethau  yn  cael  eu  cy- 
hoeddi  yn  flynyddol  yn  y  Cyfaill  o  hyn  allan  : 


Aelodau. 

Ar  gyfer  pob  un 

Efrog  Newydd, 

.     1375 

$0  23 

Pennsylvania, 

1061 

0  14 

Ohio, 

.     2335 

0  14 

Wisconsin,     . 

2692 

1  18 

Yn  ol  yr  ystadegau  uchod,  gwelwn  fod  ein  brod- 
yr  yn  Wisconsin  wedi  rhedeg  yn  dda  ;  byddedidd- 
ynt  gadw  eu  coron.  u  Ond  eto  y  mae  lie"  i  bawb 
o  honom  ragori  mewn  gwneuthur  daioni ;  "  yn  ei 
iawn  bryd  y  medwn,  oni  ddiffygiwn."  Y  mae  yn 
Uawen  genyf  ddeall  fod  Cymdeithas  Genadol  Gy- 
ffredinol wedi  dyfod  yn  ffaith  gan  y  T.  C.  yn  Am- 
erica, ac  yn  llwyddo  yn  dda,  fel  baban  newydd  eni  ; 
eto  mewn  enbydrwydd  am  ei  heinioes  gan  ei  bod 
yn  wan.  Mi  a  garwn  yn  y  fan  lion  awgrymu  yper- 
ygl  a  ymddengys  i  mi  am  ei  heinioes ;  a  gobeithio 
na  wna  neb  gam-ddeall  fy  nieddwl  na  cham- 
arfer  fy  sylw. 

Ymddengys  i  mi  mai    anicaii  sefydliad  y  Gym- 


DETHOLION    o'b   OYLCHGRONAU.  115 

deithas  Genadol  yn  ein  plith,  oedd  er  maiitais  i 
bob  un  o  lionom  gael  tailu  i'r  un  drysorfa  yn  ol  ein 
gallu  er  cynal  Cenadaetli  niewn  lleoedd  newydd- 
ion,  yn  ngliyda'r  rhai  sydd  ar  y  raaes  yn  barod,  a 
liyny  yn  annibynol  ar  gynal  achosion  cartref ol ;  ac 
yn  ol  yr  idea  yna  ffurfiwyd  Bwrdd  Cenadol  er  car- 
io  hyny  i  ymarf eriad.  Ond  ffurfiwyd  cais  nen  gyn- 
ygiad  gan  Gymanfa  Pennsylvania,  i'w  gyflwyno  i 
Gymanfa  Gytfredinol  1870 ;  ac  y  maent  wedi 
llwyddo.  Y  canlyniad  ydyw  fod  y  Gymdeithas 
Genadol  Gyffredinol  o  fewn  cylch  y  Gymanfa  yna.. 
Eto  ni  a  obeitliiwn  nad  oeddid  yn  amcanu  yn 
ddrwg  i'r  Gymdeithas  Genadol  Gyffredinol  ;  ond 
bwriadol  neu  beidio,  y  mae  y  fwyall  wedi  ei  gosod 
ar  wreiddyn  y  pren  ;  eitlir  y  mae  petliaii  felly  yn 
dygwydd  yn  ami.  Nid  ar  unwaitb  y  ceir  pobl 
dduwiol  i  gefnogi  petliau  newyddion,  er  en  bod  yn 
dyfod  wedi  liyny  yn  edmygwyr  penaf  i'r  petliau 
oeddent  gynt  yn  eu  lianghjaiieradwyo.  Pa  fodd 
bynag,  yr  ydym  mewn  sefyllfa  i  ddysgwyl  gweled 
lion  yn  tyfn  lies  dyfod  yn  bren  mawr,  fel  y  byddo 
adar  y  nefoedd  yn  dyfod  a  nytliu  yn  ei  gangenau 
ef ;  am  ei  bod  yn  gyson  ag  ordeiniad  Arglwydd  y 
cj'nauaf  ;  ac  y  bydd  yn  foddion  i  enyn  mwy  oliael- 
frydedd  yr  efengyl  ynom  oil,  fel  na  byddom  yn  ol 
i'r  blaenaf  o  lwythau  Israel  mewn  ysbryd  cenadol 
yn  America  ;  ac  y  byddom,  mewn  blynyddoedd,  yn 
esiampl  i  genedloedd  y  ddaear  mewn  ffyddlondeb 
i'n  liegwyddorioi>,  gan  ein  bod  yn  liawlio  egwydd- 
orion  y  Beibl  yn  eiddo  i  ni  fel  Cymry.     Y  mae  un 


116  LLWYBBAU    BYWYD. 

ffaith  yn  ystadegau  Trysorydd  y  Gymcleitlias  Gen- 

adol  Gyffredinol  liefyd  yn   peri  i  ni  fod  yn  ffydd- 

iog,  sef  fod  mwnwr   tlawd  wedi   cyfranu   $40   ati. 

Hwyrach  y  gwena  rhai  crefyddwyr  yn  amheus  ar  y 

ffaith  uchod.     Pa  f odd  bynag,  cymeraf  liyn  yn  aw- 

grym  nad  yw  yr  amser  yn  mliell  pan  y  gwna  pawb 

yn  ol  eu  galln  yn  debyg   iddo.     Md  ydwyf  fi  yn 

gweled  mai  gwyrthiau  yw  pethau  felly.    Yr  oil  wyf 

ii  yn  welecl  yn  angenrheidiol  i'r  Cristion  wneutlmr 

er   dylyn    esiampl   y   mwnwr,   mewn   mwynliad  a 

rhwyddineb,  yw,  (1.)  Cofio  y  ffosy  cloddiwyd  ef  o 

lioni ;  (2.)  Meddwl  am  y  gost  a'r  llafur  a'i  cododd 

i'w  sefyllfa  bresenol  ;  (3.)  Darllen  yr  Ysgrytliyran 

sydd  yn  profi  fod  Duw  yn    ymddiried    adferiad  y 

byd  i'w  bobl,  gyda  benditli  yr  Ysbryd  ar  en  liym- 

drecliion,    gan    eu    cyfarwyddo    a'u   nerthu  i  gyf- 

lawni  eu  dyledswyddau  yn  briodol;    (4.)  Bod  yn 

gyfarwydd  ag  addewidion    Duw  i'r   rhai  fydd  yn 

ffyddlon  ar  ychydig  yn  y  byd   liwn,  yna  bydd  yn 

debyg  o  ofyn,   "  Pa  betli  a  fyni  di  i  mi  ei  wneutli- 

ur?"    Ac  os  na  fydd  yn  teimlo  fod  y  cymwysderau 

ynddo  i  fod  yn  genaclwr  i  dywyll  leoedd  y  ddaear, 

efe  a  ddywed  yn  iaith  y  mwnwr  liwnw,  Mi  a  gys- 

egraf  ran  o  fy  llafur — y  ddegfed  ran,  mwy  neu  lai, 

^r  anfon  y  rhai  sydd  wedi  eu  cymwyso  gan    Dduw 

at  y  rhai  sydd  yn  marw  o  eisiau  gwybodaeth.     Fe 

allai  na  allwn  eu  clwyn  yr  awrhon ;  ond  bydded  i 

ni  gael  gweled  pethau  mwy  ar  ol  hyn.     "Deffrown 

yn  gyfiawn,  ac  na  phechwn." 


YX  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      117 


CYFNOD  VI. 


TAITH  GASGLYDDOL  Y  "CARDOTYN"  AR 
RAN  CAPEL  HYDE  PARK. 

Adeiladwyd  capel  hardd  o  briddfeini  gan  y  T.  C. 
vn  Hyde  Park  yn  y  flwyddyn  1864 ;  ond  yn  nech- 
reu  1868,  pan  oedd  yn  ddiddyled  hyd  o  fewn  $250, 
eymerodd  ei  sylfeini  daith  tuag  at  galon  y  ddaear, 
am  fod  y  glo  wedi  ei  weithio  allan  oddi  tano.  Ar 
ol  i'r  capel  sefyll,  awd  i'w  ail-adeiladu,  a  chan  i'r 
cwmni  glo  a'r  perchenog  gwreiddiol  wrthod  talu  y 
golled,  gwysiodd  yr  eglwys  hwy  i'r  llys  gwladol  am 
iawn,  ond  ar  ol  un  mlynedd  ar  ddeg  o  gyfreithio, 
gorfn  i  ni  roddi  i  fyny  yr  ymdreclifa  gyfreithiol, 
pan  oedd  ein  colled  arianol  wedi  cliwyddo  i  tua 
Sl3,000,  tra  nad  oedd  aelodau  yr  eglwys  ond  tua 
200  o  weitliwyr  tlodion,  a  11a wer  o  honynt  yn  wedd- 
won  a  plilant.  Ond  bellach,  olrheiniwn  berthynas 
yr  ysgrifenydd  a'r  baich  gorletbol :  Yrr  oedd  rhai 
o'r  eglwys  am  adael  i'r  capel  fyned  rliwng  y  gofyn- 
wyr ;  eitlir  gan  na  wnai  y  capel  yn  Haw  y  Sirydd 
dahi  haner  y  gofynion,  dadleuai  rhai  o  honom  dros 
ymdrechu  tain  pawb  yn  ol  ysbryd  Cristionogaetli, 
ac  os  metbu,  methu  yn  anrbydeddus.  Daeth  yr  eg- 
lwys oil  i'r  un  ysbryd,  ac  awd  ati,  a  chasglasom  fel 
eglwys  a  chynulleidfa,  y  flwyddyn  gyntaf,  $1,008, 
ac  hefyd  penodasom   y  ddau  flaenor,   James  R. 


118  LLWYBRAU   BYWYD. 

James  a  Bees  Morgan,  i  gynllunio  a  chasglu  oddi 
allan,  a  gwnaethant  yn  dda,  fel  rhwng  yr  oil,  y 
lleihawyd  y  ddyled  $3,044.07  y  flwyddyn  gyntaf. 
Wele  yn  canlyn  y  cyfrif  am  1881 : 

Hyde  Park,,.  Pa.,  Mawrth  23,  1882.— Casglodd  Mr. 
Bees  Morgan  yn  Diamond  Shaft,  G.  Vein,  $22.75;  eto, 
E.  Vein,  $19 ;  Slope  No.  2,  $31 ;  Payne  Shaft,  $21.48  ; 
Trip  Slope,  $18.98 ;  Archibald  a  Continental,  $35.75  : 
Hampton,  $24.25;  Sloan  Shaft,  $30.25;  Brigg's  Shaft, 
$70.81;  Connells'  Mines,  Scranton,  $36.45;  Mount 
Pleasant  Slope,  Hyde  Park,  $74.45;  School  Fund, 
$29.50;  Moosic,  $29.93;  Wilkesbarre— Bed  Ash,  $35; 
Empire,  $23.50;  Diamond,  $12.50;  Nanticoke  Shaft, 
No.  1,  $25.45;  eto,  No.  2,  $18;  Tunnel,  No.  1  a  No.  2, 
Honey  Pot,  $13.75;  Slope,  No.  1,  Nanticoke,  $13.50; 
Slope,  No.  4,  eto,  $15.05  ;  Shaft,  No.  2,  eto,  $10.95  ; 
Avondale,  Plymouth,  $56;  Sugar  Notch,  No,  9,  $32.50; 
Sugar  Notch,  No.  10,  $14.75;  eto,  Old  Slope,  $3; 
Sugar  Notch,  $29 ;  Carbondale,  $48.75  ;  man  gasgliad- 
au,  $53.10;  yn  gwneyd  cyfanswm  o  $849.40  Casgl 
odd  y  tu  allan  i'r  gweithiau,  $574.82.  Donations  oddi 
wrth  y  creditors,  $611.55.  Casgliad  yr  eglwys  a'r  gyn- 
ulleidfa  yn  Hyde  Park,  $1,008.30.  Cyfanswm  yr  holl 
gasgliadau  a'r  rhoddion,  $3,044.07. 

Tr  ydym,  ar  ran  yr  eglwys,  yn  dychwelyd  y  diolch- 
garwch  gwresocaf  i  bawb  a  gymerasant  at  ein  cynorth- 
wyo  i  symud  y  ddyled  bwysig  sydd  yn  gorwedd  ar  j 
capel,  ac  hefyd  am  ddwyn  tystiolaeth  i  gywirdeb  cyf- 
rifon  ein  casglydd,  Mr.  Morgans.  Cawsom  ein  haw- 
durdodi  i  edrych  dros  y  cyfrif  on  gan  yr  eglwys,  ac  yr 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      119 

ydyni  wedi  cyflawni  y  gorchwyl  yn  fanwl,  a  chael  yr 
oil  yn  gywir.  Dros  yr  eglwys — John  Hairris,  B.  Da- 
vies,  Olrheinwyr. 

Tua  diwedd  Medi,  1881,  rhoddodd  y  brawd  Eees 
Morgan  y  gwaith  anhyfryd  o  gasgln  i  fyny,  felly 
dyna  y  gwaitli  wedi  sefyll,  a  phryder,  a  chwilio  am 
gasglwr  newydd  yn   canlyn.      Ar  ol  methu  gyda 
phawb  ag  y  tybiem  a  wnaent  gasglwyr  da,   cyn 
xhoddi  i  fyny  mewn  anobaith,  tybiodd  rhywun  y 
byddai  yn  well  rhoi  cynyg  i  W.  D.  Davies  i  fyned 
at  y  gwaitli ;  a  rhwng  bodd  ac  anfodd  y  swyddogion, 
<cafodd  y  cynyg.     Ond  nid  oedd  ef  yn  teimlo  fel 
ymgymeryd  a'r  gwaitli ;  yn  gyntaf ,  am  mai  gartref 
yr  oedd  yn  hoffi  bod,  gan  fod  rhyw  fath  o  wyleidd- 
•dra  slafaidd  yn  ei  natur  er  yn  blentyn  ;  yn  ail,  am 
mai  cas  ganddo  ofyn  amroddion  oddiwrth  ddynion, 
&c  fod  yn  well  ganddo  roddi  na  derbyn  ;  yn  dryd- 
yrdd,  am  ei  fod  yn  enill  rhyw  dair  dolar  y  dydd  yn 
y  gwaith  glo,  tra  nad  oedd  y  brawd  Eees  Morgan 
yn  cael  ond  $2.50  am  gardota.      Pa  fodd  bynag, 
gwnaeth  eydwybod  tuag  at  anrhydedd  Cristionogol 
i  mi  ddywedyd  wrthynt,  Er  cased  oedd  y  gwaith 
yn  fy  ngolwg,  fy  mod  wedi  gwneyd  fy  meddwl  i 
roddi  prawf  ar  yr  anturiaeth,   a  hyny  am  $2.00  y 
dydd — er  yr  ystyriwn  $5.00  y  dydd  yn  ddigon  bach 
am  y  gwaith,  yn  annibynol  ar  ddyleclswydd  foesol. 
Ac  yn  y  fan  hon  yr  wyf  am  ddweyd  nad  wyf  yn 
credn  y  dylasai  blaenor  fyned  ar  hyd  y  wlad  i 
gasgln  am  ddim,   tra  nad   oes  neb   yn  dysgwyl  i 
w^einidog  wneyd  heb  gyflog  :  "  Teilwng  i'r  gweith- 


120  LLWYBRAU    BYWYD. 

iwr  ei  gyflog."  Ond  os  bydd  rliyw  un  uwch  ben 
ei  ddigon  o  bethau  y  byd,  fel  y  gallo  roddi  ei  lioll 
lafur  am  flwyddyn  neu  ddwy  at  ryw  wasanaeth 
crefyddol,  pob  petli  yn  dda,  canys  fe  dal  Duw 
iddo  ;  eithr  o  ba  le  y  gall  gweithiwr  tlawd  wneyd 
felly  ?  A  phe  buaswn  i  wedi  anturio  gwneyd  felly, 
ar  draul  yr  ychydig  oeddwn  wedi  gynilo  yn  yr 
amser  aethai  heibio,  tebyg  y  buasai  rliai  yn  ddigon 
dwl  i  ddysgwyl  y  $100  yn  nghasgliad  1881,  a'r 
$100  yn  y  flwyddyn  1882,  &c,  yr  un  fatli  genyf. 
Yr  wyf  yn  gwneyd  y  sylw  liwn  am  fod  rhai  nad 
ydynt  eu  liunain  yn  rlioddi  rhyw  lawer  at  gynal 
crefydd,  wedi  awgrymu  y  dylaswn  i  gasglu  am  ryw 
ddeunaw  mis  at  gapel  yn  rhad  ac  am  cldim.  Dy- 
wedais  wrtli  y  frawdoliaeth  yn  Hyde  Park,  os 
gwnaent  liwy  yn  gyntaf  yr  liyn  a  farnwn  i  yn  adcl- 
as  iddynt,  yr  awn  i  yn  y  nertli  hwnw  at  ddyeithr- 
iaid  i  ymofyn  cymorth.  "  All  right"  meddent;  yr 
oeddynt  yn  foddlon  i  mi  gymeryd  fy  ffordcl  fy  hun. 
A'r  nos  Sabbath  canlynol  dywedais  o  flaen  yr  eg- 
lwys  a'r  gynulleidfa,  am  adael  heibio  y  Festival 
fwriadedig,  gan  fy  mod  yn  dyfod  lieibio  iddynt  i 
ofyn  addewidion  ganddynt  yr  wyfclinos  ganlynol; 
ac  os  cawn  fy  moddloni,  yr  awn  at  eraill  am  gym- 
orth,  dan  yr  argylioeddiad  ein  [bod  ni  ein  liunain 
yn  ymddwyn  yn  deilwng. 

Y  canlyniad  fu  i  mi  gael  tua  $1,500  o  addewid- 
ion i'w  tain  o  fewn  y  cliwe'  mis  dylynoL  Yna  de- 
clireuais  ar  y  gwaith  rliyfedd  o  gasglu  neu  gardota. 
Yr  oedd  y  llafur  yn  fwy  gwrtliwynebus  i  mi,  gan^fy 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PAKE.      121 

mod  yn  credu  y  dylai  eglwysi  adeiladu  capelau,  a 
thalu  am  danynt,  ar  yr  un  egwyddor  ag  y  mae  per- 
son neu  deidu  yn  adeiladu  ty  iddo  ei  hun,  a  thalu 
am  dano  yn  ei  le.  Y  gwahaniaeth  yn  yr  amgylch- 
iad  hwn  oedd,  fod  ein  baicli  ni  wedi  cael  ei  wthio 
arnom  trwy  drais  ac  anghyfiawnder,  a  ninau  yn  an- 
alluog  ein  hunain  i  symud  y  gorthrwm  ;  oddiar  yr 
ystyriaetliau  hyn,  tybiwn  ei  bod  yn  fwy  anrhyd- 
eddus  i  gardota  cymorth  i  dalu  ein  gofynwyr,  na 
bod  o  dan  gwmwl  o  anonestrwydd. 


YN    NHALAETH    NEW   YORK. 

Hydref  25,  1881,  dechreuais  ar  y  gwaitli  new- 
ydd ;  ac  ar  ol  ymweled  a  rhai  lleoedd  yn  ein  dyff- 
ryn  ag  oedd  y  brawd  Rees  Morgan  lieb  ymweled 
a  hwy,  gwynebais  ar  Dalaeth  New  York,  gan  dde- 
chreu  yn  Plainfield.  Tybiais  cyn  cychwyn,  y  bu- 
asai  yn  briodol  i  mi  gael  areithio  ar  Ddirwest  yn  y 
gwahanol  gapeli  ar  fy  nliaith,  a  thracldodais  ryw 
fath  o  araeth  yn  Plainfield ;  ond  deallais  yn  fuan 
fod  cardota  yn  ddigon  o  waith  i  mi,  os  nad  mwy  na 
digon,  oblegid  collais  y  llyfr  casglu  o'r  cerbyd  yn 
yr  eira  a'r  llaid  cyn  gorphen  yn  yr  ardal  gyntaf 
hon.  Llwyddais  yn  well  na'm  dysgwyliad  yn  Sir 
Oneida,  a  derbyniais  garedigrwydd  mawr  yn  Utica, 
Oriskany  a  Rome,  a  hyny  gan  rai  o  bob  enwad, 
ac  yn  fwyaf  neillduol  Dr.  Roberts,  T.  S.  Griffiths, 
Apmadoc,  a'r  Parch.  W.  A.  Jones,  yn  Utica;  y 
Parch.  John  S.  Adams  a  John  Williams,  yn  Plain- 
9 


122  LLWYBEAU   BYWYD. 

field ;  John  E.  Jones,  yn  Bridgewater ;  David 
Evans,  "Eos  Glan  Twrch,"  a'r  Parch.  John  H. 
Jones,  yn  Rome ;  ac  Evan  Morris  yn  Oriskany. 
Wele  sylwadau  a  gyhoeddwyd  yn  y  Drych  yn  gan- 
lynol  i  hyn : 

Collinsville,  K  Y.,  Rhag.  13,  1881. — Cyn  cy- 
chwyn  oddicartref ,  t  edrychwn  ar  fy  ngalwedigaeth 
newydd  gyda  chasineb ;  ond  yn  awr,  ar  ol  rhai 
wythnosau  o  brofiad,  yr  wyf  yn  mawrhau  fy  swydd, 
am  ei  bod  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  manteisiol  i  adna- 
bod  pobl  o  ran  eu  hegwyddorion  a'u  harferion ; 
ac  yr  wyf  yn  diolch  i  Dduw  am  fod  Cymry  Swydd 
Oneida  yn  llawer  nes  at  berffeithrwydd  egwyddor- 
ion  ac  arferion,  a  dedwyddwch  cymdeithasol,  nag 
y  meddyliais  fod  unrhyw  wlad  wedi  esgyn.  Ddar- 
llenwyr  y  Drych,  a  wyddoch  chwi  beth,  yr  wyf  yn 
credu  fod  angelion  y  nefoedd  yn  rhyfeddu  wrth 
weled  y  fath  sirioldeb,  Uetygarwch  a  haelioni,  y 
mae  y  cardotyn  hwn  yn  gael  yn  mhob  ardal.  Y 
mae  y  tadau  a'r  mamau,  y  meibion  a'r  merched,  y 
ceffylau  a'r  cerbydau,  y  cwn  a'r  cathod,  yn  cyd- 
roesawn  a  gweini  arnaf  nos  a  dydd,  gan  aberthu 
llawer  er  fy  nghysuro,  gan  fy  nghyrchu  a'm  heb- 
rwng,  fel  pe  bawn  dywysog.  "  Gwirionedd  wyf  yn 
ei  ddywedyd,  ac  nid  wyf  yn  dywedyd  celwydd,  a'm 
cydwybod  yr  cyd-dystiolaethn."  Dygwyd  fi  i  Rem- 
sen  gan  y  Parch.  E.  C.  Evans,  M.  A.,  a  chefais  ef 
yn  gyfarwyddwr  caredig  a  lletygar,  a  gosododd 
gynyrch  ei  haelfrydedd  anrhydeddus  yn  gyntaf  ar 
y  llyfr.     Hefyd  bu  Hugh  Hughes  a  John  Davies 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.       123 

a'u  teukioedd  yn  clcla  i  mi.  Yn  y  Nant  cefais  bob 
sirioldeb  gan  Mri.  Richard  Davies  a  Hugh  Jones ; 
yn  French  Road,  gan  yr  hen  bererin  Evan  Perry, 
a  William  T.  Jones;  yn  Penygraig,  gan  Thomas 
W.  Richard  a  Rees  Jones,  a'u  teukioedd,  a  theil- 
yngant  goffadwriaeth ;  yn  Enlli,  gan  Robert  W. 
Pritchard  a'i  garedig  fab,  <fcc. ;  yn  Penycaerau  gan 
John  W.  Roberts  a  Charles  M.  "Williams,  <fcc. ;  yn 
Prospect,  gan  John  T.  Jones  a'i  ferch  garedig  a 
thalentog,  a'r  brawd  hynaws  Abraham  N.  Rees.  A 
phan  oeddwn  nos  Sadwrn  diweddaf,  dan  dywyll- 
wch  y  nos,  yn  pryderus  gael  fy  hun  yn  Port  Ley- 
den,  heb  wybod  i  ba  le  i  fyned,  ni  fynai  Rhaglun- 
iaeth  i  mi  dristau,  ond  daeth  gwr  ieuanc  yn  mlaen, 
gan  ofyn  ai  fi  oedd  Mr.  Davies,  a  chymerodd  fi  yn 
ei  gerbyd  am  dclwy  neu  dair  milldir  i  gartref  para- 
dwysaidd  ei  dad,  sef  Mr.  David  Roberts.  Teimhvn 
fy  hun  gartref  cyn  pen  dwy  fynyd,  trwy  sirioldeb 
yr  holl  cleulu.  Yn  mhen  dau  cldiwrnod  trosglwydd- 
wyd  fi  i  ofal  teulu  careclig  y  ffyddlon  Ellis  Lewis, 
yr  hwn  heddyw  a'm  gadawodd  yn  y  fan  hon  yn 
ngofal  Miss  Kate  Evans,  merch  jv  hen  dcliacon 
Evan  Evans,  yr  hwn  sydd  wedi  gadael  y  cldaear  am 
y  cartref  tragwydclol. 

Yn  awr  am  air  ag  sydd  deilwng  o  sylw  yr  holl 
genedl  Gymreig,  sef  fod  holl  Gymry  yr  ardaloedd 
yma  yn  siarad  yn  barchus  a  hiraethus  am  eu  cyn- 
fugail,  y  Parch.  James  Jarrett  a'i  briod,  gan  ddy- 
muno  arnaf  eu  cofio  atynt.  Dyna  rywbeth  gwerth 
i  bobl  Plymouth  ei  wybod,  ac  sydd  yn  goron  o  an- 


124  LLWYBBAU    BYWYD. 

rhydedd  ar  ben  y  gwas  ffyddlon  yna  i  Iesu  Grist. 
Gallwn  feddwl  eu  bod  yn  awyddus  i  gael  yr  hy- 
naws  a'r  ffyddlon  W.  H.  Williams,  Wilkesbarre, 
yn  gyfnewid  yn  ei  le.  Ymddengys  hyny  yn  deg ; 
ond  byddai  yn  golled  fawr  i  ni  golli  Williams  o 
Pennsylvania.  Yr  wyf  yn  awr  a'm  gwyneb  ar  y 
bryniau,  a'-r  gwlaw  f el  pe  am  fy  atal ;  ond  gobeith- 
io  y  gwna  oleuo  yn  fuan.  Y  mae  yr  Arglwydd 
wedi  fy  llwyddo  hyd  yma,  a'i  ewyllys  a  wneler  yn 
y  dyfodol,  medd  fy  enaid,  gan  gredu  y  tal  yr  Ar- 
glwydd i  bawb  am  eu  caredigrwydd. 

Nelson. — Yn  yr  ysgrif  o'r  blaen,  gadawsom  ein 
gilydd  yn  nhy  y  garedig  Catherine  Evans,  ond  nid 
oedd  i  ni  yno  ddinas  barhaus,  gan  liyny  gwnaeth 
yr  liynaws  Robert  0.  Lewis  fy  hebrwng  mewn  cer- 
byd,  gan  fy  ngadael  yn  ngofal  yr  hen  Gymro  car- 
edig,  Richard  Williams,  Boonville,  yr  hwn  a'm 
harweiniodd  at  yr  ychydig  Gymry  sydd  yno,  gan 
gasghi  $7  mewn  llai  nag  awr  o  amser.  Wedi  hyny 
anfonodd  ei  fab  a'i  gerbyd  i'm  hebrwng  trwy  y 
llaicl  a'r  eira  am  bellder  mawr,  nes  dyfod  i  dy  y 
caredig  John  H.  Roberts,  Webster  Hill,  yr  hwn 
eto  a  fu  yn  haelfrydig  a  lletygar  i  ni ;  ac  hefyd  J. 
W.  Thomas,  &c,  yr  hwn  a'm  gadawodd  yn  ngofal 
Evan  G.  Evans,  a  bu  yntau,  yn  gystal  a  Thomas  ei 
frawd,  yn  bob  cymorth  i  mi  yn  Quaker  Hill,  gan 
fy  hebrwng  i  dy  y  caredig  Richard  Roberts,  yr 
hwn,  drachefn,  yn  ewyllysgar,  a  aeth  a  mi  i  ym- 
weled  a'r  brodyr  yn  Mullin  Hill,  gan  fy  hebrwng 
yn  ei  gerbyd  yr  holl  ffordd  i  Floyd,  a  fy  rhoddi  yn 


YX  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PABK.      125 

ngofal  Owen  Griffiths.  Tr  Arglwydd  a  clalo  icldo 
ef  am  ei  garedigrwydd.  Yn  Floyd  eto  cefais  bob 
sirioldeb,  yn  neillduol  gan  y  gweinidogion  David 
M.  Jones  a  J.  E.  Griffiths,  y  rhai  a  wnaethant  fy 
nghyflwyno  yn  siriol  i  sylw  en  cynnlleidfaoedd  ; 
hefyd  bn  William  Jones  y  cantwr  a'i  deuln  yn 
garedig  a  lletygar,  a  hefyd  William  E.  Jones  a'i 
briod.  Aeth  ef  a  fi  i  ofal  y  Parch.  Thomas  T. 
Evans,  Holland  Patent,  lie  y  bu  ef  a  M.  J.  Mere- 
dith a'u  tenluoedd  yn  groesawgar  iawn.  Yn  Marcy 
bu  y  brodyr  William  O.  Roberts  a  John  H.  Evans 
ayu  teuluoedd  yn  lletygar,  gan  roddi  i  mi  bob  cym- 
orth  angenrheidiol.  Cefais  bob  sirioldeb  dra- 
chefn  yn  Brynmawr  gan  E.  C.  Eoberts,  L.  D.  Da- 
vies,  a'u  teuluoedd,  a'r  brawd  Jones,  y  saer,  yr  hwn 
a'm  canlynodd  trwy  y  gwlaw  a'r  eira,  ac  a'm  har- 
weiniodd  i'r  Aifft,  ac  o  honi  ar  ol  cael  cynyrch  ei 
hyd,  <fcc.  Hefyd,  wrth  esgyn  o'r  Brynmawr  gwnaeth 
y  Parch.  W.  D.  Williams  (A.)  fy  adgyfnerthu  ar  fy 
nhaith,  gan  fy  anog  i  ymweled  a'i  frodyr  yn  Mad- 
ison County,  ac  yr  wyf  yn  ddiolchgar  iddo  am  ei 
gyf arwyddyd.  Wedi  hyny  arweiniwyd  fi  i  dy  yr  hen 
Gristion  didwyll,  John  Watkins  a'i  deulu  caredig, 
y  rhai  a'm  cymellasant  i  aros  yn  eu  cymdeithas 
hyd  nes  yr  elai  y  gwlaw  heibio,  yr  hyn  a  wnaeth- 
ym  hyd  dranoeth,  er  cysur  a  mwynhad  i  mi.  Teil- 
wng  o  sylw  y w  fod  Mr.  a  Mrs.  Watkins  yn  briod  er's 
63  o  flynyddau.  Aeth  eu  caredig  fab  a  mi  i  balas- 
dy  y  cyn-Lywodraethwr  Seymour,  yr  hwn  a  gyf- 
ranodd  i  mi    $10.      Dangosodd  Mr.   Seymour  a'i 


126  LLWYBKAU    BYWYD. 

briod  anrhydeddus  i  ni  bob  sirioldeb ;  cadwasant 
ni  i  ymgomio  am  tuag  awr  a  haner,  ar  wahanol 
f aterion  gwladol,  cymdeithasol,  cenedlaethol,  dae- 
aryddol,  amaethyddol,  &c,  a  siaradai  yn  barchus 
am  y  Cymry.  Ymddyddanai  a  ni  fel  ei  gydradd- 
olion,  er  ein  bod  yn  cynrycliioli  tlodion  trallodus. 
Oddi  yno  aethym  i  New  York  Mills,  lie  y  gwnaetli 
y  broclyr  William  Hughes  a  Stephen  S.  Williams 
fy  nghynorthwyo  a'm  lletya.  Bendith  fo  ar  en 
penau.  Oddi  yno  aethym  i  Frankfort  Hill,  lie  y 
dangosodd  pawb  i  mi  bob  sirioldeb,  ond  yn  benaf 
John  Ellis,  Hugh  D.  Evans,  a  Robert  D.  Roberts. 
Yn  Waterville  gwnaetli  yr  hen  ddiacon,  Robert 
Griffiths,  fy  nghynorthwyo  ;  yna  daethym  i  Nelson, 
lie  yr  wyf  yn  cael  sirioldeb  mawr  gan  bawb,  ond 
yn  fwyaf  neillduol  gan  y  Parch.  Griffith  Jones,  a'r 
brodyr  William  R.  Jones,  David  D.  Hughes,  John 
Richards,  Lewis  Jones,  a  David  Pugh,  a'u  teulu- 
oedd.  Heddyw,  gwnaetli  David  Samuel,  yr  hwn 
sydd  yn  98  oed,  ysgrifenu  ei  enw  ar  fy  llyfr,  ac 
wrth  adrodd  hanes  ei  fywyd,  dywedai :  "  80ain 
mlynecld  i'r  fall  diweddaf,  yr  oeddwn  i  yn  was  yn 
Nantgareg,  plwyf  Llangeler,  Sir  Gaerfyrddin." 
Y  mae  yn  proffesu  crefydd  er's  67  o  flynyddau,  ac 
y  mae  yn  credu  y  bydd  yn  y  nefoedd  cyn  hir  bell- 
ach ;  ac  adroddai  adnodau  a  hymnau  nes  fy  synu 
at  ei  gryfder  meddyliol  a  chorfforol.  Ymddengys 
i  mi  ei  bod  yn  bosibl  iddo  fyw  lawer  o  flynyddau 
eto ;  ac  y  mae  Mrs.  Mary  Hughes,  sydd  yn  byw 
yn  yr  amaethdy  nesaf  ato,  yn  90  mlwydd  oed,   a 


YX  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      127 

rhoddodd  hithau  $1  ar  fy  llyfr.  Yr  wyf  wedi  gwel- 
ed  11a wer  o  lien  bobl  dros  80  mlwydd  oed  yn  nihlith 
y  Cymry  yn  y  Dalaeth  lion,  ac  ymddangosant  yn 
gryfion  a  nertliol.  Ai  tybed  fod  yr  oes  yn  estyn 
yn  ol  y  broffwydoliaeth  am  y  mil  blynyddoedd? 
Y  mae  pawb  yn  garedig  i  mi  yma,  fel  yn  mhob  lie 
ag  yr  wyf  wedi  bod.  Y  mae  eglwys  yr  Annibyn- 
wyr  yma  yn  Uuosog,  dan  ofal  y  Parch.  Griffith 
Jones,  ac  y  maent  liwy  a'r  Methodistiaid  yn  cyd- 
weitliio  yn  gyfeillgar  dros  y  Gymdeitlias  Feiblaidd, 
ac  yn  y  cyfarfodydd  llenyddol,  etc.  YTr  Arglwydd 
a'u  bendithio  a  gras  i  ymberffeitliio  yn  mhob  rhin- 
wedd  personol  a  chynideithasol,  fel  y  byddont  yn 
gogoneddu  Duw  trwy  ddwyn  ffrwyth  lawer.  Y 
mae  y  bobl,  o  bob  enwad,  yn  siarad  yn  barchus  a 
hiraethus  ar  ol  y  Parch.  William  E.  Morgan,  yr 
hwn  sydd  newydd  ddychwelyd  i  Hyde  Park. 

New  York,  Ion.  19. — Wele  fi  wedi  cefnu  ar  y 
chwarelwyr  eto,  ar  ol  bod  wythnos  yn  eu  plith,  a 
chefais  hwy  yn  garedig  a  lletygar.  Y  lie  cyntaf  yr 
ymwelais  ag  ef  oedd  West  Pawlet,  lie  bn  Mr.  Owen 
Evans  yn  lletygar  a  chymwynasgar  i  mi;  ac  yn 
Granville,  Mr.  William  R.  Evans  oedd  fy  nghym- 
wynaswr  penaf;  ac  yn  Middle  Granville  hefyd, 
gwnaeth  y  Parch.  Hugh  Davies  ragori  ar  bawb 
eraill  mewn  gweini  ar  y  cardotyn  hwn  yno.  Yn 
Ponltney,  gwnaeth  Griffith  &  Nathaniel  ddangos 
cydymdeimlad  mawr  a'm  hachos,  trwy  gyfranu  eu 
hunain,  a'm  hwyluso  gyda  y  gweithwyr  yn  Wells 
Pond.     Yn  Famamsville,  Thomas  Morris  a  Hugh 


128  LLWYBEAU    BYWYD. 

G.  Hughes  a  wnaethant  y  cymorth  mwyaf  i  mi. 
Ac  yn  Fair  Haven,  dangosodd  Owen  Owens  a'i 
deulu  bob  caredigrwydd  i  mi,  a  thrwy  ei  gymorth 
ef  a'r  Parcli.  E.  D.  Humphrey,  casglasom  $54 
mewn  un  dydd.  Cefais  y  fraint  o  dreulio  Sabbath 
yn  eu  piith,  ac  y  mae  agwedd  lewyrchus  ar  bob 
rhan  o'r  achos  crefyddol.  Nos  Sabbath,  pregeth- 
odd  y  Parch.  Hugh  Davies  yn  wir  dda  a  difrifol, 
ar  fod  Seion,  er  ei  holl  ogoniant,  yn  cael  ei  gw^rth- 
od  gan  lawer.  Wele  fi  wedi  bod  ddau  ddiwrnod 
yn  y  ddinas  fawr  Ymerodrol,  ac  yn  teimlo  ei  bod 
yn  bryd  i  mi  gefnu  arni,  gan  mai  cardota  dros  er- 
aill  yr  ydwyf ;  ac  yn  wyneb  yr  anhawsdra  i  mi  gael 
hyd  i'r  Cymry  sydd  mor  wasgarog  yma,  y  mae  y 
Parch.  G.  H.  Humphrey  a'i  gydswyddogion  yn  eg- 
lwys  ei  ofal,  yn  penderfynu  gwneyd  hyny  drosom 
goreu  y  gallont.  Credwyf  y  gwnant  gasglu  swm 
lied  dda,  canys  y  mae  iddynt  air  da  am  elusengar- 
wch  ;  ac  y  maent  yn  gweled  ein  hachos  yn  deilwng. 
Bydd  i  mi  gyhoeddi  faint  fyddaf  wedi  gasglu  yn 
mhob  lie  ar  ol  i  mi  gael  yr  holl  loffion  i  law.  Nid 
yw  y  diwedd  eto. 


YN  LUZERNE,  SCHUYLKILL,  CARBON,  &C,    PA. 

Philadelphia,  Mawrth  3. — Wele  fi  y  tro  hwn  yn 
ninas  y  "  Cariad  Brawdol."  O  New  York  aethym 
aclref  i  roddi  cyfrif  o'm  goruchwyliaeth.  Wedi 
hyny,  aethym  ar  fy  ail  daith,  gan  ddechreu  yn 
Upper  Lehigh,  lie  ag  sydd  yn  meddiant  y  brodyr 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.       129 

y  Bedyddwyr,  oncl  y  rhai  a  ymddygasant  ataf  fel 
Methodistiaid.  Ymddygodd  y  caredig  William 
Powell,  Ysw.,  yn  haelionus  tuag  ataf;  a  chefais 
arweinydd  da  yn  y  cyfaill  William  Coslett.  Aetk- 
ym  oddi  yno  i  Drifton,  lie  y  bu  David  R.  Lloyd  a 
William  D.  Davies  a'u  tenluoedd  yn  dda  wrtliyf,  a 
chefais  bob  sirioldeb  gan  bawb  ag  yr  ymwelais  a 
hwy.  Eto  yn  Hazelton,  trwy  y  caredig  James  E. 
Roderick,  Inspector  of  Mines,  gwnaethym  yn  dda. 
Wedi  hyny  yn  Audenried,  lie  bu  yr  holl  Gymry  ag 
yr  ymwelais  a  hwy,  yn  dda  wrthyf,  Benjamin  Wil- 
liams, David  Davies,  &c.  Yn  Jeansville  drachefn, 
ymddygwyd  ataf  yn  frawdol  gan  George  Haycock, 
Enoch  Thomas,  ac  eraill.  Yn  Beaver  Meadow 
hefycl,  gwelais  Gymry  a  allasent  gydymdeimlo  gan 
gynorthwyo.  Y  lie  nesaf  yr  ymwelais  ef  oedd 
Lansford,  lie  y  cyfarfyddais  a'r  hen  gyfaill  cared- 
ig, Meurig  Aman  ;  ond  yr  oedd  wedi  rhedeg  ei 
hunan  allan  fel  arweinydd  begeriaid.  Yn  Coal 
Dale,  yn  ol  cyfarwyddyd  y  Parch.  D.  E.  Hughes, 
ymwelais  a'r  Cymry.  Oddi  yno  i  Bull's  Run  :  ij 
arweinydd  yn  y  lie  olaf  oedd  Thomas  F.  Jones. 
Oddi  yno  aethym  i  Pottsville,  lie  yr  arweiniodd  y 
Parch.  Richard  Edwards  fi  trwy  ystorm  o  eira  i 
chwilio  am  y  Cymry ;  yna  aethym  i  Minersville, 
lie  y  cefais  fwynhau  lletygarwch  a  chydymdeimlad 
John  R.  Davies  a'i  deulu  dynol,  a  Dewi  Cwmtwrch 
a'i  deulu  caredig.  Yn  Shenandoah  arweiniwyd  fi 
yn  fedrus  gan  Henry  L.  Jones ;  a  chystal  ag  yntau 
yn  Mahanoy  City  oedd  y  ffyddlon  T.  W.  Gower. 


130  LLWYBEAU   BYWYD. 

Cefais  dynerwch  yn  Ashland,  ac  yn  Mount  Carmel, 
Hopkin  J.  Davies  a'm  cysurai ;  yn  Shamokin,  cyn- 
orthwywyd  fi  gan  y  Parch.  D.  T.  Davies,  yr  hwn 
sydd  weinidog  Uwyddianus,  ac  yn  cael  ei  barchu 
yno  gan  bob  cenedl ;  trwy  ei  gymorth  ef  ac  R.  T. 
Price  a  David  Thomas,  cesglais  yno  $64.75,  a 
gwnaeth  Jenkins  a'i  briod  eu  rhan  hwythau  i  mi  fel 
hen  Fethodistiaid.  Teilwng  sylwi,  wrth  gefnu  ar 
y  glofeydd,  fod  fy  nghydgenedl  yn  mhob  ardal 
wedi  dangos  sirioldeb  a  haelfrydedd  mawrimi  yn 
ngwyneb  arafwch  y  gweithfeydd,  &c. 

Yn  nesaf,  ymwelais  a  chwarelwyr  calon  agored 
Slatington,  y  Parch.  John  R.  Jones,  Daniel  Wil- 
liams, a  John  W.  Morris,  oeddynt  fy  arweinwyr 
yno.  Yn  Catasauqua,  y  mae  llawer  o  Gymry  yn 
mwynhau  llwyddiant  bydol  a  chymdeithasol.  Yno 
y  mae  David  Thomas,  brenin  gweithiau  haiarn 
America,  ac  yn  filiwnaer,  a  bu  foddlawn  ganddo 
osod  ei  enw  ar  lyfr  y  cardotyn ;  ond  y  dyn  a'r 
mwyaf  o  ragoriaethan  y  natnr  ddynol  wedi  cyfar- 
fod  ynddo  a  welais  i  o  bawb  yno,  ydyw  William  G. 
Lewis.  Y  mae  yma  lawer  y  caraswn  wneyd  nod- 
iadau  am  danynt,  ond  nis  gallaf  enwi  pawb  y 
gwelaf  neillduolion  ynddynt  yn  teilyngu  hyny, 
oblegid  amser  a  ballai.  Ond  da  genyf  gofio  fod 
ymddygiadau  da  pawb  yn  cael  eu  hysgrifenu  yn  y 
llyfr  mawr,  i'w  hamlygu  yn  y  dyfodol  pell. 

Rhoddaf  i  chwi  fras  ddarluniad  o'r  modd  y  treul- 
iais  Wyl  Sant  Dewi  yn  ninas  y  Cariad  Brawdol. 
Yn  gyntaf,  ymwelais  ag  office  Reed  &  Lucas,  lie  y 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PAKE.       131 

dangoswyd  i  mi  gan  Lucas,  yr  agent,  y  nodedig 
Lucas  Automatic  Continuous  Roll  Model.  Tebyg 
fod  ffortiwn  fawr  yn  y  peiriant  cywrain  hwn.  Yn 
ail,  ymwelais  a'r  Cymro  caredig,  David  T.  Davies,, 
yn  y  Custom  House,  yr  hwn,  er  ei  fod  wedi  bod 
am  flynyddau  yn  cloddio  yn  ogofeydd  y  ddaear,. 
ac  wedi  dringo  29  o  risiau  yn  y  Custom  House, 
sydd  yn  awr  yn  nesaf  at  y  boneddwr  a'i  gosododd 
ar  y  ris  gyntaf.  Gallwn  feddwl  y  byddai  yn  an- 
rhydedd  i  ni  fel  cenedl  ei  weled  yn  estyn  yn  uwch 
eto  yn  ngwasanaeth  ei  wlad.  Oddi  yno  arwein- 
iwyd  fi  gan  Mr.  Davies  i'r  cyfarfod  blynyddol  a 
gynelid  gan  y  Gymdeithas  liynaf  ar  gyfandir 
America  (medd  Horatio  Grates  Jones),  sef  y  Gym- 
deithas a  sefydlwyd  yn  j  flwyddyn  1798  i'r  dyben 
o  gynorthwyo  y  Cymry  angenus  ar  eu  dyfodiad  i'r 
wlad,  &c.  Yr  oedd  golwg  anrhydeddus  ar  y  Gym- 
deithas. Yr  oedd  yno  rai  o  ddinasyddion  cyf~ 
oethog  y  ddinas  na  allent  siarad  Cymraeg,  ond 
sydd  yn  cadw  yr  hen  deimlad  Cymreig  yn  fyw, 
trwy  olynu  eu  henafiaid  yn  y  Gymdeithas  genedl- 
garol  hon.  Yn  ol  Adroddiad  blynyddol  Thomas 
Griffiths,  y  Trysorydd,  y  mae  yn  eu  Trysdrfa  dros 
$4,000  :  a  chyfranasant  i'r  angenus  y  flwyddyn  o'r 
blaen  dros  $300.  Ail  etholasant  yr  hen  swyddog- 
ion  i  mewn  y  flwyddyn  ddyfodol  eto,  sef  Llywydd, 
Horatio  Gates  Jones ;  Is-ly  wydd,  Richard  B.  Wize  ; 
Ysgrifenydd,  David  T.  Davies  ;  Trysorydd,  Thomas 
Griffith.  Wedi  gohirio  gwaith  y  Gymdeithas,  awd 
at  y  bwrdd  i  gyfranogi  o'r  ciniaw  blynyddol.     Yr 


132  LLWYBEAU    BYWYD. 

oedd  wrtli  y  bwrdd  tua  50,  ac  yn  eu  plitli  y  Car- 
clotyn,  ond  yr  oedd  yn  green  iawn  wrth  y  fath  gin- 
iaw,  y  cyntaf  o'r  fath  i  mi ;  felly  myned  yn  mlaen 
wrth  guess  oeddwn,  a  cheisio  efelycliu  eraill.  Pe 
tuaswn  yn  bwyta  o'r  pethau  oedd  o'm  blaen,  fel 
yr  wyf  yn  arfer,  buaswn  wedi  cael  fy  nigoni  o 
iara  ac  ymenyn  cyn  i'r  swper  ddyfod ;  ond  gan  fy 
mod  yn  guessio  fod  rhywbeth  i  ddyfod  i'r  bwrdd 
heblaw  bara  ac  ymenyn,  bum  yn  ddigon  o  Ianci  i 
allu  parhau  i  fwyta  hyd  y  diwedd  heb  orlenwi. 
Ar  ol  ciniaw,  cafwyd  anerchiadau  gan  lawer,  a 
chafodd  y  Cardotyn  yr  anrhydedd  o  anerch  y  cyn- 
ulliad !  Arweiniwyd  fi  oddi  yno  gan  Mr.  John  R. 
Parry,  i  bwyllgor  y  Bicentennial,  lie  yr  oedd  rhai 
o  brif  ddinasyddion  y  Dalaeth,  ac  yn  eu  plith  Ex- 
Governor  Hartranft.  Ac  yr  oedd  yno  nn  Mrs. 
Kodgers  yn  dadlu  yn  erbyn  arddangosiad  milwrol 
yn  yr  wyl  fwriadedig.  Bendith  ar  ei  phen  am  ei 
sel  Gristionogol ;  ond  tebyg  ei  bod  o  flaen  ei  hoes 
yn  y  peth  hwn. 


YN  OL  I  HYDE  PAEK  AC  YN  MLAEN  I  R  GQRLLEWIN. 

Gadewais  ddinas  y  Cariad  Brawdol  am  Balti- 
more, Md.,  a  chefais  y  Cymry  yno  yn  garedig  a 
haelionus.  Cesglais  yn  eu  plith  $61.  Bhoddwyd 
pob  cymorth  i  mi  gan  y  Parch.  John  Wynne  Jones 
a'i  garedig  dad,  Mr.  Jenkin  Jones,  gynt  o  Colum- 
bus, Wisconsin — bu  ef  yn  ffyddlon  i  mi  a'm  hach- 
os  hyd  y  diwedd ;  a'r  un    modd   ei  fab   a'i  briod 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      133 

groesawus.  Yr  Arglwydd  a  dalo  iddynt  mewn 
bendithion  y  ddaear  a'r  nefoedd.  Y  mae  y  Parch. 
Wynne  Jones  yn  weinidog  llwyddianus  ar  eglwys 
Bresbyteraidd  yn  Canton,  a  phregetha  bob  yn  ail 
Snl  yn  y  ddwy  iaith,  yn  llawn  tan  Cymreig ;  a  gall- 
wn  feddwl  ei  fod  yn  un  o'r  gweinidogion  mwyaf 
parchus  yn  Baltimore.  Y  mae  un  o  gyfoethogion 
y  ddinas  newydd  roddi  iddo  $20,000  at  gapel  new- 
ydd.  Mr.  Jones  yw  bugail  eglwysig  y  Cymry  sydd 
yn  gweithio  yn  y  gwaith  copr  yno,  ac  y  mae  wedi 
llwyddo  i  sefydlu  darllenfa  ardderchog  i'r  gweith- 
wyr  yn  y  dref . 

Ar  ol  gweled  Cymry  y  ddinas  yn  lied  lwyr,  troais 
fy  ngwyneb  tua  West  Bangor,  i  weled  pobl  Sir 
Gaernarfon,  a  chefais  hwy  yn  siriol  a  kaelionus. 
Bu  y  Parch.  Edward  J.  Hnghes  a'i  deulu  yn  bob 
cymorth  i  mi  ;  ac  yn  ei  dy  ef  y  cwrddais  a'r  ferch 
a  ddangosodd  fwyaf  o  gydymdeimlad  a  mi  o  holl 
ferched  y  byd,  am  a  wn  i,  er  nad  oedd  ar  y  pryd 
ond  tua  phum'  mlwydd  oed,  os  wyf  yn  cofio 
yn  iawn.  "  Pwy  sydd  yn  cadw  ty  i  ti?"  gof- 
ynai  i  mi.  "Nid  oes  neb  yn  cadw  ty  i  mi,"  atebais 
inan ;  a  chyda  hyny  gwelwn  ei  mynwes  yn  chwj^ddo, 
a'i  llygaid  yn  serenn,  ac  meddai  gyda  rhyw  oslef 
angelaidd,  "  Deuaf  fi  i  gadw  ty  i  ti ;"  ond  er  ew- 
yllys  da  yr  eneth  garedig,  a  phawb  eraill,  ar  ol 
cael  rhyw  $76.75  ganddynt,  angenrhaid  a  osodwyd 
amaf  i  fyne?d  rhagwyf  am  Hyde  Park  unwaith  eto, 
trwy  Harrisburg  a  Danville. 

Wedi  cael  byr  roesaw  gartref  rhaid  oedd   wyn- 


134  LLWYBRAU    BYWYD. 

ebu  ar  y  Gorllewin  am  y  waith  gyntaf ;  felly  ffwrdd 
a  mi,  Mawrth  21,  1882,  ddydd  a  nos,  heb  orphwys 
nes  cyraedd  Chicago.  Ond  gan  nad  oedd  yr  awd- 
urdodau  yn  rhyw  galonogol  iawn  yno,  aethyni 
rhagwyf  am  Racine.  Yno,  drachefn,  anogwyd  fi  i 
fyned  rhagwyf,  a  dyfod  yno  wrth  ddychwelyd. 
Anaddfed  hefyd  oedd  pethau  yn  Milwaukee ;  felly 
troais  fy  ngwyneb  ar  ardal  Gymreig  Waukesha. 
Y  cyntaf  a'm  croesawodd  yno  oedd  ein  hen  wein- 
idog,  y  Parch.  R.  H.  Evans,  yr  hwn  oedd  yn  byw 
ar  y  pryd  yn  ymyl  un  o  eglwysi  ei  ofal,  sef  Bethes- 
da,  ger  Genesee  Depot.  Gwledd  i  mi  oedd  cwrdd 
ag  ef  a'i  deulu,  o  dan  fy  amgylchiadau  presenol. 
Arweiniwyd  fi  trwy  yr  ardal  gan  Samuel  Price, 
John  Jones,  a  Richard  Williams ;  ac  yn  ardal  Je- 
rusalem gan  Richard  Mason.  Cefais  dipyn  o  gym- 
deithas  y  Parch.  John  Williams ;  ond  y  mae  ef  a 
Mr.  Mason  wedi  myned  i  orphwys  oddiwrth  eu 
Uafur  er  ys  rhai  blynyddau  bellach,  gyda  llawer 
eraill  a  fuont  yn  fy  sirioli  fi  ar  hy d  f y  llwybrau  am- 
rywiog  yn  ystod  y  daith  gasglyddol.  Dyna  gysur 
i  mi  ambell  dro  wrth  gael  aneddau  yn  wag  o'r 
gwynebau  siriol  gynt,  yw  cofio  y  gobaith  o  gael  eu 
gweled  y  "  dydd  a  ddaw  "  yn  derbyn  bendith  y 
Brawd  hynaf,  pan  ddywed  efe  wrthynt,  "Yn  gy- 
maint  a  gwneuthur  o  honoch  i  un  o'r  rhai  lleiaf 
hyn,  i  mi  y  gwnaethoch."  Hefyd  cefais  dipyn  o 
gymdeithas  y  Parch.  C.  D.  Jones  (A.),  a  bu  yntau 
yn  garedig  wrthyf.  Arweiniwyd  fi  trwy  ardal 
Bethania  yn  nesaf  gan  Thomas  O.  Jones  a   Hugh 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PAEK.      135 

H.  Williams ;  a  thrwy  ardal  Waterville  neu  Mo- 
riah  gan  y  Parch.  John  Moses  a'i  deulu.  Yn 
nghyraydogaeth  Soar  arweiniwyd  fi  gan  yr  ewyll- 
ysgar  Roderick  Rice  a  Richard  Pugh ;  a  thrwy  ar- 
dal Seion  gan  y  cyfeillion  John  J.  Williams  a  Wil- 
liam Morris.  Yn  Bark  River  bu  yr  Annibynwyr, 
fel  y  Methodistiaid,  yn  dda  wrthyf,  ac  arweiniwyd 
fi  yno  gan  D.  B.  Dalies,  E.  R.  Griffiths,  ac  Edward 
Morgan.  Yn  nesaf  ymwelais  ag  Ixonia,  lie  y  bu  y 
Parch.  John  T.  Morris  yn  bobpeth  i  mi  yno  ag  a 
ellid  ddymuno  mewn  amgylchiadan  o'r  fath.  Yn 
Watertown  cefais  arweinydd  rhagorol  yn  y  caredig 
D.  K.  Jones. 

Yn  nesaf  ymwelais  a  Picatonica,  He  y  bu  pawb 
yn  dda  wrthyf,  ond  yn  fwyaf  neillduol  yr  hen  frawd 
William  Davies,  a'r  ffyddlawn  arweinydd  Benjamin 
Williams.  Yn  Dodgeviile  cefais  y  Parch.  William 
Charles  a'i  briod,  a  John  Williams  a  Thomas  Da- 
vies a'i  deulu  yn  gareclig  iawn.  Clywais  yr  hen 
batriarch  John  H.  Evans  yn  pregethu  yn  dda  a 
bywiog,  er  ei  f od  dros  80  mlwydd  oed.  Yn  nghym- 
yclogaeth Salem  arweiniwyd  fi  gan  y  caredig  Thos. 
Williams,  Caergybi.  Yn  ardal  y  Coed  bu  yr  Anni- 
bynw^yr  a'r  Bedyddwyr  yn  bob  cefnogaeth  i  mi. 
Duw  a  dalo  idclynt,  Yn  ardal  Blue  Mounds  a 
Ridgeway  cefais  arweinydd  rhagorol  yn  y  Parch. 
Edward  Jones,  a  siriolwyd  fi  yn  fawr  gydag  ef  a'i 
deulu  lletygar.  Y  Parch.  John  Davies  a'm  der- 
byniodd  yn  serchus,  gan  fy  nghyflwyno  i  ofal 
Jones,   ei  frawd-yn-nghyfraith.       Hefyd  ymddyg- 


136  LLWYBKAU    BYWYD. 

odd  y  Parch.  D.  J.  Phillips,    gweinidog  y  brodyr 
Annibynol,  yn  serchus  a  haelionus  ataf. 

Aethym  oddi  yno  i  Caledonia,  lie  y  gwnaeth  y 
Parch.  Thomas  J.  Rice  a  Hugh  Roberts  ac  eraill 
ddangos  i  mi  bob  caredigrwydd  a  Uetygarwch,  ac 
y  cyfranodd  yr  holl  ardal  yn  debyg  i  ardaloedd 
eraill.  Aethym  oddi  yno  i  Bangor,  La  Crosse,  lie 
y  derbyniwyd  fi  yn  siriol  gan  y  Parch  H.  M.  Pugh 
a'i  briod  letygar;  a  bn  yr  hen  frawd  John  Pror 
theroe  hefyd  yn  gyfranog  a  Pugh  i'm  cynorthwyo. 
Awd  a  mi  oddi  yno  i  Fish  Creek,  a  chyflwynwyd  fi 
i  ofal  D.  J.  James,  ac  ni  theimlais  yn  fwy  cartrefol 
yn  unrhyw  le  ar  fy  nheithiau,  nag  yn  ei  gymdeith- 
as  ef  a'i  deulu  caredig.  Ar  ol  myned  a  fi  trwy  y 
gymydogaeth,  aeth  a  fi  yn  ei  gerbyd  i  ofal  John  D. 
Lloyd,  Blaenydyffryn,  a  bu  ef  ac  Isaac  Jenkins 
(gynt  o  Bellevue)  a  J.  D.  Davies  yn  bob  cymorth  i 
mi  er  hwylysu  fy  amcan  yn  y  gymydogaeth. 


YN   NGHYLCH    CYMANFA   MINNESOTA. 

Anturiais  i  gylch  Cymanfa  Minnesota,  er  i  mi  es- 
geuluso  gofyn  yn  brydlon  am  ganiatad  cymanfaoL 
Yr  wyf  yn  mawrhau  trefniadau  y  Corff,  eto  go- 
beithiaf  fod  yr  eithriad  hwn  o'm  heiddo  i'w  esgus- 
odi.  Pa  fodd  bynag  am  hyny,  boed  hysbys  i 
Gymry  America  fod  y  Cardotyn  hwn  wedi  derbyn 
mwy,  fe  allai,  o  haelfrydedd  a  charedigrwydd  yn 
wyneb  yr  amgylchiadau,  yn  eu  plith,  nag  yn  un- 
rhyw ranbarth  ag  y  bum  yn  flaenorol.    Y  mae  pobl 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      137 

y  West  yn  medru  cydymdeimlo  a'r  rhai  trallodus, 
ac  nid  y  rliai  pellaf  o  Hyde  Park  sydd  yn  ceisio 
fy  argyhoeddi  fy  mod  yn  myned  yn  rhy  bell  oddi 
cartref  i  gasglu ;  ond  y  rhai  pellaf  dan  ddylanwad 
twyll  cyfoeth,  a'r  rhai  sydd  yn  perchen  llawer  o 
bethau  y  byd,  sydd  yn  medru  fy  ngwaradwyddo 
a'm  troi  yraaith  yn  waglaw.  Teimlaf  ambell  dro 
mai  gwell  bod  yn  gardotyn  di-gartref  na  bod  yn 
breswylydd  palasau,  fel  y  rliai  ag  y  mae  eu  trysor 
yn  y  bywyd  hwn,  heb  allu  trugarhau. 

Yn  Mankato  cyfarfyddais  a  hen  gyfaill  a  ad- 
waenwn  yn  Nghymru,  sef  y  brawcl  gweitligar  James 
Griffiths,  genedigol  o  Meidrim,  Sir  Gaerfyrddin, 
ac  wedi  hyny  o  Tstrad  Rhondda,  Morganwg.  T 
mae  ef  yn  para  yn  ei  berffeithrwydd.  Oddi  yno 
aethym  i  ardal  Seion,  Blue  Earth  Co.,  lie  y  bu  Da- 
vid J.  Jones  a  Thomas  Hughes  yn  gymorth  i  mi ; 
ac  yn  ardal  Carmel,  Evan  Jones  ac  Edward  Wig- 
ley  a'm  cyfarwyddent.  Oddi  yno  aethym  at  y 
Parch.  W.  M.  Jones,  ac  yn  ei  dy  ef  y  cefais  tin  o'r 
teuluoedd  mwyaf  croesawus.  Am  nad  oedd  Mr. 
Jones  ei  hun  yn  gyfleus  i'm  harwain  trwy  ardal- 
oedd  ei  ofal,  daeth  y  brawd  J.  D.  Thomas  ar  hyd 
ardal  Salem ;  y  Parch.  John  Roberts  a'r  brawd 
Evan  Davies  trwy  ardal  Jerusalem ;  ac  yn  ardal- 
oedd  Bethel  a  Cambria,  y  Parch.  Griffith  Roberts 
a'r  hen  frawd  Thomas  Richards.  Oddi  yno  aeth- 
ym i'r  Coed  Mawr,  ac  aeth  y  Parch.  David  F. 
Jones  a  fi  yn  garedig  trwy  ardaloedd  ei  ofal,  a 
chasglasom  yn  lied  dda,  er  fod  capel  newydd  ar 
10 


138  LLWYBEAU    BYWYD. 

waith  ganddynt  eu  hunain.  Oddi  yno  aethyni  i 
Minneapolis,  tref  brydferth  a  chynyddol,  He  y  cefais 
gyfleustra  i  fod  yn  mhlith  y  Cymry  dros  y  Sabbotli. 
T  mae  ganddynt  eglwys  a  chynulleidfa  gynyddol 
ac  addawol  (o  bobl  ienainc  yn  benaf),  ac  y  maent 
yn  bwriadu  cael  capel  newydd  yn  fuan,  a  sicrhau 
bugail.  Gallwn  feddwl  fod  yno  faes  ardderchog  i 
ddyn  gweithgar.  T  mae  ganddynt  flaenoriaid  da 
yn  mhersonau  John  H.  Parry,  John  L.  Owens,  ac 
H.  O.  Roberts.  Oddi  yno  aethym  i  Bristol  Grove, 
lie  bu  William  J.  Williams  a  John  W.  Jones  yn 
gynorthwyol  i  mi  trwy  yr  ardal ;  ac  yn  Foreston, 
Iowa,  y  Parch.  John  D.  Williams  ac  O.  E.  Wil- 
liams a  fuont  ij  arweinwyr.  Wele  fi  yn  awr  yn 
Lime  Spring,  yn  mwynhau  sirioldeb  a  lletygarwch 
y  Parch.  Richard  Isaac  a'i  briod  ;  ac  y  mae  J.  W. 
Williams,  goruchwyliwr  y  Drych,  hefyd  yn  gy- 
mwynaswr  i  mi  yma. 


YN    SEFYDLIADAU   IOWA. 

Awn  rhagom  unwaith  eto,  a'n  gwynebau  am 
uDad  y  dyfroedd,"  ar  ein  ifordd  i  Welsh  Prairie, 
Iowa,  lie  y  cefais  groesaw  yn  nghartref  y  Parch. 
Thomas  E.  Hughes.  Dranoeth,  aeth  Mr.  Hughes 
a  fi  a/r  Parch.  Hugh  Hughes  (W.)  o  Birkenhead, 
tua  Williamsburg,  a  chawsom  ddwy  wledd  ysbryd- 
ol  gan  y  "gwr  Duw"  hwn  o  Gymru.  Un  o'r  rhai 
cyntaf  a  welais  yno  oedd  hen  gyfaill  i  mi  o  Hyde 
Park,  sef  "  Tom  bach  y  canwr,"  neu  yn  fwy  priod- 


YX  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      139 

ol,  Thomas  Williams,  ac  wrth  gwrs  yr  oecld  yn 
ddynmnol  i  ni  gwrdd  mor  annysgwyliadwy  yn 
mlilitli  dyeithriaid.  Ar  ol  cael  croesawiad  tywys- 
ogaidd  gaii  Gymry  y  ddwy  ardal  olaf,  aethym  yn 
mlaen  hyd  ardal  Old  Man's  Creek,  a  derbyniais 
bob  sirioldeb  a  haelioni.  Tmddygodd  y  Parch.  O. 
Morfab  Jenkins  yn  frawdol  a  Christionogol  ataf ; 
arweiniodd  ef  a  Mri.  John  G.  Jones,  William  Ed- 
wards, a  William  Morris,  fi  trwy  yr  ardal.  Aethym 
yn  nesaf  i  chwilio  am  Long  Creek,  ac  arweiniwyd 
fi  trwy  yr  ardal  gan  y  Parch.  Richard  Hughes, 
"  Esgob  y  Gorllewin,"  fel  y'i  gelwir.  Bum  hefyd 
yn  nhy  y  Parch.  John  E.  Jones,  gweinidog  yr  A. 
yn  yr  ardal  ar  y  pryd,  yr  hwn  a'm  derbyniasai  rai 
wythnosau  yn  flaenorol  yn  Audenried,  Pa. 


YX    OL   I   WISCONSIN. 

Dychwelais  o  Iowa  yn  ol  i  Wisconsin  trwy  Mad- 
ison a  Portage  City  i  Wild  Rose,  lie  y  bu  y  Parch. 
Daniel  Thomas,  John  D.  Jones,  ac  eraill,  yn  ew- 
yllysgaryddion  gyda  mi  yn  ardal  y  "  Blodau  Gwyllt- 
ion."  Cefais  y  rhan  a  ddygwyddai  i  mi  o  fendith- 
ion  yr  ardal;  yna  ymadewais  am  Cambria,  lie  y 
derbyniwyd  fi  gan  y  Parch.  Rees  Evans  a'i  deulu 
croesawus ;  a  chan  mai  bore  y  4ydd  o  Orphenaf 
ydoedd,  aeth  a  fi  i'w  Heisteddfod,  yr  hon  a  lyw- 
yddid  yn  dda  yn  nghyfarfod  y  bore  gan  y  Parch. 
Mr.  Evans,  ac  yn  nghyfarfod  y  prydnawn  gan 
Gwilym  Eryri  yn  ddifyrus.     Yn  yr  hwyr  cafwyd 


140  LLWYBEAU    BYWYD. 

concert,  canolbwynt  yr  hwn  oedd  Miss  Jennie  Owen 
o  Chicago,  yr  lion  a  ganai  yn  dda.  Fy  arweinwyr 
casglyddol  yn  Cambria  oedd  y  brodyr  John  a  Dan- 
iel Williams.  Aethym  yn  nesaf  i  Rock  Hill,  lie  y 
derbyniais  bob  sirioldeb  a  chymorth  angenrheid- 
iol  (nes  rhoddi  cyfleustra  i'r  holl  ardal  roddi  eu 
rhoddion  i  mi)  gan  y  Parch.  David  Pngh  a'i  deulu 
croesawus.  Oddi  yno  aethym  i  Portage  Prairie,  lie 
y  gweinyddwyd  arnaf  yn  helaeth  gan  y  diacon 
William  Owen.  Yn  nesaf,  aethym  trwy  ardal  Pros- 
cairon,  dan  arweiniad  y  diaconiaid  John  O.  Owen 
a  Robert  W.  Williams;  ac  oddi  yno  aethym  i 
Blaenycae,  He  y  cynorthwywyd  fi  gan  y  Parch. 
John  R.  Daniel  a'r  diacon  Griffith  Williams.  Awd 
a  mi  gan  Mr.  Daniel  i  ofal  Mr.  Thomas  L.  Jones, 
Lake  Emily,  yr  hwn,  yn  rhanol  a'r  Parch.  D.  R. 
Jones,  a'm  harweinient.  Yn  Randolph  croesawyd 
fi  gan  yr  archddiacon  Joshua  Roberts,  yr  hwn  a'm 
harweiniodd  trwy  y  gymydogaeth  yn  rhanol  a'r 
Parch.  T.  Foulkes;  ac  hebryngwyd.fi  gan  y  blaen- 
af  yn  ngherbyd  yr  olaf  i  ofal  y  cymwynasgar  ddi- 
acon,  John  W.  Davis,  yr  hwn  a  aeth  a  mi  trwy  ar- 
dal Carmel ;  oddi  yno  i  ardal  Seion,  lie  y  derbyn- 
iais bob  sirioldeb  fel  gan  breswylwyr  pob  ardal  ag 
yr  wyf  wedi  bod  ynddynt ;  ond  fy  mhrif  gymwyn- 
aswr  yma  oedd  yr  hen  ddiacon,  Evan  D.  Edwards. 
Yma  cefais  y  fraint  a  chwenychwn  yn  fawr,  sef 
cael  clywed  yr  hen  broffwyd,  William  Jones  (Llan- 
llyfni),  yn  pregethu,  ac  er  ei  fod  yn  81  mlwydd 
oed,   pregethai  yn  dda  ac  effeithiol  ar  y  geiriau 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      141 

hyny,  "  Paliam  y  cloffwch  rhwng  dau  feddwl?"  dec. 
Wole  fi  yn  awr  yn  nghartref  achlysurol  gweinidog- 
ion  Duw  yn  ardal  Jerusalem,  sef  yr  Hendre  ;  ac  er 
fod  yr  hen  breswylwyr  wedi  myned  i'r  nefoedd, 
olynir  hwy  yn  garedig  gan  eu  mab  ieuengaf,  Mr. 
Owen  Jones ;  a'r  Arglwydd  a'i  benditliio  ag  nn  i 
lanw  lie  ei  fam  yn  ei  gartref  cysegredig.  Yr  wyf 
hefyd  wedi  cael  y  fraint  o  gymdeithasn  a'r  bardd 
W.  W.  Rowlands,  yr  hwn  sydd  ddiacon  ffyddlawn 
yn  eglwys  Jerusalem.  Yr  wyf  yn  awr  a'm  gwyneb 
ar  Colnmbus,  yn  ngofal  y  brawd  caredig,  W.  AY. 
Hughes. 

Racine,  Awst  3. — Yn  Columbus,  cefais  yr  holl 
Gymry  yn  bobl  garedig ;  y  rhai  a  gymerent  fwyaf 
o  ddyddordeb  yn  fy  lhvydcliant  yno  oeddynt  Uriah 
Dayies,  Ysw.,  Benjamin  Hughes,  Ysw.,  a'r  hen 
Gristion,  John  F.  Jones.  Yn  ardal  Bethel  hefyd, 
dangoswyd  i  mi  garedigrwydd  gan  bawb,  ond  yn 
benaf  gan  y  Parch.  John  J.  Roberts  a'i  deulu. 
Oddi  yno  aethym  trwy  ardal  Moriah,  dan  arwein- 
iad  eu  hen  ddiacon,  John  "Williams.  Yn  nesaf, 
aethym  trwy  gymydogaefch  Salem,  yn  nghymdeith- 
as  y  diacon  ewyllysgar,  Owen  H.  Morris,  yr  hwn 
a'm  hebryngodd  yn  garedig  i  Beayer  Dam,  gan  fy 
ngadael  dros  nos  yn  ngofal  y  lletygar  Mrs.  Mary 
Prichard.  Tranoeth,  aethym  i  ardal  Oshkosh — 
ardal  gref  o  Gymry,  lie  y  mae  achosion  eglwysig 
gan  y  T.  C,  yr  A.,  y  B.,  a'r  T.  E.,  ac  ymwelais  a 
hwynt  oil  yn  eu  tai,  dan  arweiniad  y  Parchn.  J.  K. 
Roberts  a  John  R.  Jones,  "  Hendre,"  a  Mri.  Hugh 


14*2  LLWYIHIAT     IJYWYD. 

Owen  ac  Ellis  Williams,  a  dangodwyd  i  mi  siriol- 
deb  mawr  gas  bob  enwad  vn  v  gymydogaeth. 
Actliviii  yn  nee&f  i  Neenah,  i  ymweled  a'r  ychydig 
Gymry  sydd  yno,  Ue  y  thae  dwy  eglirys  wan  gan  y 
T.  0.  a'r  A.  Arweiniwyd  fi  yno  gan  yr  hen  chwaer 
garedig,  Mrs.  Ellen  Brace  (A.),  H.  Gittins  a  Win. 
Price  (T.  C);  a  thalodd  i  mi  fyned  yno  hefyd. 
Yn  nesaf,  trcf  Oslikosli.  Yno  cefais  y  Parch. 
David  Davies  a'i  briod  yn  garedig  a  iletygar  i  mi ; 
ond  prin  y  gallaf  ddweyd  i'r  frawodiaeih  yn  gyff- 
redinol  ymddwyn  ataf  yn  tinol  a'u  hem\  da,  am  y 
rheswm  eu  hod  yn  bwriadn  adeiladu  capelnewydd. 
Dymonaf  Iwyddiant  iddynt  gyda  en  caf>el  newydd, 
ac  na  byddant  mor  anffortunns  gydag  ef  ag  ydym 
ni  yn  Hyde  Park  wedi  hod.  Cefais  dderbyniad 
croesawns  gan  y  Parch.  11.  Trogwy  Evans,  a  chan 
y  diacon,  R.  P.  Morgan,  a  chynulleidfa  yr  Anni- 
bynwyr,  Ac 

Yn  nesaf,  aethym  i  Milwaukee  a  chefais  dder- 
byniad orosawus,  a  chydymdeimlad  casglyddol, 
uran  y  Patch.  H.  P.  Howell;  arweiniodd  ti  vn  gar- 
edig am  ddau  ddiwrnod  trwy  y  dref  i  dderbyn  ar- 
ian  -an  \  Cymry,  ac  i  weled  rhyfeddodau  y  dref 
1 1 ; i  ial<l  ,i  ohyfoethog.  Enwafddwy  olygfa  ddyddof- 
ol  a  welais  yno,  sef  yn  y  gyntaf,  Dwyfor,  y  bardd, 
yn  oghanol  y  sidanan,  ac  yn  brif  glerc  y  stor  fwyaf 
yn  y  are!  £  nesaf  oedd  gweled  Gwilym  Eryri  yn 
ei  swyddfa,  yn  cael  <i  amgylchu  gan  gynyrchion 
Dakota,  yn  ysgnbau  mawrion  o  zenith  a  chorn, 
4c,  a'r  bardd   yij  j    raid.     Yr  oedd   yn  olygfa 


YX  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.       143 

farddonol,  heb  son  am  y  farddoniaeth  a  ddylifai  o 
enau  y  bardd  wrth  gyflwyno  gogoniant  "  Parad- 
wysaidd  Dakota,"  gan  ei  fod  newydd  ddychwelyd 
o  olwg  y  golygfeydd  swynol  sydd  yno.  Bwriada 
fyned  yno  eto  yn  fuan.  Golwg  foddhaol  i  mi  oedd 
gweled  y  ddau  fardd  crybwylledig  yn  y  cyfarfod 
gweddi  ochr  yn  ochr  ;  arwydda  hyny  fod  y  ddau 
fardd  yma  yn  bwriadu  byw  mewn  gogoniant  uwch 
yn  ngwisgoedd  nefol  y  Ganaan  addawedig,  ar  ol  i 
ogoniant  Milwaukee  a  Dakota  ddarfod.  I  fyny  yr 
elont  ar  liyd  llwybrau  doethineb,  meddaf.  Yn 
nesaf,  daethym  i  Eacine,  ac  wele  fi  yn  awr  yn 
mwynliau  lletygarwck  y  Parcb.  Joseph  Roberts  a'i 
deulu  siriol,  ac  y  mae  Mr.  Thomas  H.  Williams 
wedi  fy  arwain  yn  garedig  trwy  y  dref  i  dderbyn 
caredigrwydd  y  frawdoliaeth. 


TRWY  CHICAGO  I  SEFYDLIADAU  OHIO. 

Lima,  0.,  Medi  2. — Cyn  gadael  Wisconsin  cefais 
y  pleser  o  gyfranogi  o  letygarwch  John  P.  Howell, 
Mount  Pleasant,  a'i  briod,  a  hefyd  haelioni  yr  eg- 
lwys  fechan  hono.  Tn  nesaf  ymwelais  a  Chicago, 
ond  nid  oedd  amgylchiadau  yn  ffafriol  i'n  hamcan 
ni  yno  ar  y  pryd ;  ond  addawai  y  Parch.  David 
Harries  ac  eraill  gofio  am  drallod  eglwys  Hyde 
Park  pan  ddaw  adeg  fanteisiol.  Oddiyno  aethym 
i  Van  Wert,  Ohio.  Y  mae  yno  sefydliad  cryf  o 
Gymry  caredig  a  haelionus  ;  cynwysa  clclwy  eglwys 
Fethodistaidd,  ac  un  undebol  dan  ofal  bugeiliol  y 


144  LLWYBBAU   BYWYD. 

Parclm.  J.  P.  Morgan  ac  Isaac  Edwards.  Arwein- 
iwyd  fi  o  gwmpas  yr  ardal  gan  Evan  C.  Rees,  D. 
W.  Evans,  D.  M.  Jones  a  Richard  Jervis,  ac  heb- 
ryngwyd  fi  oddiyno  gan  y  Parch.  John  P.  Morgan, 
i'm  cyflwyno  i  sylw  Cymry  Delphos.  Tchydig 
sydd  yno  o  honynt,  ond  y  maent  yn  mhlith  y  prif 
fasnachwyr,  ac  ymddygasant  ataf  yn  anrhydeddus. 
Yn  nesaf  ymwelais  a  Sugar  Creek,  a  chefais  y 
Cymry  yno  yn  debyg  i  bobl  eraill  yn  ol  eu  ham- 
gylchiadau.  Yn  nesaf  aethym  i  Gomer — y  sefydl- 
iad  Cymreig  cyfoethocaf,  o  bosibl,  yn  America,  yn 
ol  ei  faint — o  leiaf  ganddynt  hwy  y  mae  y  capel 
harddaf  a  welais  i  hyd  yma  ar  fy  nheithiau  trwy  y 
wlad  ;  ac  y  mae  palasau  heirdd  yr  amaethwyr  yn 
profi  eu  bod  yn  llwyddianus  yn  y  byd.  Ymddyg- 
asant ataf  yn  garedig,  a  chyfranasant  i  mi  yn  deb- 
yg i  ardaloedd  yn  gyffredin,  er  nad  oes  yno  gapel 
gan  y  T.  C.  Ac  y  mae  eu  gweinidog,  y  Parch.  R. 
M.  Jones,  yn  ddyn  caredig  ac  yn  fugail  llafurus, 
gallwn  feddwl.  Arweiniwyd  fi  trwy  yr  ardal  gan 
Mri.  David  Howell,  meibion  William  H.  Jones, 
W.  J.  Williams,  Jacob  Price,  Josiah  Edwards,  H. 
Tudor  a  John  Bebb,  a'r  olaf  yn  un  o'r  arweinwyr 
goreu  a  gyfarfyddais  yn  fy  holl  deithiau,  a  heb- 
ryngodd  fi  i'r  ddinas  hon  i'm  cyflwyno  i  sylw  Cym- 
ry y  ddinas.  Er  nad  oes  yma  gapel  Cymreig,  ym- 
ddygasant ataf  yn  garedig,  ac  y  mae  yma  hoarding 
house  cyfleus  a  dymunol  gan  R.  C.  Jones  a'i  briod. 
Ac  wele  fi  unwaith  eto  ar  gychwyn  i  ardal  Radnor, 
&c,  mewn  gobaith  fod   Uwyddiant  yn  fy  aros  yn  y 


IN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      145 

dyfodol  fel  yn  y  gorphenol.     Ewyllys  yr  Arglwydd 
a  wneler. 

Oak  Hill,  0.,  Medi  23. — 0  Lima  aethym  i  Bad- 
nor,  lie  y  croesawyd  fi  yn  lletygar  gan  deulu  y  car- 
edig  Robert  Hughes  dros  y  Sabboth ;  ac  awd  a  mi 
trwy  yr  ardal  gan  y  brodyr  Edward  Watkins  a 
John  D.  Williams.  Oddiyno  aethym  i  ymweled  a 
Chymry  Delaware,  lie  y  mae  ganddynt  eglwys  fech- 
an  dan  ofal  yr  hen  weinidog  ffyddlawn  y  Parch. 
John  H.  Jones,  a  chefais  dderbyniad  brawdol  gan- 
ddynt. Oddiyno  aethym  i  Columbus,  He  y  derbyn- 
iwyd  fi  yn  garedig  gan  y  Parch.  E.  V.  Griffith,  yr 
hwn  a'm  cyflwynodd  i  ofal  caredig  a  lletygar  y 
Parch.  Evan  B.  Jones  a'i  deulu,  He  y  cefais  gar- 
tref  dymunol  tra  y  bum  yn  y  ddinas  ;  Mr.  Jones 
hefyd  oedd  fy  arweinydd  casglyddol  yn  benaf,  ond 
gwnaeth  Mri.  Jones,  Tregaron,  a  Thomas  Eow- 
lands  eu  rhan  fel  arweinwyr.  Y  mae  eglwys  gref 
a  gweithgar  dan  ofal  Mr.  Griffith,  ac  eglwys  wan- 
ach  gan  yr  Annibynwyr,  yn  ngofal  Mr.  Jones,  eu 
gweinidog.  Ar  ol  trethu  haelfrydedd  Cymry  y 
ddinas  yn  lied  dda,  wynebais  ar  Jackson  Town,  lie 
y  croesawyd  fi  gan  fy  mrawd  a'i  deulu,  a'r  Parch. 
David  Jenkins  a'i  deulu,  ac  eraill.  Mae  yn  Jack- 
son eglwys  Gymreig  lewyrchus  dan  ofal  y  Parch. 
David  Jenkins.  Ymwelais  hefyd  a  Coalton,  He 
newydd,  yn  ymddibynu  am  ei  fodolaeth  a'i  barhad 
ar  weithiau  glo  bychain,  y  rhai  a  weithir  allan  yn 
gyflym  o  herwydd  teneuwch  yr.haen  lo  ;  ond  mae 
yno  rai  canoedd  o  Gymry,  gallwn  f eddwl,  ac  y  mae 


146  LLWYBRAU   BYWYD. 

ganddynt  gapel  newydd,  lie  y  mae  eglwys  undebol 
addawol  yn  addoli.  Trwy  arweiniad  yr  hynaws 
Samuel  Llewelyn  ymwelais  a'r  rhan  fwyaf  o  hon- 
ynt,  a  dangosasant  i  mi  ysbryd  haelfrydig.  Yn 
nesaf  daethym  i'r  lie  liwn  a  elwir  Oak  Hill.  Pen- 
tref  byclian  lied  ddinod  ei  ymddangosiad  yw ;  ond 
nid  wrth  yr  olwg  gyntaf  y  mae  barnu  pwysigrwydd 
y  lie  hwn  mwy  na  llawer  lie  arall ;  tybiwn  wrth  ol- 
wg y  lie  y  buaswn  yn  casglu  yma  tua  haner  cant  o 
ddoleri,  ond  wele  fi  wedi  casglu  yma  dros  gan'  dol- 
ar.  Cymry  yn  benaf  sydd  yn  byw  yma,  braidd  yr 
oil  o  honynt  mewn  amgylchiadau  cysurus,  ac  am- 
ryw  Gymry  lied  gyfoethog  yn  eu  plith,  megys  Tho- 
mas T.  Jones,  T.  L.  Hughes,  D.  Edwards,  JohnD. 
Davies,  ac  eraill  allesid  enwi.  Y  mae  yma  dair  eg- 
lwys Gymreig,  gan  y  Trefnyddion  Calfinaidd,  y 
Bedyddwyr  a'r  Annibynwyr.  Bugeilir  yr  olaf  gan 
y  Parch.  Jenkin  Rees,  a  gallwn  feddwl  y  byddai 
bugail  da  yn  fendith  i'r  flaenaf ;  ond  gan  fod  yn  eu 
plith  lawer  o  bobl  ddiwylliedig,  egwyddorol  a  ffydd- 
lon,  y  mae  agwedd  iachus  ar  yr  achos  yn  eu  plith. 
Diau  fod  yr  eglwys  a'r  cylchoedd  yma  yn  teimlo 
mawr  golled  ar  ol  y  diweddar  Barch.  Edward  E. 
Jones.  Eglwys  brodyr  j  Bedyddwyr  yw  y  dryd- 
edd.  Gwan  yw  hon,  gallwn  feddwl,  a  bugeilir  hi 
gan  y  Parch.  Dr.  Griffiths.  Fy  arweinwyr  yma  yw 
David  L.  Evans  a  David  Edwards,  ac  ni  an- 
mharchwyd  y  cardotyn  hwn  gan  dlawd  na  chy- 
foethog  yn  Oak  Hill ;  ond  yn  y  gwrthwyneb,  caf- 
odd  fwynhau  Uetygarwch  rhai  o'r  teuluoedd  mwy- 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      147 

af   anrhydeddus  yn  y  lie,  a  haelioni  y  tlawd  a'r 
cyfoethog. 

Afon  Ohio,  Hyd.  27. — O  Oak  Hill  aethym  yn 
nesaf  i  ardal  Horeb,  lie  y'm  harweiniwyd  gan  y 
brodyr  David  J.  Evans,  David  J.  Morgan  a  David 
J.  B.  Davies.  Yn  nesaf  i  ardal  Bethel,  ac  ar- 
weiniwyd fi  gan  John  H.  Jones  a'r  Yswain  Evans. 
Wedi  hyny  arweiniwyd  fi  gan  J.  E.  Edwards  trwy 
ardal  Peniel ;  ac  aeth  Evan  Phillips  a  mi  i  ofal  y 
ffyddlon  David  G.  Williams,  Sardis,  yr  hwn  a'm 
hebryngodd  trwy  gilfachau  cysgod  angen  i  ofal  J. 
S.  W.  Evans,  Nebo,  a  chefais  y  fraint  o  drenlio 
Sabboth  ar  Ian  Nebo,  yn  mhlith  y  brodyr  yr  Anni- 
bynwyr,  y  rhai  a  fugeilir  gan  y  Parch.  R.  Richards, 
yr  hwn  a  ddangosodd  garedigrwydd  mawr  i  mi. 
Oddiyno  aethym  trwy  ardal  Siloam  (A.),  i  Ty'n- 
rhos  (A.),  ac  arweiniwyd  fi  trwy  yr  ardal  gan  y 
Parch.  R.  Richards.  Oddiyno  aethym  i  Center- 
ville,  ac  arweiniwyd  fi  yno  gan  Dr.  Jenkins,  ac  an- 
fonodd  fi  i  ofal  ei  frawd  John  J.  Jenkins,  Bethan- 
ia,  yr  hwn  a'm  cyfarwyddodd  i  fynyddCarmel  (A.),. 
ac  wedi  hyny  i  ofal  Daniel  Williams,  Soar,  yr  hwn 
hefyd  a  fu  yn  garedig  wrthyf.  Arweiniwyd  fi  yn 
ofalus  oddiyno  i  ofal  y  caredig  David  A.  Lloyd, 
Moriah,  gan  y  brawd  David  M.  Davies,  a  chymer- 
odd  yr  hen  frawcl  Daniel  Morgan  ran  yn  fynghyn- 
orthwyo  yn  ardal  Moriah,  a  chefais  y  fraint  o  gyf- 
ranogi  o  letygarwch  gweddw  y  diweddar  Barch. 
Robert  Williams  ;  ac  y  mae  yn  dda  genyf  allu  dy- 
wedyd  am  Gymry  sefydliad   Jackson  a  Gallia,   fy 


148  LLWYBRAU    BYWYD. 

mod  wedi  eu  cael  yn  bobl  garedig.     Ar  fy  nliaith 
oddiyno  i   Pomeroy  arosais   yn   nhref  Jackson  i 
ffarwelio  a'm  brawd  a'i  deulu  ar  eu  hymadawiad  i 
Gymru.     Oddiyno   aethym  i  Minersyille  a  Pome- 
roy ;  yn  y  lie  blaenaf  cef ais  gartref  achlysurol  yn 
nheulu  caredig  y  brawd  Ebenezer  Williams,  ac  yn 
y  lie  olaf  yn  nhy  David  T.  Edwards.     Ond  fy  ar- 
weinydd  yn  yr  ardaloedd  yma  a'r  cylchoedd  oedd 
yr  ymroddgar  a'r  ffyddlon  Peter  Jones.     Arwein- 
iodd  fi  am  saith  niwrnod   trwy   Pomeroy,  Miners- 
yille, Syracuse,  Hartford,  W.  Va.,    a  Mason  City, 
lie  y  mae  eglwys   fechan  gan  y  Bedyddwyr  Cym- 
xeig  ;  ac  ymddygasant  yn  garedig  a  haelionus  tuag 
ataf .     Dyma  fi  yn  awr  ar  fwrdd  y  "  Lizzie  Johns- 
ton," ar  fy  nhaith  i   Ironton,  ac    yr  wyf  yn  teimlo 
yn  hapus  ar  ei  bwrdd,  gan  fod  y  daith  yn  ddymun- 
ol  i  gorff  a  meddwl  lluddedig.  Mae  y  trip  yn  rhad, 
sef  cael  ein  cludo  tua  70  o  filldiroedd  am  $1.50,  a 
bwyd  a  gwely  yn  y  fargen,  ac  y  mae  y  swyddogion 
a'r  dwylaw  yn  garedig  a  gofalus.    Cefais  fy  liun  yn 
nesaf  yn  Ironton,  dinas  brydf erth  ar  Ian  afon  Ohio, 
bywyd  masnachol  yr  hon  yw  y  melinau  haiarn.    Y 
mae  ynddi  amryw   ganoedd  o  Gymry  mewn  am- 
gylchiadau  lied  dda,  a  chanddynt  ddau  gapel  Cym- 
xeig  ;  ond   ymddengys  i  mi  y  byddai  yn   well  i'r 
ddwy   eglwys   ddyfod   yn  un,  fel   y  gallont  gynal 
gweinidog  da,  yn  lie  newynu  fel  y  maent  yn  bres- 
enol.     Y   mae    yno    adnoddau   un    eglwys   gref  a 
llwyddianus   pe    y  gallent  gyd-fyw.     Ymddygodd 
yr  holl  Gymry  ataf   fi  fel  pe  baent  oil  yn  perthyn 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      149 

i'r  uii  enwad  a  niinau,  a  chafwycl  gwasanaeth  cy- 
hoeddus  undebol  y  Sabboth  yr  oeddwn  i  yno,  a 
chydgyfranogodd  y  ddwy  eglwys  o  swper  yr  Ar- 
glwydd,  dan  weinidogaeth  Dr.  Thomas,  Pitts- 
burgh. Cynorthwywyd  fi  yno  gan  James  Davies 
a  Thomas  Evans,  diaconiaid  y  T.  C. 

Cincinnati,  O.,  Tach.  14. — Daethym  o  Ironton 
i'r  ddinas  fawr  hon,  yr  hon  a  gynwysa  tua  300,000 
o  bobl.  Y  mae  safle  ddaearyddol  y  ddinas  yn  fan- 
teisiol  ac  amry wiog,  gyda'i  hamry  wiol  fryniau  uch- 
el  wedi  eu  harddu  gan  balasau  a  meusydd  hyfryd. 
Y  mae  yma  lawer  o  Gymry  gweithgar  a  llwyddian- 
us  mewn  masnach  a  chelfyddyd.  Addolant  mewn 
dau  gapel  hardd,  un  yn  perthyn  i'r  T.  C,  a'r  Hall 
i'r  Annibynwyr — y  cyntaf  dan  ofal  bugeiliol  y 
Parch.  Edward  C.  Evans,  M.  A.,  diweddar  o  Bern-' 
sen,  N.  Y.,  a'r  Hall  dan  weinidogaeth  Dr.  D.  Jones. 
Gallwn  feddwl  fod  y  Corff  yn  gwerthfawrogi  Mr. 
Evans,  a  gobeithir  y  bydd  yn  fendith  er  llwydd- 
iant  yr  eglwys  am  lawer  o  flynyddau.  Y  mae  yr 
eglwys  Annibynol  hefyd  yn  eglwys  weithgar  a 
Uwyddianns.  Y  mae  Cymdeithas  Lenyddol  Gym- 
reig  hefyd  gan  ein  cydgenedl  yn  y  ddinas.  Ac 
heblaw  y  Cymry  a  gymdeithasant  fel  yna  a'u  gil- 
ydd  yn  iaith  en  tadau,  y  mae  yma  lawer  o'n  cyd- 
genedl yn  ymgymysgn  a'r  Americaniaid,  oblegid 
amgylchiadan,  ac  y  mae  rhai  o  honynt  yn  anrhyd- 
edd  i  ni  fel  cenedl,  ac  un  o'r  cyfryw  yw  Llewelyn 
J.  Evans,  un  o  athrawon  Lane  Seminary.  Edrychir 
i  fyny  ato  yma  fel  pregethwr  at   athraw  dysgedig, 


150  LLWYBEAU   BYWYD. 

&  chyda  sirioldeb  cyflwynodd  fi  a'm  hachos  i  sylw 
ei  gyd-athrawon,  a  cliyfranasant  i  mi  rhyngddynt 
$15.  Yn  wir,  dangoswyd  i  mi  haelioni  gan  holl 
Gymry  y  ddinas.  Fy  arweinyddion  yma  oeddynt 
Mri.  John  Prichard,  E.  C.  Evans  (Cyfeiliog),  Lewis 
Hughes,  a'r  Parch.  M.  A.  Ellis,  M.  A.,  a  dangos- 
wyd i  mi  garedigrwydd  neillduol  gan  lawer,  megys 
Ebenezer  Evans,  James  Hughes  a  John  Pugh  a'u 
teuluoedd.  Yr  wyf  wedi  cael  llety  cysurus  yn  nhy 
James  J.  Davies,  He  mae  tua  deuddeg  o  Gymry 
boneddigaidd  yn  byrddio — yn  rhif  11  Arch  street, 
ger  capel  Cymreig  yr  Annibynwyr. 

Yr  wyf  am  gyfeirio  oddiyma  trwy  Shawnee,  New 
Straitsville,  Zanesville,  Newark,  Welsh  Hills,  Gran- 
ville, Cleveland,  Pittsburgh,  Johnstown  ac  Ebens- 
burg  ;  ac  oddiyno  tuag  adref ,  i  roddi  cyfrif  o'm 
goruchwyliaeth. 


WEDI    CYEAEDD    ADREF. 

CYFBIF   O'M   GOKUCHWYLIAETH. 

Anwyl  Gydgeneol!  Wele  fi  wedi  cyraedd  adref 
i  Hyde  Park,  ar  ol  mwynhau  eich  caredigrwydd 
a'ch  haelioni  mewn  gwahanol  foddau  am  un  mis 
ar  bymtheg,  ac  nis  gallaf  byth  draethu  fy  nheim- 
ladau  amrywiog  yn  wyneb  y  parch  a'r  croesawiad 
cyffredinol  a  gefais  genych.  Bum  yn  eich  plith, 
f el  aelodau  o  bob  enwad  crefyddol,  a  rhai  dibroffes 
yn  ogystal,  dan  amgylchiadau  amrywiol  ac  anhyf- 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      151 

ryd,  oncl  bu  eich  sirioldeb  a  nawdd  Khagluniaeth 
y  nef  yn  nertli  i  mi  mewn  11a wer  o  lafur  a  lludded, 
a  phob  aniser  mi  a  gedwais.  fy  ngolwg  ar  gysegred- 
igrwydd  yr  anrliydedd  a  osodwyd  arnaf,  gan  wyl- 
ied  fy  hun  yn  fy  lioll  yrnddygiadau,  a  chofio  fod 
pob  gweithred  i  ddyfod  i  farn ;  ac  er  fy  holl  ddi- 
flygion  personol  i  gwrdd  a'r  profedigaethau  a  wyn- 
ebwn,  yr  wyf  yn  teimlo  yn  dra  hyderus  na  bydd 
raid  i  mi  ofni  cyfarfod  neb  o  honoch,  yn  y  byd  hwn 
na'r  hwn  a  ddaw,  oblegid  ymddygiadau  anweddus 
tuag  atoch.  Mi  a  garwn  gael  y  cyfleusdra  i  ym- 
weled  a'r  oil  o  lionocli  unwaitb  eto,  ar  ol  darfod  a'r 
casglu  yma ;  ond  dyna,  yr  wyf  wedi  cael  y  cyfleus- 
dra goreu  i  roesawu  a  mwynbau  eich.  nodweddion  ; 
ac  y  mae  yn  dda  genyf  allu  tystiolaethu,  ar  ol  cael 
y  cyfleusderau  goreu  i  weled  a  theimlo  eich  holl 
wendidau  a'ch  diffygion,  fod  fy  syniadau  yn  uwch 
am  eich  nodweddion  nag  o'r  blaen  :  ond  eto  y  mae 
He.  Awn  rhagom  at  berffeithrwydd,  a'r  Arglwydd, 
irwy  ei  Ysbryd,  a'n  cynorthwyo  i  fyw  a'n  gwyneb- 
au  at  y  wlad  lie  y  cawn  ysgwyd  dwylaw  mewn  car- 
iad  pur,  yn  y  llawnder  tragwyddol,  heb  eisieu  car- 
dota  mwy !  Yn  awr,  er  mwyn  boddlonrwydd  cyff- 
redinol,  rhesymol  i  mi  roddi  adroddiad  cyhoeddus 
o  gyfraniadau  pob  ardal  ag  yr  ymwelais  a  hi,  yr 
hyn  sydd  fel  y  canlyn : 


152  LLWYBRAU   BYWYD. 

CYLCH   CYMANFA    NEW   YORK. 

Plainfield,  Parch.  John  Adams,  $5  00 ;  cyfanswm, 
29  90 ;  Bridgewater,  9  70 ;  Utica,  Dr.  Boberts,  5  00  ; 
T.  Solomon  Griffiths,  10  00 ;  T.  J.  Griffiths,  5  00  ; 
cyf.  72  95 ;  Borne,  22  30  ;  Oriskany,  7  25 ;  Bemsen, 
Parch.  E.  C.  Evans,  5  00;  cyf.  33  80;  Nant,  10  50; 
French  Boad,  7  20 ;  Penygraig,  8  39 ;  Enlli,  7  70 ; 
Penycaerau,  5  81 ;  Prospect,  7  37 ;  Collinsville, 
16  20 ;  Constableville,  8  37 ;  Boonville,  7  00 ;  Web- 
ster Hill,  6  75 ;  Quaker  Hill,  3  00 ;  Mullin  Hill,  5  25 ; 
Eloyd,  20  20 ;  Holland  Patent,  15  65  ;  Marcy,  20  50 ; 
Brynmawr,  Horatio  Seymour,  10  00 ;  cyf.  25  00 ; 
Frankfort  Hill,  13  00 ;  N.  Y.  Mills,  11  10 ;  Water- 
ville,  8  25;  Nelson,  30  83;  Pawlet,  Vt.,  11  25; 
Granville,  6  87 ;  Middle  Granville,  40  75 ;  Poult- 
ney,  14  25 ;  Farnamsville,  17  87 ;  Fair  Haven,  Owen 
Owens,  5  00  ;  B.  E.  Lloyd,  5  00 ;  trwy  y  post,  5  00 ; 
cyf.  59  00 ;  Dinas  New  York,  W.  E.  Dodge,  Esq., 
100  00 ;  cyf.  180  00.  Yr  oil  o'r  symiau  yna  yn 
nghyd,  744  02. 

CYLCH   CYMANFA   WISCONSIN. 

Dosiarth  Waukesha. — Bethesda,  Parch.  B.  H. 
Evans,  5  00 ;  S.  D.  James,  5  00 ;  cyf.  31  05 ;  Jeru- 
salem, Griffith  Boberts,  5  00 ;  cyf.  27  70 ;  Bethan- 
ia,  6  25 ;  Moriah,  17  25 ;  Bark  Biver,  11  05 ;  Soar, 
5  25 ;  Seion,  10  85 ;  Ixonia,  Mrs.  Edward  Lewis, 
5  00;  cyf.  27  55;  Watertown,  8  55;  Milwaukee, 
Parch.  H.  P.  Howell,  5  00 ;  cyf.  37  75 ;  Bacine, 
Evan  B.  Evans,  5  00 ;  John  Y.  Jones,  5  00 ;  cyf. 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PAKE.      153 

68  68;  Mount  Pleasant,  9  90;  Chicago,  Parch. 
David  Harries,  5  00 ;  cy f .  10  50.  Cyfanswm  y  Dos- 
barth  hwn,  272  43. 

Dosbarih  Dodgeville. — Picatonica,  Wm.  Davies, 
$5  00 ;  T.  J.  Jones,  5  00  ;  W.  D.  Eoberts,  5  00 ;  cyf- 
answm, 56  45  ;  Dodgeville,  24  10  ;  Salem,  Evan  W. 
Williams,  5  00  ;  cyf .  20  00 ;  Coed,  23  50  ;  Blue 
Mound  a  Ridgeway,  John  W.  Jones,  5  00 ;  cyf. 
51  00 ;  Caledonia,  22  30  ;  Bangor,  La  Crosse,  Parch. 
H.  M.  Pugh,  5  00 ;  John  Prothero,  5  00  ;  cyf.  24  25  ; 
Fish  Creek,  16  88 ;  Blaen  Dyffryn,  14  40.  Cyfan- 
swm y  Dosbarth  hwn,  252  88. 

MINNESOTA   AC   IOWA. 

Seion,  Blue  Earth  Co.,  Minn.,  $15  50 ;  Carmel, 
8  15;  Salem,  12  60;  Jerusalem,  30  10;  Cambria 
Township,  12  80.  (Bydded  hysbys  i'm  cymwynas- 
wyr  yn  y  cylchoedd  yna,  na  ddarfu  i  mi  ddywedyd 
i  neb  y  fath  gelwydd  dwl  a'm  bod  yn  cael  pum' 
dollar  y  dydd  am  gasglu  ;  a  bydded  hysbys  i  bawb 
a  garant  wybod,  mai  dwy  ddolar  y  dydd  oedd  fy 
nghyflog.)  Mankato,  10  25  ;  Coed  Mawr,  David  E. 
Morgan,  5  00  ;  cyf.  24  60  ;  Minneapolis,  10  25 ;  Bris- 
tol Grove,  12  40 ;  Foreston,  Parch.  John  D.  Wil- 
liams, 5  00 ;  cyf.  15  50 ;  Lime  Spring,  Parch.  Rich. 
Isaac,  5  00 ;  cyf.  28  20 ;  Williamsburgh,  22  06 ; 
Welsh  Prairie,  9  75  ;  Old  Man's  Creek,  39  45  ;  Long 
Creek,  Parch.  Richard  Hughes,  5  00  ;  E.  J.  Davies, 
5  00  ;  cyf.  64  10.     Yr  oil,  315  71. 

11 


154  LLWYBRAU   BYWYD. 

DOSBAETH   WELSH   PRAIRIE,   WIS. 

Wild  Rose,  $43  55 ;  Cambria,  Parch.  Rees  Evans, 
5  00  ;  cyf.  33  41 ;  Rock  Hill,  7  45 ;  Portage  Prairie, 
13  60 ;  Proscairon,  11  31 ;  Blaenycae,  15  75 ;  Lake 
Emily,  16  61 ;  Randolph,  35  60 ;  Carmel,  10  05 ; 
Seion,  10  75  ;  Jerusalem,  14  65 ;  Columbus,  Un  yn 
mawr  gymeradwyo  eglwys  Hyde  Park  am  fynu  talu 
ei  dyled,  45  00 ;  Uriah  Davies,  5  00 ;  cyf.  65  75 
Bethel,  Parch.  John  J.  Roberts,  5  00 ;  cyf.  19  35 
Moriah,  9  55 ;  Salem,  T.  J.  Hughes,  5  00 ;  cyf.  14  20 
Ardal  Oshkosh,  49  48 ;  Neenah,  15  05 ;  Tref  Osh- 
kosh  (A.),  10  90  ;  eto,  T.  C,  14  11.  Cyfanswm  yr 
oil,  410  67. 

Y   CASGLLADAU   YN   OHIO. 

Salem,  Yanwert,  D.  W.  Evans,  $5  00 ;  T.  Albans, 
5  00 :  D.  M.  Jones,  5  00 ;  cyf.  86  75 ;  Horeb,  25  00 ; 
Seion,  16  70 ;  Delphos,  8  50 ;  Sugar  Creek,  11  85  ; 
Leatherwood  (A.),  10  75  ;  Gomer  (A.),  42  84;  Lima, 
9  63 ;  Radnor,  26  95 ;  Delaware,  6  25 ;  Columbus, 
66  34 ;  Coalton,  17  72 ;  Tref  Jackson,  T.  M.  Jones, 
5  00 ;   cyf.  43  25 ;    Oak  Hill,  Parch.  E.  R.  Jones, 

5  00 ;  T.  L.  Hughes,  6  50 ;  T.  T.  Jones,  5  00 ;  Mrs. 
Ellen  Edwards,  5  00  ;  David  Edwards,  10  00;  cyf. 
109  55 ;   Horeb,  21  75  ;  Sardis,  17  00  ;  Nebo  (A.), 

6  85 ;  Jefferson  Eurnace,  18  00 ;  Carmel  (A.),  4  05 ; 
Bethel,  14  50  ;  Peniel,  17  75 ;  Ty'nrhos  (A.),  6  00 ; 
Centerville,  John  Jenkins,  5  00 ;  cyf.  23  45 ;  Beth- 
ania,  7  77 ;  Soar,  11  25  ;  Moriah,  26  10 ;  Salem  (A.), 
2  55  ;  Minersville,  24  95 ;  Pomeroy,  Edwards,  5  00 ; 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PAKE.      155 

Edward  Joseph,  5  00 ;  A  Friend,  5  00 ;  cyf.  49  50 ; 
Syracuse  a  Hartford  City,  G.  W.  Maredock,  5  00 ; 
cyf.  19  36  ;  Mason  City,  Edward  Edwards,  10  00 ; 
D.  C.  Davies,  10  00 ;  cyf.  26  75 ;  Ironton,  50  00 ; 
Cincinnati,  William  Tudor,  5  00 ;  John  D.  Pugh, 
5  00 ;   Proff.  J.  DeWitt,  5  00 ;   Proff.  James  Eells, 

5  00 ;  cyf.  130  60 ;  Shawnee,  36  00 ;  New  Straitsvffle, 
31  05 ;  ♦Zanesville,  D.  T.  Williams,  5  00 ;  cyf.  28  50 ; 
Newark,  33  03 ;  Welsh  Hills,  8  65 ;  Granville,  36  15. 
Yr  oil,  1,133  54. 

Dosbarih  Pittsburgh.—Ee^rbuv^a.,  O.,  $11  50 ; 
Alliance,  T.  B,  Morgan,  5  00 ;  cyf.  20  55 ;  Massil- 
lon,  14  00 ;  Pigeon  Eun,  13  85 ;  Akron,  15  25 ;  Tho- 
maston,  17  12 ;  Palmyra,  15  45 ;  Paris,  16  55 ;  Niles, 

6  00  ;  Mineral  Eidge,  3  50  ;  Weathersville,  11  30 ; 
Leadsville,  9  10 ;  Youngstown,  Parch.  Ebenezer 
Evans,  5  00 ;  Thomas  Davies,  5  00 ;  cyf.  65  50 ; 
Girard,  19  75 ;  Brookfield,  6  50 ;  Sharon,  19  35 ; 
Braddocks,  W.  P.  Jones,  10  00 ;  cyf.  24  70 ;  Mc- 
Eeesport,  8  65  ;  Turtle  Creek,  2  00 ;  Ebensburgh, 
86  39 ;  Houtzdale,  Mrs.  Peter  Cameron,  5  00 ;  cyf. 
27  99 ;  Osceola,  2  50 ;  Johnstown,  D.  J.  Morrell, 
20  00 ;  M.  Fulton,  5  00  ;  cyf.  118  65 ;  Etnaville,  3  50 ; 
Pittsburgh,  W.  Thow,  20  00 ;  Owen  Jones,  5  00 ; 
O.  E.  &  Co.,  5  00 ;  cyf.  121  15.  Cyfanswm  y  Dos- 
bartb,  661  05: 

CYLCH   CYMANFA  PENNSYLVANIA. 

Upper  Lehigh,  Wm.  Powell,  $5  00 ;  cyf.  15  00; 
Drifton,  13  45 ;  Audenried,  7  18 ;  Jeansville,  15  47 ; 


156  LLWYBEAU    BYWYD. 

Hazleton,  James  E.  Roderick,  5  00 ;  James  James, 

5  00 ;  cyf.  17  50 ;  Beaver  Meadow,  4  50  ;,  Lansford, 

6  50 ;  Coal  Dale,  4  85 ;  Bull  Bun,  4  50 ;  Pottsville, 
James  Jones,  5  00 ;  cyf.  11  25 ;  Miner sville,  John 
B.  Davies,  5  00 ;  John  H.  Davies,  5  00 ;  cyf.  16  34 ; 
St.  Clair,  4  25 ;  Shenandoah,  37  30 ;  Mahanoy  City, 
26  77;  Ashland,  9  80;  Mount  Carmel,  7  25;  Sham- 
okin,  Alyr  larlton,  10  00 ;  David  Llewelyn,  20  00; 
George  Marshall,  5  00  ;  Steven  Billinghendy,  5  00 ; 
Miss  Kattie  Marts,  10  00  ;  cyf.  64  75 ;  Slatington, 
Hugh  L.  Davies,  5  00 ;  cyf.  56  55 ;  Catasauqua, 
David  Thomas,  10  00;  Wm,  G.  Lewis,  5  00;  Da- 
vies &  Thomas,  5  00 ;  Mrs.  J.  N.  Tieller,  5  00 ;  cyi 
86  25 ;  Hokendauqua,  John  Thomas,  5  00 ;  "W.  B. 
Thomas,  5  00 ;  cyf.  16  25  ;  Philadelphia,  Thomas 
Griffiths,  5  00;  John  O.  Hughes,  30  00;  BobertE. 
Patterson,  5  00;  George  Hughes,  5  00;  James 
Eynon,  5  00  ;  George  D.  McGreary,  5  00 ;  W.  G. 
Fisher,  5  00;  cyf.  82  25;  Baltimore,  Parch.  J. 
Wynne  Jones,  5  00 ;  T.  Morris,  5  00 ;  Capt.  D.  Evans 
(Pwllheli,  G.  C),  5  00;  cyf.  61  00;  West  Bangor, 
Howell  Williams,  5  00;  John  Humphrey,  5  00; 
cyf.  76  75 ;  Danville,  25  85 ;  Plymouth,  Notting- 
ham Shaft,  35  50 ;  Washington  Mine,  8  50 ;  Boston 
Mine,  9  50 ;  cyf.  53  50  ;  Kingston,  Daniel  Edwards, 
5  00;  J.  G.  Hoyt,  5  00;  William  Loveland,  5  00; 
Abram  Nestill,  5  00 ;  Shaft  No.  1,  21  45 ;  No.  2, 
13  00 ;  cyf.  59  45 ;  Carbondale,  Watkins  &  Williams, 
40  25 ;  Hyde  Park,  B.  G.  Brooks,  10  00 ;  Parch. 
W.  E.  Morgan,  5  00 ;  Bichard  Thomas,  5  00 ;  D 


YN  CASGLU  AT  GAPEL  HYDE  PARK.      157 

~W.  Powell,  5  00  ;  T.  E.  Hughes,  5  00  ;  D.  J.  Evans, ' 
5  00 ;  cyf .  41  50.*  Cyfanswm  yr  oil,  866  24.  [Cof- 
ier  nad  yw  y  swm  yna  yn  cynwys  yr  hyn  yr  ydym 
ni  fel  eglwys  wedi  ei  wneyd  yn  y  cyfamser,  nac 
ychwaith  yr  liyn  oeddys  wedi  gasglu  cyn  i  mi 
ddeclireu.] 

Cylcli  Cymanfa  New  York    $744  02 

"Wisconsin    935  98 

"         Minnesota  ac  Iowa  .  315  71 

Pennsylvania 866  24 

Ohio   1,756  36 

Cyfanswm 84,618  31 

Mae  yn  aros  o  ddyled  ar  y  capel  $4,000  00.  Ac 
yn  awr,  gyda  llafur  a  bendith  cartrefol,  credwn  ein 
bod  allan  o  berygl,  ac  y  gallwn  daln  y  gweddill 
bob  yn  j^chydig. 

W.  D.  DAYIES. 

Hyde  Pari,  Elrill  2,  1883. 


DA,  WAS  DA  A  FFYDDLON. 

Hyde  Park,  Pa.,  Ebrill  10.— Wele  Adroddiad 
yr  Olrheinwyr  (Mawrth  29ain,  1883),  i  Gyfrifon 
casglyddol  Mr.  Wm.  D.  Davies,  at  ddyled  capel  y 
Trefnyddion  Calfinaidd  yn  Hyde  Park,  Pa.  : 

"  Ar  ol  edrych  dros  yr  holl  gyfrifon,  a  chydmaru 
yr  oil  a'u  gilydd,  yr  ydym  yn  en  cael  fel  y  canlyii  : 


158  LLWYBRAU   BYWYD. 

Cyfanswm  y  Derbyniadan $4,647  98 

Cyfanswm  y  Treulion 1,154  62 

Yn  gadael  elw  clir  o $3,493  36 

Yr  ydym  am  hysbysn  fod  $31  00  o'r  swm  nchod 
wedi  en  talu  i  drysorydd  yr  eglwys  ar  ol  tros- 
glwyddo  ei  report  gan  y  casglydd,  Mr.  Davies. 
Hefyd,  fod  gan  y  Trysorydd  i'w  daln  yn  ol  i  Mr, 
Davies  y  swm  o  $1  09  o  gamgyfrifiad." 

Nos  Ian,  Ebrill  y  5ed,  derbyniwyd  a  chadarn- 
hawyd  yr  nchod  yn  nnfrydol  gan  yr  eglwys.  Hefyd 
pasiwyd  y  penderfyniad  canlynol :  Ein  bod  fel  eg- 
lwys yn  dymnno  cyflwyno  ein  diolchgarwch  diffn- 
ant  i'n  holl  garedigion,  ac  ewyllyswyr  da  yr  achos, 
am  en  caredigrwydd  i  ni  drwy  en  cyfraniadan,  ae 
am  en  tynerwch  a'n  croesaw  i'n  hanwyl  frawd,  W. 
D.  Davies,  tra  yn  en  plith.  Ein  dymnniad  a'n 
gweddi  drosoch  yw,  ar  fod  i'r  Duw  hwnw  sydd  yn 
gyfoethog  o  drngaredd,  eich  cyflawni  a  phob  gras  a 
dawn  ysbrydol,  yn  ol  ei  gyfoeth  ef  mewn  gogoniant. 
Dros  ac  ar  gais  yr  eglwys, 


Moses  Andrews.     )    ni  -,   . 
Eees  C.  Powell,    \    Olrhemwyr. 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  159 


CYFNOD  VII. 


CHWE'  BLYNEDD  YN  OBUCHWYLIWR. 


PIGION    OM    TAMEIDIAU    YN   Y    "  DRYCH  :        SEF   HANES 
FY   NHEITHIAU   YN   Y   DWYRAIN   a'r   GORLLEWIN. 

Yn  nechreu  mis  Mai,  1883,  ymgymerais  a'r 
swydd  o  oruchwyliwr  teithiol  dros  y  Drych  ;  ac  yn 
nghorff  y  chwe'  blynedd  diweddaf  (1883—1889)  yr 
wyf  wedi  ymweled  a  bron  yr  oil  o  sefydliadau 
Cymreig  y  Dwyrain  a'r  Gorllewin,  mor  bell  a  Col- 
orado. Dechrenais  ar  fy  nyledswyddan  yn  sir- 
oedd  Lackawanna  a  Luzerne,  Pa. ;  yna  o  Mehefin? 
1883,  hyd  Ebrill,  1884,  ymwelais  yn  lied  fanwl  a 
fy  nghydgenedl  yn  Ohio,  AVisconsin,  Minnesota, 
Iowa,  Kansas,  Missouri,  Illinois  a  New  York.  Am 
ddwy  flynedd  a  haner,  rhwng  Ebrill,  1884  ac  Awst, 
1886,  cyfyngais  fy  hun  i  Dalaethy  "Maen-Clo,"  lie 
y  mae  cylchrediad  y  Drych  yn  fawr  iawn,  ac  yn 
parhau  i  gynyddu,  fel  prif  newyddiadur  y  genedl 
Gymreig.  Treuliais  ranau  o  Fedi,  1886,  yn  Ohio ; 
yna  cyfeiriais  fy  llwybrau  i  Wisconsin,  gan  dreulio 
tri  neu  bedwar  mis  yn  sefydliadau  Cymreig  blod- 


160  LLWYBRAU    BYWYD. 

euog  siroedcl  Racine,  Columbia,  Iowa,  Dodge, 
Winnebago,  Waukesha,  La  Crosse,  &c.  ;  yn  gystal 
ag  yn  Iowa  a  Minnesota.  Yn  ddylynol,  ymwelais 
a  Missouri,  Kansas,  Nebraska  a  Colorado,  gaii 
ddychwelyd  i'r  Dwyrain  trwy  Ohio,  ar  ol  taith  a 
barhaodd  am  tua  deunaw  mis.  Tynai  llawer  o 
bethau  fy  sylw  ar  hyd  fy  llwybrau  troellog,  a  fuas- 
ent  yn  ddyddorol  iawn  pe  medraswn  wneyd  syl- 
wadau  priodol  arnynt ;  oncl  anmhriodol  i  mi  oedd 
mynegu  y  filfed  ran  o'r  pethau  a  welwn  ac  a  glyw- 
wn.  Pa  fodd  bynag,  hyderwyf  nad  hollol  anny- 
ddorol  na  diaddysg  ar  y  pryd  oeddynt  y  "  Tameid- 
iau'f  mynych  a  ymddangosasant  yn  ein  newyddyr 
cenedlaethol  yn  lied  gyson,  o'r  rhai  yr  ail-gyhoedd- 
ir  y  "  Pigion  "  canlynol : 


LLITH  I. 

Y   TERFYSG   YN    CINCINNATI,   0.,    YN    1884 — DYCHWELYD 
ADREF   TRWY    UTICA    o'e    GORLLEWIN. 

Hyde  Park,  Pa.,  Ebrill  9, 1884.— Y  tro  diweddaf 
yr  anerchais  ddarllenwyr  y  Drych  oedd  oddiar  y 
Welsh  Hills,  rhwng  Newark  a  Granville,  Ohio,  o'r 
lie  yraethym  yr  ail  waith  i  Cincinnati ;  ac  yr  oedd- 
wn  yn  y  "  Queen  City"  yn  adeg  y  terfysg  rnileinig 
yno,  ar  derfyniad  prawf  y  llofrudd  William  Bener. 
Am  achos  gwreiddiol  y  cythrwfl,  gellir  dweyd  yn 


chwe'  elyxedd  yx  ortjchwyliwr.  161 

dcligon  priodol,  "Barn  liefyd  a  droed  yn  ei  hoi,  a 
chyfiawnder  a  safodd  o  hirbell,  canys  gwirionedd 
a  gwympodd  yn  yr  heol,  ac  uniondeb  ni  allodd 
ddyfod  imewn!  Ie,  gwirionedd  sycld  yn  pallu,  a'r 
liwn  sydd  yn  cilio  oddiwrth  ddrygioni  a'i  gwna  ei 
linn  yn  ysbail;  a  gwelodd  yr  Arglwydd  hyn,  a 
drwg  oedd  yn  ei  olwg  nad  oedd  barn!"  (Esa.  lix. 
14,  15.)  Byddai  yn  dda  i  farnwyr  y  ddaear  gofio 
bob  amser,  fod  yr  bwn  sydd  yn  nwch  na'r  nwcliaf 
yn  gwylied,  a  bod  nn  yn  nwcli  na  hwynt,  ac  nad 
yw  eu  hamddiffynfeydd  na'u  tyran  cadarnol  ond 
fel  gwegi  o  flaen  ei  lid  Ef ;  ac  mai  ffiaidd  yn  ei  ol- 
wg yw  gwatwariaeth  o  wneiitlmr  barn  a  cbyfiawn- 
der ;  ac  y  byddant  hwytlian  yn  cael  eu  dal  yn  eu 
cyfrwysdra  yn  nydd  dial.  Dydd  Gwener,  Mawrtb 
28ain,  y  buaswn  trwy  y  Uysdy  cryf,  hardd  a  mawr- 
eddog,  lie  yr  oedd  barn  yn  cael  ei  gwatwar  gan 
farnwyr  Cincinnati ;  ac  wrtli  edrycli  ar  fawredd  a 
cliadernid  yr  adeilad,  tybiwn  y  medrai  AYrtlisefyll 
boll  elfenau  dinystr  am  genedlaethau  a  chanrif- 
oedd,  gan  fod  y  muriau  a'r  lloriau  o  feini  maY\rrion, 
a'r  grisiau,  y  to,  etc.,  o  baiarn  a  gwydr.  Ond  ha  ! 
gan  fod  y  lie  barn  a  chyfiawnder  liwn  wedi  myned 
yn  ogof  lladron  ac  ysbeiiwyr,  y  rliai  a  watwarent  y 
gyfraith  ac  iawnderau  y  diniwed,  er  gwobr,  wrtli 
gerdded  trwy  y  llys-ystafelloedd,  tybiwn  weled  yn 
ysgrifenedig  ar  y  parwydydd  y  tu  ol  i'r  barnwyr 
a'r  rheitliwyr,  "  Gwatwarwyr  yn  eistedd  ar  orsedd- 
feinciau  barn  a  lialogasant  fy  enw,  purer  fi  trwy 
dan."     A'r   nos  dranoeth,  er    fod  y  ltysdy  yn  cael 


162  LLWYBEAU    BYWYD. 

ei  amddiffyn  gan  yr  heddgeidwaid  a'r  milwyr  arf- 
og ;  ac  er  nad  oedd  defnyddiau  tan  yn  yr  adeilad 
mawreddog,  oddigerth  byrddau,  meinciau  a  llyfr- 
au,  gwelid  y  lie  yn  wenfflam ;  a  boreu  Sabboth.  yr 
oedd  mwg  puredigaetli  yn  esgyn  i'r  nefoedd,  go- 
goniant  ac  ymffrost  y  Uys  cyfreithiol  yn  llwcli,  ac 
ugeiniau  o  fywydau  gwerthfawr  wedi  cael  eu  hab- 
erthii  ar  allor  ynfydrwydd,  am  nad  oedd  a  wnelai 
farn,  ac  am  nad  oedd  a  weinyddai  gyfiawnder! 
Ymddengys  i  mi  nad  oedd  yr  hyn  a  gymerodd  le 
yn  Cincinnati  ond  adlewyrchiad  o  gymeriad  Uygr- 
edig  y  wlad  yn  gyffredinol ;  ac  os  nad  wyf  fi  yn 
cam-farnu,  ond  i  betliau  barhau  i  fyned  rhagddynt 
yn  en  cyfeiriadan  presenol  am  dipyn  eto,  rhedir  y 
y  wlad  i  ddinystr  gan  swyddogion  llygredig,  tra  y 
byddo  y  dinasyddion  goreu  yn  cysgu  a  breudd- 
wydio.  Er  goclielyd  y  dinystr  bygythiedig,  y  mae 
amryw  ddiwygiadau  yn  angenrheidiol :  (1.)  Dylai 
pob  dinesydd  barcliu  deddfau  doechineb,  yn  anian- 
yddol,  moesol  a  cliymdeithasol.  (2.)  Rhaid  i'r 
bobl  ochelyd  twyll  a  gweniaeth  swydd-geiswyr 
llygredig  ;  yna  gellir  yn  rhesymol  ddysgwyl  gweled 
y  wlad  yn  Uwyddianus  ac  yn  gartrefle  cyfiawnder  a 
dedwyddwch. 

Yn  Utica,  JV.  JT. — O  Cincinnati,  aethym  ar  fyr 
ymweliad  ag  Utica,  N.  Y.,  a  gwelais  fod  rliai  dy- 
gwyddiadan  pwysig  wedi  cymeryd  lie  yno  yn 
mlilith  y  Cymry  er  pan  y  bnaswn  yno  o'r  blaen  yn 
casgln  at  gapel  Hyde  Park.  Yr  adeg  hono  yroedd 
"  y  Myfyr"  yn  cael  ei  ordeinio  yn  weinidog  a  bug- 


chwe'   blynedd  YN  ORUCHWYLIWR.  163' 

ail  yr  Annibynwyr  Cymreig ;  ond  y  mae  ef  wedi  ei 
gymerycl  yniaith,  a'r  hen  weinidog  Dr.  Gwesyn 
Jones  wedi  ei  adferyd  eto  i'w  le.  T  mae  y  Trefn- 
yddion  Calfinaidd,  er  y  pryd  hwnw,  wedi  gwerthu 
eu  haddoldy  ar  Seneca  Street,  ac  yn  addoli  mewn 
capel  newydd  hardd  ar  fynydd  Moriah,  yr  ysmot- 
yn  uchaf,  meddir,  yn  y  ddinas  brydferth.  Yr  wyf, 
ar  ol  gweled  agos  yr  oil  o  gapeli  y  Cymry  yn  Am- 
erica, yn  meddwl  mai  y  capel  liwn  yw  yr  harddaf 
o  konynt  oil.  Da  oedd  genyf  ddeall  fod  Dr.  Rob- 
erts yn  parhau  yn  gryf  a  llwyddianus  fel  g weinid- 
og yr  eglwys.  Bum,  wrth  gwrs,  yn  swyddfa  y 
Drych,  dros  yr.  liwn  y  bum  yn  teithio  am  yspaid 
deng  mis  ;  ac  ymddangosai  pob  peth  yno  yn  drefn- 
us  a  bywiog — T.  J.  Griffiths  yn  siriol  a  gweithgar 
yn  arolygu  y  cwbl ;  J.  W.  Jones  a  J.  C.  Roberts  yn 
trefnu  a  dethol  pethau  cyfaddas  i'w  harddangos  yn 
y  Drych,  er  budd  y  genedl  Gymreig  trwy  y  Tal- 
aethau ;  a  Richard  E.  Roberts  yn  gofalu  am  un  o 
adranau  mwyaf  pwysig  y  swyddfa,  sef  y  cyfrifon.. 
Ac  wrth  gwrs  yr  oedd  yno  amryw  o  Gymry  eraill  o 
dalentau  llenyddol  yn  hyrwyddo  gwaith  y  swydd- 
fa. Bum  yn  mwynhau  Uetygarwch  y  brodyr  John 
C.  a  Richard  E.  Roberts,  a  thrwy  hyny  cefais  y 
fraint  o  weled  y  drysorfa  fawr  ac  amrywiol  o  lyfr- 
au  sydd  ganddynt  i'w  gwerthu  i  bwy  by  nag  a  ew- 
yllysio  eu  prynu.  Ymwelais  hefyd  a  theulu  car- 
edig  y  cerddor,  y  bardd  a'r  lienor  Apmadoc ;  ac  yr 
oedd  efe,  fel  arfer,  yn  llawn  o  ffraethineb  a  siriol- 
deb.     Bum  yn  ymgomio  ag  amryw  eraill  o  enwog- 


164  LLWYBRAU    BYWYD. 

ion  y  ddinas,  megys  y  Parch.  Owen  Griffiths  (Giral- 
dies),  T.  Solomon  Griffiths,  &c. ;  oncl  yr  oeddwn 
mewn  tipyn  o  frys  i  fynecl  aclref  i  Hyde  Park,  am 
foci  genyf^lawer  a  garwn  yma,  ac  heb  eu  gweled  er 
ys  deng  mis. 

Cyraedd  Hyde  Park. — Erbyn  cyraedd  adref  da 
oedd  genyf  gael  fy  nghydgenedl  mor  gysurus,  ac 
eglwys  y  T.  C,  dan  ofal  y  Parch.  R.  F.  Jones,  mor 
lewyrchus  ag  y  gwelais  hi  erioed,  heb  ond  $2,100 
o'r  hen  cldyled  fawr  anghyfiawn  hono  yn  aros.  Y 
mae  llawer  o  honoch  yn  teimlo  dydclordeb  yn  han- 
es  yr  eglwys  yma,  a  bydcl  yn  dda  gan  lawer  ar  hyd 
y  Talaethau  cldeall  hyn.  Un  o'r  pethau  cyntaf  a 
dynodcl  fy  sylw  ar  ol  dychwelyd  oedd  helaeth- 
iad  capel  y  Bedycldwyr.  Dywedir  fod  gweinidog- 
aeth  Dr.  Williams  mor  boblogaidd  fel  mae  y  capel 
yn  rhy  fach  eto.  Wrth  gwrs,  yr  oeddwn  yn  ddigon 
o  athronydd  i  fyned  i'r  Gymdeithas  Athronol 
nos  Sadwrn,  i  welecl  a  chlywed  yr  athronwyr.  Un 
o'r  pethau  cyntaf  ar  y  program  ydoedd  anerchiad 
gan  Dr.  H.  I.  Jones,  ar  gyfansoddiad  y  corff  dyn- 
ol ;  ac'un  o'r  pethau  digrif  fu  yn  nglyn  a'r  achos 
oedd  yr  anghydwelediad  oedd  rhwng  Mrs.  Rob- 
erts a  Dr.  Jones  mewn  perthynas  i  ryw  skeleton 
oedd  gan  y  Doctor  ger  bron.  Yn  ganlynol  siarad- 
wyd  ar  ansawdd  a  symudiadau  gloawl  y  rhanbarth, 
gan  yr  athronwyr  Daniel  J.  Evans  (Daniel  Ddu), 
a  Thomas  D.  Davies ;  ac  wrth  gwrs  yr  oedd  y 
Llywydd,  William  G.  Price,  yn  ddigon  o  athron- 
ydd i  osod   y  pregethwr  goreu  i  bregethu  yn  olaf, 


chwe'  blyxedd  YN  OBUCHWYLIWR.  165 

sef  W.  D.  D.,  Y  C.,  H.  L.,  A  T.  D.,  &c.  Yr  oedcl- 
wn  yn  bwriadu  ymweled  a  miloedd  yn  rhagor  o 
Gymry  ar  fy  ffordcl  adref ,  oni  bae  am  arafwch  mas- 
nachol.     Xid  eiddo  gwr  ei  ffordd  wedi'r  cwbl. 


LLITH  II. 

YMWELIAD    A   DRIFT0N,     JEDDO,    BEAYER   MEADOW,    AU- 
DENBIED,    SLATINGTOX,    PA.,    &C. 

Slatixgton,  Pa.,  Mai  17,  1884. — Ar  ol  aros  rai 
wyfcbnosaii  yn  Hyde  Park  a'r  cylchoedd,  wedi  fy 
nychweliad  o'r  Gorllewin,  cynyrfwyd  fi  i  ail-ym- 
weled  a  rhanbarthau  glofaol  Pennsylvania.  Gad- 
ewais  Scranton  foreu  yr  8fed  cyfisol  gyda'r  0.  K.  K. 

0  New  Jersey,  dros  y  mynydd  diffaetli,  a  cliyn  can- 

01  dydd  yr  oeddwn  yn  Upper  Lehigh.  Arwein- 
iwyd  fi  i  weled  y  Cymry  yno  gan  y  cyfaill  John  J. 
Turner.  Aethyni  yn  nesaf  dros  y  mynydd  i  Drif- 
ton,  He  y  derbynnvyd  fi  yn  11a wen  a  chroesawiis 
gan  Watkin  Evans  (goruchwyliwr  lleol  y  Drych) 
a'i  briod.  Gwnaeth  y  cyfaill  David  E.  Lloyd  hef- 
yd  ei  ran  yn  siriol  fel  arweinydd,  ac  yr  oedd  y 
Cymry  oil  yn  yniddwyn  yn  roesawol.  Y  lleoedd 
nesaf  oeddynt  Jeddo  ac  Eckley,  lleoedd  dinod 
rhwng  y  ceryg  a'r  llwyni.  Amlygai  y  Cymry  yno 
hefyd  eu  nodweddion  cynenid.  Oddiyno  aethym 
i  Hazelton,  lie  mae  amryw  Gymry  mewn  sefyllfa- 
oedd  pwysig,  sef  James,  y  Postfeistr;  James  E. 
Roderick,    Inspector  of  Mines ;    Williams,    llyfr- 


166  LLWYBRAU    BYWYD. 

werthydd ;  a  Mr.  Thomas,  perchenog  y  livery  sta- 
ble, &c.  Arweiniwyd  fi  at  y  Cymry  yno  gan  y  cyf- 
eillion  Nicholas  ac  Evan  Thomas.  Yn  Beaver 
Meadow  cyfarfum  a  hen  gyfaill  yn  mherson  Mr. 
Thomas  W.  Howells,  goruchwyliwr  y  gweithiau 
glo  newyddion  perthynol  i  gwmni  Drifton.  Yr 
oedd  Howells  a  minau  16eg  o  flynyddau  yn  ol  yn 
cydweithio  fel  green-horns  yn  Salineville,  O.  ;  ond 
j  mae  ef  yn  myned  rhagddo  er  ys  blynyddau  fel 
goruchwyliwr  llwyddianns  ;  ac  yr  wyf  finau  yn 
myned  rhagwyf  hefyd  bob  dydd,  a  chredwyf  fod 
holl  ddarllenwyr  y  Drych  yn  barod  i  gredn  fy  mod 
yn  myned  yn  y  blaen  yn  gyflym  i  rywle  yn  bar- 
haus.  Wedi  gorphwys  dros  y  Sabboth  yn  nghyni- 
deithas  Cymry  a  Saeson  Beaver  Meadow,  aethym 
i  Jeansville  a  Tresckow,  lie  y  cefais  y  Cymry  yn 
roesawns  a  siriol.  Fy  arosfan  nesaf  oedd  Auden- 
ried,  lie  yr  arweiniwyd  fi  yn  ewyllysgar  at  f y  nghyd- 
genedl  gan  y  Parch.  Anthony  H.  Howells,  gwein- 
idog  ieuanc,  bywiog  a  llafurus  eglwysi  yr  Anni- 
bynwyr  yno  ac  yn  Jeansville.  Hefyd  cymerodd  y 
Parch.  Mr.  Evans,  gweinidog  y  Bedyddwyr  yn  y 
He,  ran  yn  fy  hyrwyddo  gyda'm  gwaith,  yn  nghyda 
Wm.  A.  Davies,  yr  hwn  a  deimla  fawr  sel  dros  y 
Drych  fel  newyddiadur  cenedlaethol.  Bwriada 
Mr.  Davies  fyned  yn  fuan  ar  ymweliad  a  Chymrn 
— yr  anerchiad  barddonol  a  ganlyn  oddiwrth  ei 
fam,  sef  Mrs.  David  Davies,  Ynysowen,  Merthyr, 
wedi  ei  symbylu  i  hyny : 


CHAYE1    BLYNEDD   YN   ORUCHWYLIWR.  167 

Py  meddw],  cwyd  dros  frig  y  don, 

Y  gorwyllt  eigion  blin, 

At  un  a  sugnodd  faeth  o  'mron, 

A  niwynaidd  serch  fy  inin ; 
Ac,  O  !  na  chaem  ni  weled  gwedd 

Anwylaf  William  bach, 
Ni  rydd  y  byd  i  ni  un  hedd, 

Heb  wel?d  ei  wyneb  iach. 

'Bwy'n  cofio  'r  dydd,  fy  inhlentyn  lion, 

Chwareuaist  gylch  ein  tra'd, 
Ond  heddyw  draw  'rwyt  dros  y  don, 

Yn  mhell,  yn  mhell  o'th  wlad, 
A'r  bwthyn  tlws,  fy  machgen  cu, 

Lie  rhoddaist  gyntaf  gam, 
Mae'n  hiraeth  dwys  fel  tonau'r  Hi 

Ay  for  dy  dad  a'th  fam. 

Wrtli  weled  gwedd  dy  anwyl  dad, 

Sy'n  awr  yn  myn'd  yn  ben, 
'Ewy'n  methu  teimlo  un  mwynhad, 

Na  braidd  yn  rhoddi  gwen ; 
O !  na  chaem  chwai  adenydd  hir 

Yr  eryr  ar  ein  taith, 
Er  gweled  gwedd  dy  wyneb  pur 

Tu  draw  i'r  moroedd  rnaith. 

Os  na  chawn  gwrddyd  er  ein  hedd, 

Mewn  gwledd,  fel  teulu  'nglyn, 
Pe  gei  eneinio  uwch  ein  bedd, 

Y  blodau  ceinwedd  cun ; 
Gobeithio  'rwyf  cawn  gwrdd  yn  nghyd, 

Mewn  arall  fyd  yn  nhref, 
Ac  yno  fyth  fel  teulu  glwys, 
Wir  orphwys  yn  y  nef. 

Sugarloaf,  neu  Tomicken,  ydoedd  fy  nghyrchfan 
nesaf .  Y  mae  yn  y  lie  hwn  ddeg  neu  ddeuddeg  o 
deuluoedd  Oymreig,  ac  eglwys  Annibynol  newydd 
ei  sefydlu,  dan  ofal  y  Parch.  Thos.  E.  Watkins,  yr 


168  LLWYBBAU    BYWYD. 

hwn  fu  yn  arweinydd  siriol  i  mi  yn  y  lie.     Y  mae 
yn    yr  eglwys  hono    wr  ieuanc  addawol  iawn  fel 
pregethwr ;  newydd  ddyfod  drosodd  y  mae  o  Aber- 
aman,   ger  Aberclar.     Gallwn  dybied  fod  digon  a 
fanan  a  mwy  o'i  angen  na  Tomicken,  yn  gymaint 
a  bod  yno  weinidog  sefydlog.     Gall  bregethu  yn 
rliwydd  yn  y  ddwy  iaith.     Un  gwaith  glo  sydd  yn 
y  lie,  a  plierthyna  i  gwmni  Drif ton ;  mae  dan  ofal 
y  Cymro  hynaws,  Rees  W.  Dayies ;  ond  nid  yw  y 
gwaith  yn  addawol  iawn  hyd  yraa,  am  fod  y  glo  yn 
pallu,   ac  yn  lied  wlyb.     Cefais  groesaw  yn  y  lie 
gan  y  lienor,  Dd.  J.  Davies  a'i  briod,  yr  hwn  sydd 
yn  teimlo  dyddordeb  yn  llwyddiant  y  Drych  yn  y 
lie.     Yn  Gowen,  cyfarwyddwyd  fi  ar  fy  union  i  lety 
y  fforddolion,  sef  ty  Mr.  John  Parry.     Y  mae  Mrs. 
Parry  yn  gwneyd  ei  linn  yn  ddedwydd  wrth  roes- 
awu  dyeitliriaid.    Onid  wrth  wneyd  felly  y  lletyodd 
rhai  angylion  yn  ddiarwybod  ?     Y  mae  yn  Gowen 
amryw  o  deulnoedd  Cymreig,  a  dygir  y  gwaith  yn 
mlaen  yn  lied  gyson.     Arolygir  y  gweithiau  gan 
Evan  Watkins,   yr  hwn  hefyd  a  berchenoga  waith 
llechi  yn  Slatington,  er  rhoddi  cyfleustra  i'r  chwar- 
elwyr  ddadblygn  eu  hegwyddorion. 


LLITH  III. 

YN   MHLITH    CHWABELWYB   LEHIGH  A  NOBTHAMPTON 

EISTEDDFOD    A    CHYMANEA — GWELLIANTAU. 

Hyde  Pabk,  Meh.  19,  1884.— Yn  Slatington  y 
gadawsom  ein  gilydd  ddiweddaf.  Tref  yw  hono  ar 
Ian  orllewinol  yr  afon  Lehigh,  tua  lianer  y  ffordd 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  169 

rliwng  Mauch  Chunk  a  Bethlehem,  mewn  gwlad 
hardd  a  chynyrchiol.  Y  niae  y  rhan  fwyaf  o'r  pres- 
wylwyr  yn  Ellmyniaid,  ond  Cymry  o  rliwng  bryn- 
iau  Caernarfon,  G.  C,  sydd  yn  medru  codi  a  llunio 
y  llechi,  er  elw  masnachol  a  chysur  cymdeitliasol. 
Mae  gan  ein  cydgenedl  dri  o  addoldai  yn  y  dref — 
im  newydd  hardd  gan  y  T.  C,  ac  ynddo  adnoddau 
eglwys  lewyrchus,  a  dylai  fod  ganddynt  weinidog 
sefydlog,  mewn  nndeb  ag  eglwys  o  eiddo  yr  enwad 
yn  Danielsville.  Hefyd,  mae  gan  yr  Annibynwyr 
gapel  newydd  a  hardd,  ac  achos  lied  flodenog,  er 
nad  mor  lluosog  a'r  flaenaf  gallwn  feddwl.  Maent 
hwythau  heb  fngail ;  a  chlywais  eich  gohebydd,  y 
Parch.  E.  E.  Lewis,  yn  traddodi  pregeth  dda  i'r 
gynulleidfa  oddiar  y  geiriau  hyny,  "  Hyd  ag  y  mae 
ynoch,  byddwch  heddychol  a  phob  dyn,"  &c.  Ym- 
resymai  fod  egwyddorion  weithiau  yn  llnddias 
cadw  heddwch ;  ond  ceryddai  y  dosbarth  hyny  ag 
sydd  yn  yr  eglwysi,  mewn  enw  bod  yn  blaen  a 
gonest,  fel  blaen  mynawyd  bob  aniser  yn  tyllu 
cnawd  rhywrai,  &c.  Perthyna  yr  addoldy  a'r  eg- 
lwys arall  i'r  Bedyddwyr,  ac  y  maent  hwy  Avedi 
bod  yn  gobeithio  gallu  cymeryd  Dr.  "Williams  oddi 
arnom  ni,  yr  Hyde  Parkiaid  yma,  am  ei  fod  ef  a'i 
gyfeillion  wedi  prynu  rhan  addawol  yn  y  chwarel- 
an  yno.  Ond  tebyg  yw  nad  yw  Dr.  Williams  i 
ffitio  yn  Slatington  yn  bresenol.  Amgylchynir  y 
dref  am  filltiroedd  gan  chwarelau,  o  Slate  Dale  yn 
y  gorllewin  hyd  Danielsville  yn  y  dwyrain.  Ym- 
welais  a'r  rhan  fwyaf  o  honynt,  a  gallwn  feddwl 
12 


170  LLWYBRAU    BYWYD. 

fod  adnoddau  cyfoeth  am  ugeiniau  o  flynyddoedd 
yn  y  cylchoedd  yna  ;  ond  rhaid  cael  cyfalaf  lawer 
er  gwneyd  iddynt  dalu.  Ond  cofier  nad  yw  yn  bos- 
ibl  i'r  holl  chwarelau  hyn  dalu  yn  dda,  mwy  na  lioll 
fwngloddiau  y  byd. 

Yn  awr,  ni  a  ganlynwn  gor  canu  Slatington,  dan 
arweiniad  T.  Lloyd  (Grych  JElen),  i  Eisteddfod 
Gerddorol  Wilkesbarre,  ac  erbyn  ystyried  anfan- 
teision  y  cor  hwn,  gallwn  feddwl  ei  fod  wedi  gwneyd 
yn  dda  iawn.  Bum  yno  yn  gwrandaw  ar  saitli  neu 
wyth  o  gorau  yn  olynol  yn  canu  yr  un  dernyn,  ac 
er  fy  mod  yn  gwrandaw  iel  judge,  nis  gallwn  yn  fy 
myw  wybod  pwy  oedd  yn  canu  oreu.  Tri  pheth 
sydd  yn  ddyrys  i  mi  mewn  pertliynas  i'r  canu  cys- 
tadleuol  yma :  (1.)  Pa  fodd  y  mae  y  beirniaid  yn 
medru  penderfynu  pwy  sydd  yn  canu  oreu,  pan  y 
mae  yr  holl  gantorion  yn  canu  mor  dda?  (2.)  Pa- 
ham  y  mae  yn  agos  yr  holl  gystadleuwyr  yn  cael 
cam  gan  y  beirniaid  ?  (3.)  Pa  fodd  y  mae  y  ean- 
torion  yn  parhau  i  gystadlu,  dro  ar  ol  tro,  gan  ei 
fod  yn  costio  cymaint  iddynt,  ac  yn  y  diwedd,  ar 
ol  misoedd  o  lafur  a  lludded  Sabboth  ac  wythnos, 
rhyw  saith  o  bob  wyth  o  honynt  yn  cael  dim  ond 
gwialenodau  y  curwyr  yn  lie  gwobr?  Son  am 
amynedd  :  syned  y  byd  at  amynedd  cantorion  Eis- 
teddfodol ! ! !  Y  mae  yn  ymddangos  i  mi  fod  y 
cantorion  yna  yn  rhoddi  "  too  much  for  the  whistle  " 
Eisteddfodol ;  ond  nid  oes  eisieu  i  mi  ddweyd  nad 
wyf  yn  ganwr  wrth  feirniadu  fel  yna,  am  hyny 
digon  bellach  am  yr  Eisteddfod.     Cymanfa  y  T.  C. 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwb.  171 

yn  Bellevue,  Mai  24,  25,  oedd  gyraanfa  lied  dda ; 
ac  heblaw  gweinidogion  y  Dalaeth,  yr  oedd  yn 
bresenol  ddau  o  bregethwyr  dyeithr,  sef  Hugh 
Hughes  o  Princeton  Seminary,  a'r  Parch.  H.  P. 
Howell,  Milwaukee,  yr  hwn  a  bregethodd  yn  dda 
fel  arfer,  ac  yn  neillduol  felly  oddiwrth  Psalm  149 
2 ;  "  Gorfoledded  meibion  Seion  yn  eu  Brenin,"  &c. 
Ond  fe  allai  mai  y  bregeth  fwyaf  difrifol  ac  effeith- 
iol  oedd  yr  un  a  draddodwyd  yn  y  cyfarfod  dau 
y  Sabboth,  gan  Hugh  Davies,  Wilkesbarre,  oddi- 
wrth Esa.  52.  1 ;  "  Deffro,  deffro,  gwisg  dy  nerth 
Seion ;  gwisg  wisgoedd  dy  ogoniant,  sanctaidd 
ddinas  Jerusalem,"  &c.  Dangosai  yn  eglur  mai 
cynyrch  cysgadrwydd  ysbrydol  ydyw  yr  Eistedd- 
f odau,  y  ffeiriau,  yr  excursions,  j?ic?iics,  a'r  lotteries, 
&c,  a  gefnogir  er  mwyn  tynu  arian  oddiwrth  y 
bobl  i  gynal  crefydd.  Ac  os  nad  yw  crefydd  yn 
werth  ei  chynal  yn  anrhydedus  ar  ei  theilyngdod 
ei  hun,  nad  yw  yn  werth  ei  harddel  o  gwbl ;  mai 
yr  efengyl  yn  ei  symlrwydd  digymysg  yw  gogon- 
iant  yr  ejglwys,  a'r  moddion  priodol  i  wella  y  byd. 

Bum  yn  ymweled  a  Chymry  siriol  Nanticoke, 
Warrior  Run,  Alden,  Wanamie,  a  Morgantown. 
Yn  y  He  olaf  y  mae  amryw  o  Gymry  Hyde  Park 
yn  sylfaenu  dinas,  ac  agor  glofeydd.  Tebyg  y 
bydd  yn  lie  pwysig  cyn  pen  pum'  mlynedd.  Er 
mwyn  rhoddi  tipyn  o  ymarferiad  i  mi,  aeth  T.  P. 
Stevens  a  D.  Jones  a  mi  i  weled  y  twnel  tanddae- 
arol  a'r  siafft  newydd,  ac  wedi  hyny  dros  y  myn- 
ydd  ac  i'r  poorhouse  ar  Ian  y  Susquehanna,    ond 


172  LLWYBEAU   BYWYD. 

trwy  drugaredd  nid  oedd  angenrhaid  ar  un  o  hon- 
om  i  aros  yn  y  lie  anhyfryd  hwnw.  Yn  awr,  wele 
fi  yn  Hyde  Park  unwaith  eto,  ac  y  mae  yma  nn 
peth  newydd,  sef  y  goleuni  trydanol.  Mae  dan 
oleuad  ar  Main  St.,  sef  un  ar  y  scwar  ger  fferylldy 
Morgans,  ac  un  arall  yn  y  lie  mwyaf  aristocrataidd 
yn  Hyde  Park,  sef  o  flaen  y  "  Banner  Block,"  yr 
hwn  a  berchenogir  gan  yr  Anrh.  T.  Phillips.  Yma 
hefyd  y  mae  neuadd  a  darllenfa  y  Gymdeithas 
Athronol.  Yn  nesaf  at  y  bloc  dan  sylw  y  mae 
Herman's  Hotel,  ac  yn  agosaf  at  hyny  annedd-dy 
a  swyddf a  Mr.  W.  Price,  undertaker  ;  yna  y  capel 
hardd  liwnw  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  honoch  yn 
rhanddalwyr  o  liono,  er  pan  y  bn  y  "  Cardotyn  "  yn 
ymweled  a  chwi.  Yna  daw  annedd-dy  a  swyddfa 
y  cyfreithiwr  a'r  lienor  galluog,  H.  M.  Edwards, 
ac  ar  y  fru  arall  i'r  heol,  anedd-dy  hardd  yr  Anrh. 
D.  M.  Jones,  a  stor  gyfferi  T.  Jones,  yr  hwn  sydd 
fferyllydd  enwog  a  llwyddianns. 


LLITH  IV. 

AE  LAN  Y  MOE  YN  OCEAN  GEOVE,   N.  J. — NEILLDUOLION 
YE   YMDEOCHLE   DYMUNOL. 

Ocean  Geove,  N.  J.,  Gorph.  14,  1884. — Er  pan 
gyferchais  ddarllenwyr  y  Drych  o'r  blaen,  bum  ar 
wibdaith  trwy  rai  o  ardaloedd  Cymreig  Swyddi 
Carbon  a  Schuylkill,  gan  ddechreu  yn  Lansford, 
Coal  Dale,  Bull's  Bun,  Pottsville,  Minersville,  St. 


i 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  173 

Clair,  Frackville,  Mahanoy  Plains,  Gilberton, 
Shenandoah,  Mahanoy  City,  &c.  Araf  iawn  oedd 
masnach  yn  y  lleoedd  uchod,  ac  o  ganlyniad  arian 
yn  brin  gan  y  Cymry,  fel  y  rhan  fwyaf  o  bobl.  Un 
o'r  prif  bethau  a  dynai  fy  sylw  yn  y  cyfryw  leoedd, 
oedd  fod  y  Cymry  yn  ymffurfio  yn  glybian  politic- 
aidd,  dan  luman  Blaine  a  Logan,  a  gallwn  feddwl 
oddiwrth  eu  brwdfrydedd,  eu  bod  yn  penderfynu 
ethol  eu  dynion  yn  yr  hydref. 

Gan  fod  y  tywydd  yn  boeth,  a'm  cyfansoddiad 
inau  yn  wan  i  ddal  y  gwres,  tueddwyd  fi  i  ddyfod 
i  gael  gorphwysdra  ar  Ian  y  nior  yma,  ac  i  ddys- 
gwyl  amser  gwell  i  weithio  dros  y  Drych.  Ac  yn 
awr,  wele  fi  megys  ag  un  troed  ar  y  mor,  ac  un  arall 
ar  y  tir ;  neu,  mewn  geiriau  eraill,  rhwng  dau  for 
mawr,  llydaji,  a  dwfn — yr  un  i'r  Dwyrain  yn 
dair  mil  o  filltiroedd  o  led,  ac  yn  cynwys  yn  ei 
ddyfroedd  ryfeddodau  wrth  y  miloedd,  yn  nghyda 
dirgelion  dirifedi  o  eiddo  y  Creawdwr  doeth  a  da ; 
ar  y  tu  Gorllewinol  y  mae  mor  mawr  a  llydan,  yn 
cjTiwys  mwy  o  ryfeddodau  na'r  un  Dwyreiniol; 
y  mae  yn  fwy  o  led,  yn  fwTy  o  ddyfnder,  ac  yn  fwy 
amrywiog  a  rhyfeddol  yn  ei  gyfansoddiad  a'i  ys- 
gogiadau  ofnadwy.  Cyfansoddir  y  cyntaf  o  ddyfr- 
oedd ;  cyfansoddir  yr  ail  gan  gydgyfarfyddiad  ac 
ymgymysgiad  dynoliaeth  o  wahanol  dylwythau  y 
ddaear.  Cynyrfir  un  yn  barhaus  gan  ddeddfau 
anianyddol,  a  chynyrfir  y  Hall  yn  barhaus  gan 
ddeddfau  anianyddol  a  moesol.  Y  mae  y  blaenaf 
yn  cludo  Uongau   a'u   marsiandiaeth  werthfawr  i 


174  LLWYBEAU    BYWYD. 

wahanol  wledydd  y  ddaear  ;  ac  y  mae  yr  olaf  yn 
cario  yn  ddyddiol  ei  filoedd  llongau  yn  llawn  o 
farsiandiaeth  werthfawrocach  i  borthladdoedd  y 
byd  moesol,  ysbrydol,  a  thragwyddol.  Y  mae  tonau 
y  blaenaf  fel  pe  yn  cystadlu  am  oruchafiaeth,  ac 
weithiau  fel  yn  bygwth  dymchwelyd  a  gorchuddio 
y  ddaear  a  dinystr  ;  yn  gyffelyb  y  mae  gronynau 
yr  olaf  fel  pe  yn  ymdrechu  am  yr  uwchafiaeth,  ac 
weithiau  yn  ymgynddeiriogi  yn  donau  grynms  ac 
ofnadwy,  fel  pe  yn  penderfynu  dymchwel  y  genedl 
i  ddinystr  buan,  ond  wedi  hyny  yn  gorfod  llon- 
yddu  wrth  lais  yr  hwn  a  ddywedodd  wrth  y  mor, 
"  Hyd  yma  yr  ei,  a  dim  yn  mhellach." 

Un  o'r  pethau  cyntaf  a  dynodd  fy  sylw  ar  y  ped- 
werydd  o  Orphenaf,  ydoedd  boneddiges  yn  gofyn 
ai  nid  Cymro  oeddwn  ;  a  thybiai  ei*bod  yn  adna- 
bod  fy  wyneb.  Atebais,  wrth  gwrs,  mai  Cymro 
oeddwn,  a  gofynais  ai  Cymraes  oedd  hi.  Atebodd 
hithan  mai  David  Jones  y  gof  o  Philadelphia  oedd 
ei  thad.  Yna  cofiais  fy  mod  wedi  ei  gweled  yn 
nhy  ei  thad  ddeng  mlynedd  yn  ol,  pan  ar  fy  nhaith 
i  Gymru ;  ac  iddynt  fel  teulu  ddangos  sirioldeb 
mawr  i  mi  y  pryd  hwnw,  fel  y  maent  yn  arfer 
gwneyd  a  Chymry  dyeithr  yn  eu  dinas,  os  cant 
gyfle.  Y  mae  bron  holl  Gymry  America  yn  gwyb- 
od  am  David  Jones  a'i  genedlgarwch.  Yn  nesaf, 
aethym  i'r  camp  ground  rhagorol  sydd  yma,  yr  hwn 
a  agorir  am  y  tro  cyntaf  yr  haf  presenol.  Caed 
cyfarfod  dyddorol,  cynwysedig  o  ganu  a  darllen  y 
Datganiad   Annibyniaeth,    ac    araeth    ardderchog 


chwe'  rlynedd  yn  oruchwyliwr.  175 

gan  yr  Anrli.  Ckamrey  Shaffer  o  New  York.  Yr 
oedd  yn  dda  genyf  ei  glywed  yn  siarad  nior  gryf 
ar  ddyledswydd  dinasyddion  y  Weriniaeth  i  ym- 
fyddino  yn  erbyn  y  fasnach  feddwol  sydd  yn 
gwneyd  cymaint  o  ddifrod  ar  eu  meibion  a'u 
merched  trwy  y  wlad.  Pe  bae  y  wlad  i  gyd  fel  y 
lie  hwn,  byddai  yn  wlad  ddedwydd.  Nid  oes  yma 
un  He  i  werthu  diodydd  meddwol  na  thybaco,  ac 
ni  oddefir  dawnsio  o  fewn  y  dref.  Cyfrifir  fod  yma 
tua  25,000,  y  rhai  a  ymgynullant  yn  ddyddiol  i 
addoli  Duw  y  duwiau,  ac  Arglwydd  yr  arglwyddi. 

Saif  Ocean  Grove  ar  Ian  yr  Atlantic  Ocean,  rhwng 
Long  Branch  ac  Atlantic  City,  ac  y  mae  yn  un  o'r 
lleoedd  mwyaf  dymunol  am  adloniant,  ac  adfywiad 
corfforol  a  meddyliol.  Cychwynwyd  ef  rai  blyn- 
yddau  yn  ol  gan  y  M.  E.  Camp  Association,  a 
pharha  i  gynyddu.  Y  mae  y  traeth  yn  ddwy  filltir 
o  hyd,  yn  wely  tywodlyd,  heb  ddim  ceryg  i'w 
wneyd  yn  anhyfryd  i'r  ymdrochwyr ;  ac  o'r  tn  ol 
i'r  rhodfa  dywodlyd  yma,  y  mae  rhodfa  goed  ch^ye 
llath  o  led,  a  thua  dwy  filltir  o  hyd,  ac  ugeiniau  o 
feinciau  coed  i'r  pleserwyr  i  eistedd,  i  edrych  ar 
ryfeddodau  yr  eigion — degau  o  longau  yn  y  golwg 
bob  amser.  Y  mae  yma  amryw  o  ymdrochfeydd 
celfyddydol ;  ac  mewn  cysylltiad  a'r  cyfryw  y  mae 
lleoedd  i  gael  amrywiaeth  adloniadol,  gormod  yn 
awr  i  mi  geisio  eu  henwi.  Hefyd,  y  mae  yma  lynau 
o  ddwfr  croew  yn  myned  oddiwrth  Ian  y  mor  allan 
i'r  wlad,  He  y  mae  degau  o  fadau  at  wasanaeth  y 
pleserwyr.     Gellir  edrych  ar  Ocean  Grove  ac  As- 


176  LLWYBRAU    BYWYD. 

bury  Park  fel  un  dref,  yn  cael  ei  gwneyd  i  fyny  o 
balasau  a  bwthynod,  ac  aneddau  cyhoeddus  hardd 
a  phrydferth.  Nid  oes  yma  ond  ychydig  o  fas- 
nachdai,  mewn  cydmariaeth  i  drefydd  yn  gyffredin. 
Rhif  y  boblogaeth  yn  y  gauaf  yw  tua  5000,  ond  yn 
yr  haf  amrywia  o  20,000  i  40,000.  Gallwn  feddwl 
mai  dyma  y  lie  tebycaf  o  ran  ei  nodweddion  i'r 
darluniad  a  rydd  y  Beibl  o'r  Nefoedd,  o  un  lie  ar 
y  ddaear ;  yn  un  peth,  am  nad  oes  yma  leoedd  i 
werthu  y  diodydd  meddwol ;  a  gallwn  dybied  fod 
y  bobl  y  rhai  mwj^af  dedwydd  yn  y  byd,  pawb  yn 
ymbleseru,  yn  hen  ac  yn  ieuanc,  heb  neb  i'w  weled 
yn  gweithio  ond  megys  o  bleser.  Ac  heblaw  ei 
fod  yn  lie  o  adfywiad  corfforol,  y  mae  yma  lief  yd 
foddion  iachawdwriaeth  ysbrydol;  a  cheir  yma 
ddanteithion  yr  efengyl  wedi  eu  harlwyo  yn  ogon- 
eddus  gan  wasanaethwyr  cymwys  brenin  Seion, 
yn  benaf  dan  ofal  y  M.  E.  Camp  Meeting  Associa- 
tion. Y  mae  ganddynt  dri  lie  cymwys  at  eu  gwas- 
anaetli  :  (1.)  Tabernacl  mawr.  yn  mesur  168  troed- 
fedd  ysgwar,  digon  o  faint  i  gynwys  1200  o  bobl  i 
eistedd;  (2.)  Tabernacl  arall,  yn  ymyl  y  cyntaf, 
harddach  a  mwy  perffeithiedig,  yn  ddigon  eang  i 
ddal  2000  o  bobl,  gallwn  feddwl;  (3.)  Y  Cysegr 
Sancteiddiolaf  ar  y  Camp  Ground,  yr  hwn  a  ddeil 
tua  300  o  bobl.  Ac  yn  ychwanegol  y  mae  gan- 
ddynt fath  o  Dabernacl  hardd  ar  Ian  y  mor,  yn 
swn  y  tonau,  lie  y  cadwant  gymanfa  fawr  yn  Sab- 
bothol,  pan  fyddo  y  tywydd  yn  ffafriol.  Cefais  y 
fraint  o  fod  yn  un  o'r  cyfryw  y  Sabboth  diweddaf, 


chwe'  blynedd  yn  osfchwyliwr.  177 

ac  yr  oedd  yn  fawreddog  a  gogoneddus — j  bobl 
gyhoeddus  ar  y  stage  o  flaen  y  babell  yn  gwynebu 
at  y  mor,  a'r  rban  fwyaf  o'r  miloedd  ar  y  traetli  a'u 
cefnau  at  y  inor,  a'u  gwynebau  at  y  gweinidogion. 
Yn  wir,  cyfarfod  rhyfedd  oedd  hwn — y  mor  a'r 
gynulleidfa  megys  yn  cyd-ddyrcbafu  eu  mawl  i'r 
Brenin  niawr,  llywydd  ac  adferwr  pob  petb.  Un 
peth  striking  iawn  a  ddygwyddodd,  oedd  i  faner 
wen  gael  ei  cbodi  ar  agerlong  arddercbog  oedd  yn 
marcliog  yr  eigion  mawr  beibio  i  ni,  yr  hyn  a  wnaed 
o  warogaetb  i'r  olygfa  ar  y  Ian,  gan  y  gwyddent 
mai  addoli  Duw  y  duwiau,  sef  Brenin  Seion,  yr 
oeddys.  Yn  eu  tro,  gwnaeth  y  miloedd  ar  y  traetb 
a'r  areithfa  gyfnewid  y  cyfarcbiad,  trwy  ysgwyd 
eu  miloedd  cadacbau  gwynion  uwcb  eu  penau,  o 
foddbad  wrtb  weled  y  rbai  sydd  bell  ar  y  mor  yn 
dyrchafu  baner  wen  yn  arwydd  o  warogaeth  i  was- 
anaetbwyr  a  cbynrychiolwyr  y  Brenin  ag  y  mae  ei 
orseddfainc  yn  y  Nefoedd.  Yn  awr  nodaf  y  modd- 
ion  crefyddol  a  welais  yn  Ocean  Groye  am  yr 
wytbnos  ddiweddaf : 

Sabbotb,  Gorph.  6ed — Am  9  a.m.,  dau  gyfarfod 
gweddi,  un  gan  yr  ben  bobl  yn  y  "  Sancteiddiolaf," 
a'r  llall  gan  y  bobl  ieuainc  yn  yr  ail  Dabernacl. 
Am  10 :  30,  cymanfa  fawr  i  bregethu  a  cbanu  yn  y 
babell  fawr.  Am  2  p.  m.,  Ysgol  Sabbotliol  yn  y  tri 
He  crybwylledig — yn  un  o  bonynt,  canoedd  o  blant 
wedi  cael  eu  dosbartbu  i'w  begwyddori ;  ac  yn  yr 
ail,  dosbartb  Beiblaidd  mawr,  y  mwyaf  a  welais 
erioed,    yn  cael  ei   gario  yn  mlaen  yn  debyg  i'r 


178  LLWYBRAU    BYWYD. 

mocld  yr  oeddynt  yn  holi  yr  Ysgolion  Sabbothol 
yn  Nghymanfaoedd  Ysgolion  y  T.  C.  yn  Nghymru, 
yn  yr  hen  amser  gynt,  pan  oeddwn  i  yn  llanc ;  ac 
yr  oeddynt  yn  ddyddorol  a  galluog.  Maes  y  llafur 
oedd  hanes  Jonathan  a  Dafydd,  ac  yn  wir  yr  oedd 
y  doctoriaid  bychain  a  mawrion  yn  dangos  eu  bod 
yn  gyfarwydd  yn  yr  Ysgrythyrau.  Yn  yr  hwyr 
cawsom  y  cyfarfod  crybwylledig  ar  y  traeth  am 
6  :  30  p.  m. 

Gorph.  7fed— Dau  gyfarfod  gweddio  am  9  A.  M., 
fel  y  dydd  blaenorol,  a  ehyfarfod  mawr  cyffredinol 
am  7  :  45  p.  m.,  yn  y  Tabernacl. 

Gorph.  8fed — Yr  un  fath,  ac  yn  wir  y  mae  y 
cyfryw  gyfarfodydd  yn  debyg  i  hen  ddiwygiadau 
Cymru. 

Gorph.  9fed — Y  cyfarfodydd  gweddio  yn  y  bore 
fel  arferol,  ac  am  4  p.  m.,  cymanfa  ddirwestol  The 
Humane  Christian  Temperance  Union  of  N.  J. 
Wrth  wrandaw  y  plant  yn  canu,  yr  oeddwn  yn 
meddwl  y  byddai  yn  fwy  o  treat  iddynt  glywed 
Band  of  Hope  Hyde  Park  yn  canu.  Am  7 :  45, 
cyfarfod  dirwestol  eto, 

Gorph.  lOfed — gyfarfodydd  dirwestol  trwy  y 
dydd,  yn  cael  eu  cario  yn  mlaen  yn  benaf  gan  y 
boneddigesau ;  ac  yn  wir  meddaf  i  chwi,  y  maent 
yn  ofnadwy  o  ddifrifol  a  phenderfynol  yn  erbyn  y 
fasnach  feddwol.  Yr  oeddynt  yn  gweddio,  ac  yn 
canu,  ac  yn  areithio  yn  rymus  anarferol ;  am  hyny 
cryned  y  ddaear.  Os  darfu  i'r  weddw  daer  yn  yr 
efengyl  orchfygu  y  barnwr  anghyfiawn  ;  os  yw  pro- 


CHWE5    BLYNEDD   YN   ORUCHWYLIWR.  179 

phwydoliaethau  y  Beibl  i  gael  ea  cyflawni ;  os  yw 
Duw  yn  y  nefoedd  wedi  tyngu  i'w  anrhydedd  y 
bydd  iddo  wrandaw  gweddi ;  os  yw  wedi  addaw 
rhwymo  y  ddraig  a  chasglu  gwinwydd  y  ddaear 
a'u  bwrw  i'r  pydew  diwaelod;  os  yw  anffyddwyr 
yn  gwawdio  yr  efengyl  a'i  hegwyddorion  ;  os  yw 
gwladweinwyr  yn  diystyru  ;  os  oes  miloedd  o'r  rhai 
a  alwant  en  hnnain  yn  Gristionogion  yn  anwylo  y 
diodydd  meddwol  yn  fwy  na  dedwyddwch  y  tenlu 
dynol ;  os  darostyngwyd  muriau  Jericho  yn  gyd- 
wastad  a'r  11a wr  trwy  swn  y  cyrn  hyrddod — yn  enw 
gwareiddiad,  yn  enw  anrhydedd  y  teulu  dynol,  ac 
yn  enw  miliynau  o  fudion  sydd  yn  cael  cam,  ac  yn 
enw  y  cenedlaethau  a  ddaw,  ac  yn  enw  yr  Hwn  a 
roddes  ei  hun  i  farw  er  prynu  rhyddid  i'r  caethion,. 
a  heddwch  a  dedwyddwch  i  breswylwyr  y  ddaear, 
pa  hyd  y  ca  miliynau  o  arian  yn  flynyddol  eu  hoff- 
rymu  wrth  draed  duw  Bacchus  ?  Ie,  pa  hyd  y  ca 
dedwyddwch  miliynau  o'r  teulu  dynol  ei  droi  yn 
wylofain  ar  ei  allorau  dinystriol,  ac  y  ca  ugeiniau 
o  filoedd  o  fywydau  dynol  eu  dinystrio  am  amser 
a  thragwyddoldeb  yn  flynyddol?  Yn  wyneb  y 
ffeithiau  uchod,  ac  yn  wyneb  y  tebygolrwydd  fod 
y  dinasyddion  Cristionogol  yn  rhy  lwfr  i  ryddhau 
y  wlad  o  afael  y  ddraig  feddwol,  pa  ryfedd  os  yw  yr 
Arglwydd  yn  ysbrydoli  y  boneddigesau  hyn,  megys 
Debora  gynt,  er  gwaredu  eu  gwyr,  a'u  meibion,  a'u 
merched,  a'u  brodyr,  a'u  chwiorydd  ?  Onid  oe& 
achos  ?  Y  ddwy  areithyddes  fwyaf  hyawdl  yn  y 
cyfarfodydd  hyn  oedd  Mrs.  Parson,  yr  hon  sydd 


180  LLWYBBAU    BYWYD. 

yn  y  wlad  yma  yn  cynrychioli  Cymdeithas  Ddir- 
westol  Boneddigesau  Prydain  Fawr ;  a  Mrs.  Ellis, 
Ysgrifenydd  yr  Humane  Christian  Temperance 
Union  of  N.  J,  ;  ac  yn  ol  fy  marn  i,  Mrs.  Ellis  oedd 
y  fwyaf  hyawdl. 

Gorph.  lleg — Y  cyfarfodydd  gweddio  fel  arfer 
am  9  A.  M.,  ac  yn  yr  hwyr  math  o  barhad  o'r  gyn- 
adledd  ddirwestol,  i  geisio  ateb  y  gofyniad,  What 
are  we  going  to  do  about  it  ?  Yn  ol  gogwyddiad  y 
siaradwyr,  y  mae  y  blaid  wleidyddol  ddirwestol  yn 
rhwym  o  gynyddu  a  gorchfygu ;  a  dyweded  yr  holl 
bobl  a  garant  lwyddiant  a  dedwyddwch  y  byd, 
Amen. 

Gorph.  12f ed — Y  cyfarfodydd  gweddio  yn  y  bore, 
a  chyfarfod  cann,  &c,  yn  yr  hwyr.  Dyna  i.ddar- 
Uenwyr  y  Drych  fyr  nodion  o  ddygwyddiadau 
wythnos  yn  Ocean  Grove. 


LLITH  V. 

DELAWABE  WATEB  GAP — BANGOB — SOUTH    GIBSON — 
LONG   POND,    &C. 

Ar  ol  bod  ddwy  wythnos  yn  Ocean  Grove,  aeth- 
ym  drwy  ranan  o  wlad  brydferth  New  Jersey  i 
Delaware  Water  Gap,  lie  rhamantus  rhwng  creig- 
iau,  clogwyni,  a  choedydd  cysgodol,  ar  Ian  afon 
enwog  Delaware.  Dylifa  canoedd  o  bobl  y  tref- 
ydd  i'r  lie  nodedig  yma  bob  haf  am  adgyfnerthiad 
iechyd  ac  adloniad  corfforol  a  meddyliol,  ac  i  ym- 
guddio  rhag  angerddolrwydd  gwres  yr  haul.     O'r 


chwe'  blyxedd  yn  obuchwyliwk.  181 

orsaf  ni  welir  oncl  ychydig  aneddau,  gan  fod  y 
pentref  a'r  hafdai  mawrion  cyhoeddus  yn  wasgar- 
edig  rhwng  y  clogwyni  ysgythrog  ;  ac  y  mae  yn  yr 
anialwch  cylchynol  lawer  o  olygfeydd  dyddorol  i'r 
pleserwyr,  sef  ffrydiau,  rhaiadrau,  &c.  Tebyg  mai 
yr  olygfa  fwyaf  dyddorol  i'r  daearegwyr  yw  edrycli 
ar  y  modd  y  mae  yr  afon  Delaware  yn  neu  wedi 
gwneyd  ei  mynedfa  trwy  y  mynycld  uchel,  yr  hwn 
sydd  yn  esgyn  o  bob  tu  i'r  afon,  megys  niuriau 
maluriedig  am  ganoedd  o  droedfeddi  o  uchder. 
Dichon  iddo  gael  ei  rwygo  gan  ddaeargryn  mewn 
cyfnod  cynoesol,  neu  o  bosibl  ei  dreulio  gan  ryf- 
ferthwy  y  mor  yn  y  cyfnod  pell,  pan  oedd  ei  donau 
cynddeiriog  yn  teyrnasn  ar  y  rhanbarth  yma  o'r 
ddaear,  ddeng  mil  nen  ragor  o  flynyddau  yn  ol. 

Tn  nesaf  ymwelais  a  chwarelwyr  Bangor,  yr 
hwn  le  sydd  tna  deg  neu  bymtheg  milldir  i'r  de  o 
Delaware  Water  Gap.  Tuag  ugain  mlynedd  yn  ol 
nid  oedd  Bangor  yn  bodoli.  Deckreuodd  y  cliwar- 
elwyr  Cymreig  gloddio  yn  yr  ardal  18  mlynedd 
yn  ol,  ac  oddiar  hyny  y  mae  Bangor  yn  cynyddu 
yn  barliaus  mewn  pwysigrwydd  masnachol  a 
chymdeithasol.  Mae  yn  y  dref  ddau  gapel  Cym- 
reig— un  gan  y  T.  C,  a'r  Hall  gan  yr  A.  Gwein- 
idogaeth  deitliiol  a  geir  yn  y  blaenaf,  ond  yn  ach- 
lysurol  gweinyddir  gan  y  Parch.  Ellis  W.  Jones, 
yr  hwn  sydd  yn  byw  yn  y  He  er  pan  ddaeth  dros- 
odd  o  Gymru,  tua  dwy  flynedd  yn  ol.  Gweinyddir 
yn  yr  olaf  gan  y  Parch.  John  Williams. 

Aethym  o  Bangor  i  ymweied  ag  ychydig  Gymry 


182  LLWYBRAU   BYWYD. 

Slateford,  ac  yna  dychwelais  i  Hyde  Park.  Ar  ol 
mwynhau  rhai  dyddiau  o  gymdeithas  fy  nghyfeill- 
ion  yno,  cymerodd  Henry  Harris,  South  Gibson,  fi 
jn  ei  gerbyd  i'w  gartref,  arlan  Long  Pond,  oddeu- 
tu  28  neu  30  milldir  i'r  gogledd  o  Scranton.  Y 
mae  Long  Pond  a'i  bysgod  yn  atdyniad  i  ganoedd 
o  bleserwyr  o  wahanol  gyfeiriadau  bob  haf ;  ac  y 
mae  yr  amaethdai  o  gwmpas  y  llyn  yn  llawnion  o 
ymwelwyr  yr  adeg  yma  o'r  flwyddyn.  Tn  ymyl 
Long  Pond  y  mae  y  mynydd  uchaf  yn  Pennsyl- 
vania, sef  Elk  Hill.  Un  diwrnod  cymerodd  Mr. 
Harris  amryw  o  honom  yn  ei  gerbyd  i  gopa  y 
mynydd ;  ac  y  mae  golygfeydd  eang,  heirdd  ac  am- 
xywiog  i'w  gweled  oddiyno.  Ceir  golwg  ardderch- 
og  ar  y  wlad-am  ugeiniau  o  filldiroedd  o  amgylch, 
a  dywedir  y  gellir  gweled  New  York  a  Philadelphia 
drwy  bellwydr  ar  ddiwrnod  clir.  Canfyddir  tri-ar- 
ddeg  o  lynoedd  o'i  gopa  trwy  bellddrych,  a  saith 
gyda'r  Hygad  noeth. 

Amgylchynir  Long  Pond  ac  Elk  Hill  gan  sefydl- 
iad  Cymreig  Dundaff  a  South  Gibson.  Mae  yn 
y  sefydliad  un  eglwys  Gymreig,  dan  ofal  y  Parch. 
Daniel  Daniels ;  ac  mae  y  gwas  ffyddlon  hwn  i  Iesu 
Grist  yn  parhau  yn  gryf  a  bywiog  gyda  gwaith  yr 
Arglwydd  yn  ei  hen  ddyddiau.  Yn  ffortunus  iddo 
ef  daw  amryw  o  weinidogion  i'r  sefydliad  am  iech- 
yd  ac  adloniant,  yr  adeg  hon  o'r  flwyddyn,  a  phreg- 
ethant  yn  achlysurol  yn  lie  yr  hen  dad  Daniels.  Y 
Sabboth  diweddaf,  sef  Awst  17,  yr  oedd  yno  y 
Parchn.  Dr. Williams  (B.),  Hyde  Park,  a  D.  W.  Mor- 


ghwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.         183 

ris  (B.),  Taylorville.  Pregetliodd  Mr.  Morris  yboreu 
yn  rhagorol  oddiwrth  y  geiriau  byny,  "  Ffordd  y 
bywyd  i'r  synwyrol  sydd  fry,  i  ochel  uffern  obry." 
Yn  yr  hwyr  pregethwyd  yn  Gymraeg  a  Saesoneg 
gan  Dr.  Williams  yn  rhagorol,  oddiwrth  hanes  Jo- 
seph yn  cyflwyno  ei  dad  i  wydd  Pharaoh.  Mae 
yn  y  sefydliad  yr  wythnosau  hyn  bregethwr  ieuanc 
gobeithiol  o'r  enw  Griffiths,  yr  hwn  a  bregetha  yn 
aehlysurol  yn  lie  Mr.  Daniels ;  ac  nis  gallaf  lai  nag 
edniygu  y  gwr  ieuanc  hwn,  am  ei  fod  yn  dyfod  i 
Dundaff  o'r  coleg  bob  blwyddyn  i  weithio  ar  fferm 
yn  wythnosau  y  cynauaf,  er  enill  arian  i'w  gario 
trwy  ei  gwrs  colegawl,  a  chymwyso  ei  hun  i  fod  yn 
weinidog  cymwys  y  Testament  Newydd.  Yr  Ar- 
glwydd  a'i  bendithio.  Khag  blino  darllenwyr  y 
Drych,  rhaid  i  mi  derfynu  heb  wneyd  nodiadau  ar 
nodweddion  personol  cymeriadau  nodedig  y  sef- 
ydliad, megys  Evan  ap  Zac,  Thomas  Evans,  Thom- 
as Rees,  Thomas  Maxey,  &c. 


LLITH    VI. 

Y  DRYCH  A  J.  W.  JONES — GWAHARDDIAETH  YN  NGHLOR- 
IAN  YR  ATHRONWYR. 

Hyde  Park,  Pa.,  Ehag.  3,  1884.— Teimlwyf  fel 
cyfarch  darllenwyr  y  Drych  unwaith  eto,  ar  ddi- 
wedd  y  flwyddyn,  gan  ddymuno  gwyhau  dedwydd 
iddynt.  Blwyddyn  nodedig  a  fu  mewn  perthynas 
a'r  Drych,  onide  ?  o  herwydd  marwolaeth  annys- 
gwyliadwy  J.  W.  Jones ;  ond  profa  y  rhifynau  di- 


184  LLWYBRAU   BYWYD. 

weddaf  y  bydd  i'r  Drych  barhau,  fel  arfer,  y  new- 
yddiadur  Cymreig  goreu  a  fedd  y  genedl.  Sicr 
genyf  y  gwneir  ymdrech  mawr  gan  y  Cymry  drwy 
y  wlad  i  f  eddianu  yr  arlun  addawedig  o'r  diweddar 
olygydd.  Yr  wyf  wedi  gweled  amryw  wedi  tori  yr 
arlun  a  ymddangosodd  yn  y  Drych  a'i  fframio  yn 
liardd  i'w  roddi  ar  eu  parwydydd  ;  pa  faint  mwy  y 
gwnant  a'r  arlnn  lliwiedig  ?  Y  mae  y  Gymdeithas 
Athronol  yma  wedi  cymeryd  i  ystyriaeth  y  priod- 
oldeb  o  anrhydeddu  coffadwriaeth  y  lienor  ymad- 
awedig. 

Aethym  i  Gymanf a  Undeb  Canu  Cynulleidfaol  y 
T.  C,  a  gynaliwyd  yn  Wilkesbarre  ar  Ddydd  Di- 
olcligarwch.  Llywyddwyd  yn  dda  a  dyddorol  gan 
y  Parch.  Hugh  Davies,  yr  hwn  a  ddywedodd  yn  ei 
araeth  agoriadol  f od  tebygolrwydd  y  gwelid  chwyl- 
droad  mawr  yn  ffurfiau  a  duwinyddiaeth  yr  eglwys 
Gristionogol  yn  ystod  yr  haner  canrif  nesaf  ;  ond 
nid  ystyriai  fod  eisiau  dychrynu,  am  fod  y  deyrnas 
i  lwyddo.  Awgrymai  y  tebygolrwydd  y  buasai 
mwy  o'r  lion,  a  llai  o'r  lleddf,  yn  nghaniadaeth  y 
cysegr.  Arweinid  y  canu  yn  dda  a  chwaethus 
gan  G.  M.  Williams,  a  chwareuid  yr  organ  gan  lor- 
werth  Jones.  Cafwyd  anerchiadau  da  ac  addysg- 
iadol  gan  yr  Is-Lywydd,  y  Parch.  Rowland  Thom- 
as, y  Parch.  John  T.  Morris,  Bellevue,  y  Parch.  W. 
H.  Williams,  Wilkesbarre,  y  Parch.  W.  W.  Lewis, 
Kansas,  y  Parch.  Samuel  Williams,  Wilkesbarre,  a 
Mri.  L.  S.  Jones  a  Rees  Morgan.  Cafwyd  Cyman- 
fa   dda,   gallem   feddwl,    ac    ail-etholwyd   yr    hen 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  185 

bwyllgor  i  ddarparu  ar  gyfer  Cymanfa  o'r  fath  y 
flwyddyn  nesaf  eto. 

Nos  Sadwrn  diweddaf  cefais  hanidden  i  ymwel- 
ed  a'r  Gymdeithas  Athronol  yma,  yn  yr  hon  yr  wyf 
yn  dal  aelodaeth  er  ys  pyrntheg  mlynedd.  Er  fy 
llawenydd  yr  oedd  yr  ystafell  yn  llawn  o  bobl,  a'r 
anrhydeddus  Lywydd,  Thomas  Phillips,  yn  ei  gad- 
air,  yr  Is-Lywydd,  W.  J.  Price,  ar  ei  aswy,  a'r  Ys- 
grifenydd,  John  Davies,  ar  ei  ddeheu.  Tn  gyntaf 
cafwyd  ton  agoriadol  dda ;  yna  eglurwyd  y  pwnc 
athronol  gan  Henry  H.  Davies,  set  "  Diffyg  ar  y 
Lloer."  Wedi  hyny  cafwyd  dadl  ar  bwnc  mawr  y 
dydd,  sef,  u  Penderfynwyd,  Fod  y  blaid  Wahardd- 
ol  i'w  chymeradwyo  am  redeg  j^mgeisydd  am  yr 
Arlywyddiaeth  yn  yr  ethohad  diweddaf."  Dadl- 
euwyd  ar  yr  ochr  gadarnhaol  gan  y  bardd,  y  lien- 
or, yr  athronydd,  y  gwleidiadwr,  a'r  Prohibitionist, 
Daniel  J.  Evans  (Daniel  Ddn),  yn  cael  ei  gynorth- 
wyo  gan  Mr.  John  T.  Evans.  Dadleuid  ar  yr  ochr 
nacaol  gan  y  bardd,  y  lienor,  yr  athronydd,  y 
gwleidiadwr,  y  cyfreithiwr  a'r  areithiwr  hyawdl 
Henry  M.  Edwards,  yn  cael  ei  gynorthwyo  gan  Mr. 
John  D.  Thomas.  Nid  oes  achos  i  mi  ddywedyd 
mai  wrth  y  ddau  brif  ddadleuwyr  yr  oedd  dys- 
gwyliad  y  gwrandawyr  yn  benaf .  Agorodd  Evans 
y  ddadl  trwy  ddarllen  banlawrei  blaid,  ac  amddi- 
ffynodd  y  cyfryw  yn  wrol  a  hyawdl.  Ar  ei  ol,  ag- 
orai  Edwards  j  ddadl  ,ar  yr  ochr  wrthwynebol  trwy 
addaw  peidio  gwneyd  ymosodiadau  anniharchus 
ac  anfoneddigaidd  ar  yr  ochr  wrthwynebol,  a  chad- 
13 


186  LLWYBEAU   BYWYD. 

wodd  at  ei  addewid  yn  lied  dda  dros  amser ;  ond 
cyn  y  diwedd,  yn  ngwres  ei  hyawdledd,  ac  yn 
nghanol  cymeradwyaethau  cynyrfus  y  gwrandawyr, 
yn  nghyda  chyfarthiadau  y  ci  oedd  yn  bresenol,  yr 
hwn  a  dybiai,  gallem  feddwl,  ei  bod  yn  llawn  bryd 
iddo  ef  roddi  terfyn  ar  y  stwr  angliymedrol.  Dy- 
wedodd  mai  cranks  meddyliol  a  chorfforol  ydoedd 
pawb  a  bleidleisiodd  dros  St.  John.  Y  rheswm 
sydd  genyf  dros  gredu  fod  y  ci  yn  deall  ei  waith, 
yw  y  ffaith  i'r  ci,  ar  ol  cael  dystawrwydd  oddiwrth 
y  dorf,  ddyfod  ataf  fi  (yr  hwn  nad  adwaenai  o'r 
blaen),  gan  siglo  ei  gynffon  a  gosod  ei  draed  ar  fy 
nglin  mewn  sirioldeb,  fel,  wrth  bob  tebyg,  yr  unig 
grank  yn  yr  ystafell ;  oblegid  gwnaeth  yr  ymosod- 
wr  apology  i'w  brif  wrthwynebwr  fel  yr  unig  eithr- 
iad.  Gan  fod  rhyw  Un  Mawr,  ryw  dro,  wedi  dy- 
wedyd  am  ein  cyfarfod  ni?  y  byddai  i'r  hyn  a  ddy- 
wedir  yn  y  glust,  ac  mewn  ystafelloedd,  gael  ei 
bregethu  ar  benau  y  tai,  adroddaf  ar  ben  ty  rhydd- 
id  y  wasg  un  argument  arall  o'r  eiddo  Mr.  Ed- 
wards, yn  ddigon  uchel  fel  y  clywo  preswylwyr 
glanau  y  Mor  Tawelog  a  glanau  Mor  y  Werydd,  ac 
y  caffo  y  miloedd  o  rai  pellychydig  o  neillduolion 
y  ddadl  hon.  Cyfaddefai  ei  fod  ef,  gyda  thua  99  o 
bob  cant  o'r  blaid  Werinol,  yn  foddlon  ac  yn  aw- 
yddus  am  weled  y  fasnach  feddwol  yn  cael  ei  di- 
fodi  o'r  byd;  "  ond,"  meddai,  "dangosaf  i  chwi  i 
bwy  y  mae  y  Prohibition  party  yn  debyg.  Yr  oedd 
yn  ngwlad  Groeg,  yn  yr  hen  amser,  ddyn  cyffredin 
oran  ei  alluoedd  a'i  amgylchiadau,  fel  nas  gallai  an- 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwb.  187 

farwoli  ei  enw  trwy  wneuthur  da ;  gan  hyny  pen- 
derfynodd  anfarwoli  ei  enw  trwy  wnenthur  drwg, 
a  rhedodd  i  brif  deml  y  ddinas  i'w  gosod  ar  dan, 
fel  y  llosgwyd  hi  ar  ei  ben.  Mewn  canlyniad  mae 
ei  enw  mewn  coffadwriaeth  hyd  y  dydd  hwn. 
Felly,"  meddai,  "ygwnaeth  y  blaid  Waharddol 
yn  yr  etholiad  diweddaf.  Gan  nad  oeddynt  yn 
medru  enwogi  eu  hunain  wrth  wTieuthur  da,  trwy 
athrylith,  mynasant  dynu  teml  ardderchog  y  blaid 
Werinol  am  eu  penau  i  ddinystr  bythol." 

Nid  wyf  am  ddadleu  a  Mr.  Edwards  fod  pobl  o 
athrylith  yn  y  blaid  Waharddol ;  ond  byddai  yn 
dda  iddo  gofio  yr  hen  ddywediad,  "  Ffeithiau  yd- 
ynt  bethau  ystyfnig  ;"  ac  i'r  blaid  Werinol  wTthod 
i'r  Gwaharddwyr  gael  lie  i'w  colofn  fechan  yn  eu 
teml  fawreddog  yn  Chicago ;  a  gwna  hanesydd- 
iaeth  yr  oesau  dyfodol  dystiolaethu  nad  yw  y  Gwa- 
harddwyr ond  ceisio  adeiladu  teml  iddynt  eu  hun- 
ain fel  rhai  gwrthodedig.  Goddefer  i  minau 
wneuthur  un  gydmariaeth  fechan.  Cydmaraf  y 
blaid  Werinol  i  Samson,  yr  hwn  a  gyfodwyd  gan 
Dduw  i  ryddhau  y  rhai  gorthrymedig.  Mae  ein 
Samson  ni,  fel  y  Samson  gynt,  wedi  gwneyd  peth- 
au  mawrion ;  ond  twyllwyd  ein  Samson  ni  gan 
"  dwyll  cyfoeth,"  a  thynwyd  ei  lygaid  gan  ar- 
glwyddi  y  Philistiaid,  sef  tywysogion  y  fasnach 
feddwol,  ac  wele  ef  heddyw,  fel  y  Samson  gynt, 
wedi  tynu  ar  ei  ben  ef  hun  ei  deml  fawreddog. 
Ond  na  feddylier  fod  y  genedl  etholedig  i  farw 
gydag  un  o'i  phlant  anffyddlon.    O  na,  y  mae  Duw 


188  LLWYBRAU    BYWYD. 

yn  myned  i  godi  y  blaid  Waharddol  yn  ei  He  ;  ac 
er  fod  y  blaid  Ddemocrataidd  a  gweddillion  y 
blaid  Werinol  mewn  cyngrair  y  dyddiau  hyn,  er 
llethu  y  baban  liwn  yn  ei  fabandod,  rhaid  cadw  y 
gwaredwr  yn  fyw  pe  y  gorfyddid  ei  feithrin  yn  yr 
Aipht  dros  amser.  Goddefer  i  mi  yn  dyner  ddy- 
muno  ar  y  rliai  siomedig  yn  yr  etholiad  diweddaf, 
gofio  eu  bod  wedi  arfer  ymffrostio  yn  egwyddor- 
ion  rliyddfrydig  eu  plaid,  ac  nad  yw  yn  unol  a'u 
proffes  ein  henllibio  ni  am  bleidleisio  fel  yr  ydym 
yn  barnu  yn  briodol.  Cofiant  hefyd  fod  Duw,  am- 
bell  dro,  yn  dewis  ffol  bethau  y  byd,  ac  yn  dyrysu 
y  doethion  yn  eu  cyfrwysdra.  Nid  yw  y  diwedd 
eto. 


LLITH  VII. 

LLYTHYR    0    PATAGONIA — HELYNTION   GWEITHFAOL — 
D.    L.    MOODY. 

Scranton  Pa.,  Chwef.  5,  1885. — Yr  wythnos  hon 
cefais  lythyr  oddiwrth  fy  mrawd,  Jolin  D.  Davies, 
yr  hwn  sydd  yn  y  wladfa  Batagonaidd  er  ys  naw 
mlynedd.  Claddodd  ei  anwyl  briod  Hannah  tua 
dwy  flynedd  yn  ol,  ac  y  mae  gofal  pedwar  o  blant 
bychain  arno,  mewn  gwlad  anial  a  phell.  Ond  dy- 
wed  eu  bod  yn  cael  angenrlieidiau  bywyd  yno  hyd 
yma  ;  a  bod  ganddo  40  o  erwau  o  dir  dan  wenith, 
a'i  fod  yn  dysgwyl  tunell  yr  erw  o  gynyrcli,  gan  eu 
bod  yn  cael  digon  o  ddwfr.  Dywed  y  bydd  y 
wladfa  ar  ei   thraed  y  flwyddyn  hon,  gan  y  bydd 


chwe'  blynedd  yx  oruchwyliwb.  189 

gand^iynt  filoecld  o  dunelli  yn  fwy  o  wenith  nag  a 
fu  unrhyw  flwyddyn  flaenorol.  Nid  yw  efe  yn  son 
am  ddyfod  oddiyno,  ond  dymuna  arnaf  fi  fyned 
yno.  Dywed  fod  yno  ugeiniau  yn  barod  i  fyned 
allan  i'r  wlad  i'w  sefydlu,  pe  y  delai  digon  o  ym- 
fudwyr  i  niewn  i  weithio  en  ffermydd  yn  y  wladfa, 
hyd  oni  byddo  iddynt  wreiddio  yn  dda  yn  y  sef- 
ydliad  newydd,  tua  200  o  filldiroedd  i  fyny  i'r  af- 
on.  Dywed  fod  y  T.  C.  wedi  cael  colled  ar  ol  Ellis 
W.  Jones  yn  y  wladfa,  a  dymuna  arnaf  ei  gofio  ato 
yn  fawr.  Y  mae  ef  yn  siarad  yn  ffyddiog  am  ddy- 
fodol  Cymry  Patagonia,  <fcc. 

Y  mae  y  Gymdeithas  Athronol  yn  fywiog  a 
llwyddianus  o  dan  weinyddiaeth  newydd  Harry  P. 
Da  vies ;  ac  y  mae  y  darpariaethau  yn  eang  a 
mawreddog  ar  gyfer  Eisteddfod  fawr  Genedlaethol 
1885.  Bwriedir  ei  cliynal  yn  y  lie  ag  y  bu  Moody 
yn  gwefreiddio  7,000  lieu  8,000  o  bobl  yr  wythnos 
hon — lie  rhagorol  i  gynal  Eisteddfod.  Cafwyd 
cyfarfod  ymadawol  i'r  Parch.  Lot  Lake,  Ion.  14eg. 
Yr  oedd  yn  gyfarfod  lluosog  a  pharchus.  Anrheg- 
wyd  ef  a  gwerth  tua  $120.  Yr  oedd  ton  y  cyfarfod 
yn  gogwyddo  at  gael  Mr.  Lake  yn  ol  i  Hyde  Park 
eto  yn  mhen  blwyddyn  lieu  ddwy,  ar  ol  iddo  gael 
tipyn  o  orphwys  a  newid  yr  awyr  gylcli  Youngs- 
town   acw. 

Yr  ydym  wedi  cael  y  fraint  o  weled  a  chlywed  a 
theimlo  Dwight  L.  Moody,  yn  Scranton  ;  a  gwledd 
ydoedd  a  gofir  gan  filoedd  am  eu  hoes,  ac  i  dra- 
gwyddoldeb,   yn  ddiameu.     Dyn    Duw  yw  y  dyn 


190  LLWYBEAU   BYWYD. 

yma  yn  ddiddadl,  bobl  anwyl.  Credwyf  y^bydd 
mynyddoedd  tragwyddoldeb  yn  mhen  miloedd  o 
flynyddoedd  yn  adsain  ei  lais  o  Scranton  i  glustiau 
miloedd  o  waredigion  yn  y  gwynfyd  nef ol ;  ac  hef- 
yd  yn  nghlustiau  y  rhai  a  ddywedant  mewn  anob- 
aith  tragwyddol,  "  O !  na  wrandawsem  ar  lais 
Moody,  gwas  yr  Arglwydd,  rhag  dyfod  o  honom  i'r 
lie  poenus  hwn."  "  O  !  na  wrandawsem  ar  lais 
ein  hathrawon  ;  paham  y  diystyrodd  ein  calon 
gerydd  ?"  Am  naw,  boreu  Sabboth,  siaradodd  yn 
hynod  brofiadol  ar  "  "Weithgarwch  Cristionogol," 
gan  wneyd  pob  crefyddwr  yn  ddiesgus  am  segur- 
dod  ac  anffyddlondeb  crefyddol.  Am  dri,  pregeth 
i  ferched,  ar  "  Gariad  Cristionogol,"  yn  rhyfedd  o 
effeitliiol,  pryd  y  cododd  70  ar  eu  traed  i  geisio 
ffordd  y  bywyd.  Am  7.30,  pregeth  i  ddynion  oddi- 
wrth  y  geiriau,  "  Canys  pa  beth  bynag  a  hano  dyn, 
hyny  liefyd  a  fed  efe."  Bobl  anwyl,  synem  wrth 
glywed  gyda  y  fath  eglurder  y  profai  fod  pawb,  y 
drwg  a'r  da,  yn  medi  yn  sicr  gynyrch  cnwd  helaeth 
o'r  un  natur  a'r  bad.  Dangosai  hyny  yn  cael  ei 
gyflawni  yn  llythyrenol  yn  mywyd  gorenon  y  ddae- 
ar,  megys  cyflog  Abraham  am  wadu  ei  wraig; 
Isaac  yn  medi  chwerwder  a  gofid  am  lawer  o  flyn- 
yddau  am  ddangos  ffafraeth  i  Esau  ;  Jacob  dra- 
chefn  yn  cael  medi  o  dwyll  ei  dad-yn-nghyfraith, 
fel  cyflog  am  dwyllo  ei  dad  er  meddianu  yr  ened- 
igaeth-fraint ;  Dafydd  yn  cael  medi  yn  ei  fywyd  o'i 
holl  bechodau,  yn  ei  blant  a'i  deulu  ei  hun,  o'r  un 
nodweddion  a'r  pechodau  a  gyflawnai  ef   ei  hun ! 


chwe'  blynedd  yn  oruohwyliwr.  191 

Bobl  anwyl,  dyna  olygfa  oedd  gweled  y  gwynebau 
gwelw  ac  euog  yn  myned  allan  ar  ddiwedd  y  breg- 
etli  hono,  pan  yr  arosodd  117  o  euogion  yn  ol,  fel 
rhai  yn  ceisio  bywyd.  Dydd  Llun,  am  10,  y  pwnc 
oedd,  "  T  modd  i  wneyd  cyfarfodydd  gweddio  yn 
fwy  atdyniadol ;"  ac  yr  oedd  y  sylwadau  yn  hynod 
o  fuddiol.  Am  11,  ymdriniwyd  ar,  "  Beth  yn  rhag- 
or  a  ellir  wneyd  i'r  rliai  sydd  yn  cadw  allan  o?r  cap- 
eli?"  Dangosai  Mr.  Moody  fod  gyda  ni  fel  cref- 
yddwyr  lawer  i'w  wneyd  er  enill  y  cyfrywtrwy  gar- 
edigrwydd  personol,  a  bod  yn  groesawus  yn  y  cap- 
elau,  gan  ofaln  bob  amser  fod  y  Ueoedd  i  ymgynull 
yn  Ian,  ac  mor  gysurus  ag  y  byddo  bosibl.  Am  12, 
cyfarfod  gweddi.  Am  3,  y  cymwysderau  angen- 
rheidiol  er  bod  yn  gymwys  i  wneyd  gwaith  eglwys- 
ig  yn  deilwng  a  llwyddianns — siarad  da  ac  argy- 
hoeddiadol  eto. 


LLITH  VIII, 

TRI  CYMERIAD  HYNOD  YN  ARDAL  BELLE VUE — EU 
NODAYEDDION. 

Hyde  Park,  Pa.,  Ebrill  4,  1885. — Un  gangen 
doreithiog  y  byddaf  yn  gwledda  arni  yn  fy  mynych. 
grwydriadau  yw  Cymeriadau  Hynod ;  ond  y  mae 
y  cysylltiadau  yn  ami  mor  gysegredig  ac  amryw- 
iog,  fel  yr  wyf  yn  arswydo  rhag  bod  yn  rhy  feidd- 
gar  arno,  gan  nad  yw  pobl  yn  edrycb  ar  eu  hynod- 
ion  eu  lmnain  yn  yr  tin  golenni  ag  yr  edrycha  eraill 


192  LLWYBRAU    BYWYD. 

arnynt.  Gan  hyny,  rhag  gwneyd  cam  a  neb,  a 
rhag  en  tramgwyddo,  bycldaf  yn  ymgadw  bron  yn 
liollol  rhag  gwneyd  sylw  cylioeddus  o  nodweddion 
personol ;  ond  er  ceisio  dangos  cyfoetli  y  maes 
hwn,  ceisiaf  awgrynm  at  dri  chymeriad  hynod  a 
gyfarfyddais  y  dydd  o'r  blaen  o  fewn  can'  Hath  i'w 
gilydd  yn  yr  ardal  hon  : 

Y  cyntaf  yw  Evan  Lewis,  y  "  Cawr  Gwan,"  neu 
"  Garibaldi,"  fel  y  gelwir  ef  weithiau,  ac  y  mae  yn 
llenwi  yr  enwau  yna  oil  mewn  rhyw  ystyriaethau, 
a  11a wer  mwy.  Yr  ail  yw  Dafydd  Davies,  Bellevne ; 
a'r  trydydd  yw  yr  hynod  Llewelyn  Jenkins,  o'r  un 
lie.  Am  y  cyntaf,  y  mae  yn  hen  bellach,  o  fewn 
pedair  blynedd  i  bedwar  ngain  ;  ond  y  mae  eto  yn 
gryf  o  gorff  a  meddwl,  ei  lygaid  yn  fywiog  a 
threiddgar,  ac  yn  nofio  mewn  hoenusrwydd  tryd- 
anol,  a  gellir  tybied  wrth  edrych  yn  ei  lygaid  ei 
fod  yn  gweled  trwom  ar  amrantiad.  Ac  y  mae 
llygaid  ei  feddwl  drachefn  yn  llawn  mor  fywiog  a 
threiddgar  ag  yw  llygaid  y  corff.  Gall  eich  cyfeir- 
io  a  bys  ei  feddwl  at  nodweddion  personol  beirdd 
a  Uenorion  pob  oes  a  gwlad,  yn  ogystal  ag  areith- 
wyr  ac  athronwyr  mewn  gwahanol  oesau,  fel  pe 
baent  yn  eich  ymyl.  Y  mae  ei  gof  yn  awr  yn  yr 
oedran  mawr  yna  fel  cyclopcedia  cyffredinol.  Gall 
fel  bardd  egluro  cyfrinion  y  pedwar  mesur  ar  hug- 
ain,  a  mantola  y  beirdd  yn  eu  gwyneb  gyda 
rhwyddineb ;  ac  y  mae  yr  nn  mor  gyfarwydd 
mewn  cangenan  eraill  o  lenyddiaeth  pob  oes.  Y 
mae    enwau   a   nodweddion    prif    wleidyddion    y 


chwe'  blynedd  yn  obuchwyliwb.  193 

gwledydd  mewn  gwahanol  oesoedd  fel  A,  B,  C,  ar 
ei  gof  a'i  dal'od-leferydd ;  a  gall  chwareu  seiniau 
duwinyddiaeth,  a  chydmaru  egwyddorion  prif 
bregethwyr  y  byd  yn  eu  gwyneb,  mor  naturiol  a 
hamddenol  ag  un  pencerdd  wrth  chwareu  ei  delyn. 
Ond  rliaid  dyehwelyd  o'r  tiriogaethau  yna,  i  wran- 
daw  am  rai  inynydau  ar  hyawdledd  Lewis  a  Daf- 
ydd  Davies. 

Pan  oedd  Lewis  a  minau  yn  mwynhau  ein  hun- 
ain  wrth  siarad  am  gynwys  yr  lien  gyfrolau  oedd 
o'n  cwmpas,  yn  nghyda  nodweddion  eu  liawdwyr, 
dyna  Dafydd  Davies  yn  dyfod  i  mewn,  ac  yn  ym- 
osod  arnom  ein  clau  jn  ddifyr  a  liyawdl ;  ac  un  o'r 
pethau  cyntaf  gafodd  ei  sylw,  oedd  hen  lancydd- 
iaetli.  Gadawaf  i  ddaiilenwyr  y  Drych  ddyfalu 
beth  a'i  cymellai  i  areithio  ar  y  fath  destyn  yn  y 
iatli  le,  a  chyda'r  fath  gynulliad  oedd  ger  ei  fron ; 
^  phriodol  yw  dywedyd  iddo  trwy  ei  hyawdledd 
enyn  y  tan  yn  mynwes  Mr.  Lewis,  fel  ag  yr  oedd 
j  lie  yn  boeth  a  chyfyng  iawn  i  mi.  Yn  awr,  er 
addysg  i  hen  lanciau  Cymreig  y  wlad,  nodaf  dri 
o'u  prif  resymau  yn  erbyn  unigrwydd  hen  lanc- 
yddol.  Meddai  Davies,  "  Edrych  ar  Lewis  a  mi- 
nau; dyma  ni  yn  awr  yn  ein  hen  ddyddiau  mor 
ddedwydd  a  breninoedd  yn  ein  tai,  a'r  wraig  oreu 
yn  y  wlad  yn  gweini  arnaf  fi,  a'r  ail  oreu  yn  gweini 
ar  Mr.  Lewis."  Ar  y  gair,  dyma  Lewis  yn  tori  ar 
ei  draws,  fel  y  canlyn :  "  William,  yr  wyf  yn  cyd- 
synio  a'r  oil  a  ddywedi  ond  un  sylw;  nis  gallaf 
gredu  fod  ei  wraig  ef  yn  rhagori  ar  fy  anwylyd  i ; 


194  LLWYBEAU   BYWYD. 

Mrs.  Lewis  yw  yr  oreu  ag  wyf  wedi  weled  yn  fy 
mywyd,  ac  y  mae  Mrs.  Davies  yn  ail  iddi ;  fel  y 
gall  Dafydd  Davies  a  finan  unrhyw  ddiwrnod  or- 
chymyn  y  moethan  goreu  a  fedd  y  wlad  i'n  tai,  er 
ein  dedwyddoli  yn  ein  lien  ddyddiau  ;  a  thyna  i  ti, 
William,  ddau  reswm  cryf  a  chymelliadol  dros  i  ti 
briodi  gwraig;  ac  os  nad  yw  Mrs.  Lewis  a  Mrs. 
Davies  yn  ddigon  cymelliadol  i'th  argyhoeddi  i 
fod  yn  gall,  mi  a  roddaf  i  ti  eto  nn  rheswm  bygyth- 
iadol,  a  thyma  f o,  Llywelyn  Jenkins !  edryeh  arno, 
dyna  dy  dynged,  onid  edifarhei  di,  a  brysio  am  dy 
fywyd."  Gwarchod  pawb!  Rhaid  fy  mod  yn  war- 
galed  iawn,  os  nad  yw  y  tri  rheswm  yn  gallu  fy 
argyhoeddi ! 

Wedi  hyny,  aethym  i  edryeh  am  y  trydydd  rhes- 
wm, a  chymerodd  yr  ymddyddan  canlynol  le 
rhyngom  :  "  Pa  fodd  yr  ydych  yn  teimlo  heddyw, 
Mr.  Jenkins  :"  "  Tlawd  a  balch  ;  y  mae  yn  berwi 
yn  gyson,  y  mae  fel  swn  tren  yn  myned  dros  bont 
ddi-ben-draw — (y  swn  yn  ei  ben  sydd  yn  ei  boeni 
er's  blynyddau).  Yr  wyf  wedi  clywed  yn  ddiw- 
eddar  fod  fy  hen  gyfeillion  tua  Dodgeville,  Wis., 
wedi  clywed  fy  mod  wedi  marw,  a  charwn  i  ti 
ddweyd  gair  wrthynt  trwy  y  DrycJi  fy  mod  eto  yn 
fyw,  er  fy  mod  wedi  marw  ddwy  neu  dair  gwaith 
yn  ol  dywediadau  cyfeillion."  "  Faint  yw  eich  oed, 
Mr.  Jenkins?"  "Yr  wyf  yn  saith  deg  ac  un  o  flyn- 
yddoedd."  "  Pa  le  y'ch  ganwyd  ?"  "  Yn  Blaenaf- 
on,  Sir  Fynwy,  Deheudir  Cymru,  ond  magwyd  fi  yn 
benaf  yn  Nantyglo  ;  a  phan  yn  22ain  oed,  daethym 


CHWE'  ELYNEDD  YNrOEUCHWYLIWE.      195 

i  Five  Points,  ger  Pottsville,  ac  yn  1845  aetbym  i 
waitb  mwn  plwm  Dodgeville,  Wis.,  ac  yn  1852 
aethym  i  California,  a  dycbwelais  i  Pennsylvania 
yn  1860."  "  Paham  na  baech  wedi  priodi,  Mr.  Jen- 
kins?" "Am  i  mi  golli  fy  iecliyd,  ac  nad  ystyriwn 
yn  iawn  i  mi  briodi  wedi  liyny ;  ond  yr  wyf  wedi 
edifarbau  filoedd  o  weitbiau  na  buaswn  wedi  priodi 
cyn  byny.  Cyngoraf  di  i  briodi,  William,  mor 
gynted  ag  y  gelli.  Edrycb  ar  fy  unigrwydd  digysur. 
Byddaf  yn  debyg  o  farw  yn  y  fan  bon  ryw  ddiwr- 
nod  beb  neb  i  ddal  fy  mhen,  na  dywedyd  wrtbyf 
air  o  gysur." 

Pe  treuliai  Uawer  un  baner  diwrnod  yn  mwtbyn 
Llewelyn  Jenkins,  i  edrycb  ar  y  golygfeydd,  a 
gwrandaw  ar  deimladau  a  pbrofiad  Mr.  Jenkins  yn 
ngwyneb  drygau  cymdeitbasol  a  cbrefyddol,  yn 
ngbyda  gwynfydau  a  gwaeau  ben  lancyddol,  cred- 
af  yr  ymadewid  mewn  argyhoeddiad  fod  Llewelyn 
Jenkins  yn  un  o'r  cymeriadau  hynotaf  a  welsant 
yn  en  boes.  Un  o'r  petbau  cyntaf  a  dyn  eicb  sylw 
ar  ol  myned  i  fewn,  fydd  arluniau  o  bersonau  by- 
nod  yn  mblitb  llenorion  a  pbregetbwyr  y  gwabanol 
wledydd  ac  oesau,  y  rbai  a  welir  yn  crogi  o  gwm- 
pas  yr  ystafell ;  ac  wrtb  boli  Mr.  Jenkins  am  j 
cymeriadau  a  bortreiedir  yn  yr  arluniau,  argy- 
boeddir  cbwi  ei  fod  ef,  fel  Evan  Lewis,  yn  feddyl- 
iwr  mawr,  a'i  fod  yn  feirniad  llym  ac  awdurdodol 
ar  feirdd  a  cberddorion,  ac  atbronwyr  a  pbregetb- 
wyr, ar  fyd  ac  eglwys,  drwg  a  da,  duwiol  ac  an- 
nuwiol,  ben  ac  ieuanc,  ac  argyboeddir  cbwi  yn  fuan 


196  LLWYBRAU    BYWYD. 

fod  ei  safon  foesol  a  chrefyddol  yn  uchel  a  manwl, 
yn  ol  y  sect  fanylaf,  a  byddwch  yn  debyg  o  ddy- 
wedyd  ynocli  eicli  hunain  wrth  gefnu  arno — "A 
phwy  a  ddiclion  sefyll?"  Ond  dyna,  rhaid  terfynu 
gyda  dywedyd  yn  iaith  brenines  y  Dean,  "  Ni  fyn- 
egwyd  mo'r  haner  "  am  fawredd  a  hynodion  y  tri 
wyr  hyn. 


LLITH    IX. 

TYWYSOGION   YN    SEION   WEDI    CWYMPO. — MEWN 
CYFABFOD    DOSBABTH. 

Sib  Nobthampton,  Pa.,  Medi  3,  1885. — Gaii  fod 
y  Drych  yn  lied  ffyddlon  i  ddangos  ei  wrthrychan 
i'r  byd  megys  y  maent,  gallai  y  bydd  ij  ngwael 
bethan  i  o  leiaf  yn  fanteisiol  i  fod  yn  gyferbyniol  i 
ohebiaethau  rhagorach  yn  yr  arddangosfa ;  canys 
yn  ymyl  y  gwael  y  mae  yn  hawddaf  gweled  rhag- 
oriaethan  cynyrchion  gwir  athrylith.  Pe  bawn  yn 
un  o  feibion  athrylith,  byddai  yn  hyfrydwch  genyf 
ddyddori  darllenwyr  y  Drych  a  chynyrchion  am- 
rywiol,  mewn  canlyniad  i  arsylliadau  oddiar  gopa- 
au  amrywiol  fynyddau  athrylith.  Yr  wyf  wedi 
gweled  a  chlywed  llawer  er  pan  ysgrifenais  o'r 
blaen,  pe  bawn  yn  medru  dethol  yn  gyfaddas  dy- 
wysenau  rhagorol  at  eich  gwasanaeth.  Yr  wyf 
wedi  bod  mor  uchel  ag  y  gallwn  i  geisio  arsyllu  ar 
liaul  bywyd  U.  S.  Grant  yn  machludo,  ac  yr  oedd- 
wn  yn  cyfranogi  o'r  galar  ar  ei  ol,  ac  o'r  parch  a'r 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwe.  197 

anrhydedd  a  delicl  iddo  gan  y  byd,  fel  dyn  mawr 
mewn  athrylitli  a  ffyddlondeb  yn  ngwasanaetli  ei 
wlad.  Gwelwn  hefyd  o  ben  un  o'r  mynyddoedd 
uchel,  haul  bywyd  un  o  dywysogion  Seion  yn 
machlud  yn  ngwlad  fy  nhadau.  Cyffyrddodd  y 
newydd  liwn  fy  nheimladau,  nid  yn  unig  oblegid 
y  golled  ar  ei  ol  i'r  cyfundeb  Methodistaidd,  ond 
hefyd  am  fy  mod  i  ac  yntau  wedi  cael  ein  magu  yn 
yr  un  ardal,  a  bod  son  am  ei  gladdedigaetli  yn 
Closygraig,  yn  adgyfodi  yn  fyw  i'm  cof  olygfeydd 
swynol  mebyd  ac  ieuenctyd.  Ac  un  o'r  argraffiad- 
au  hyny  oedd  gweled  y  Parch.  John  Harries  Jones, 
M.  A.,  Ph.  D.,  yn  myned  i  ffwrdd  i'r  ysgol,  wedi 
bod  ar  ymweliad  a  Chlosygraig  a  thy  ei  dad ;  ac  y 
mae  ei  edrychiad  hwnw  o'i  eiddo  arnaf  yn  fyw  yn 
fy  meddwl  yn  awr  mewn  gwlad  mor  bell,  ar  ol  tua 
40  mlynedd  o  argraffiadau  newyddion  yn  yr  un 
meddwl.  Rhyfeddol  yw  argraffiadau  y  meddwl 
dynol,  onide  ?  Ond  dyna,  y  mae  John  Harries 
Jones  ac  U.  S.  Grant  wedi  myned  at  yr  orsedd 
fawr  i  gael  eu  barnu  fel  dynion  ar  wahan  i  bob 
teitlau  daearol.  Oddieithr  eu  bod  wedi  meddianu 
y  "  gareg  wen,  a'r  enw  newydd"  wedi  ei  ysgrifenu 
arni  a  ugwaed  yr  Oen,"  bydd  yn  dragwyddol  dru- 
enus  arnynt,  oblegid  dyna  yr  unig  deitl  a  wna  basio 
marwohon  y  ddaear  i  wynfyd  y  nefoedd. 

Dyna  eto  un  arall  o  dywysogion  Seion  wedi 
myned  ar  ol  y  ddau  flaenaf,  i  sefyll  o  flaen  yr  un 
fainc  i  gael  ei  farnu  fel  hwythau,  sef  y  Parch.  Ed- 
ward J.  Hughes,  West  Bangor.     Perthyn  i'r  ddae- 


198  LLWYBRAU    BYWYD. 

ar  y  mae  ei  deitl  yntau,  er  cystal  ydyw.  Pa  fodd 
bynag  am  ddirgelion  y  byd  ysbrydol,  y  mae  yn  eg- 
lur  ein  bod  ni,  fel  cyfundeb  Methodistaidd  yn 
Nhalaeth  Pennsylvania,  yn  teimlo  colled  fawr  ar 
ol  un  mor  ffyddlon  o'n  plitli ;  ond  tebyg  fod  eglwys 
West  Bangor  yn  teimlo  y  golled  yn  fwy,  oblegid 
agosach  perthynas.  Ei  anwyl  deulu  gafodd  golled 
anadferadwy ;  ond  y  mae  yn  gysur  mawr  i'r  holl 
alarwyr  fod  Barnwr  y  gweddwon  a  Thad  yr  am- 
ddifaid  eto  yn  fyw.  Tr  oeddwn  y  Sadwrn  a'r  Sab- 
both.  diweddaf  yn  Ngliyfarfod  Dosbarth.  Deheuol 
Pa.,  yn  Danielsville,  a  theimlid  y  golled  yn  fawr 
gan  y  cyfarfod  am  golli  y  ffyddlawn  Hughes  o'r 
dosbarth  eiddil  a  gwan. 

Gan  i  mi  son  am  y  Cyfarfod  Dosbarth  yn  Dan- 
ielsville, fe  allai  y  dylwn  roddi  crynodeb  byr  o'i 
weithrediadau,  ar  yr  amod  i  ddarllenwyr  y  Drych 
beidio  pechu  trwy  "  ddiystyru  dydd  y  pethau 
bychain."  Dechreuwyd  y  cyfarfodydd  nos  Wen- 
er,  Awst  14eg.  Tn  bresenol  nid  oedd  ond  y 
Parchn.  B..  F.  Jones,  Hyde  Park,  ac  Ellis  W. 
Jones,  Shenandoah ;  a'r  diacon,  John  "W.  Morris, 
Slatington ;  ac  aelodan  eglwys  Danielsville,  a'r  ys- 
grif enydd ;  felly  gwelwch  fod  gwendid  oduy  ddae- 
ar  yn  y  Cyfarfod  Dosbarth  hwn,  ond  nis  gwelais  i 
yr  un  arwydd  o  wendid  o  du  y  nefoedd  yn  un  o'r 
cyfarfodydd.  Yn  y  cyfarfod  cyntaf,  etholwyd  gan 
yr  eglwys  yn  unfrydol  yr  hen  Gristion,  Hugh  Bo- 
berts,  i  fod  yn  gyd-flaenor  a'r  ffyddlawn  John  J. 
Williams.     Yn  y  cyfarfod  dydd  Sadwrn,  dechreu- 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  199 

wyd  gan  John  W.  Morris ;  yna  etholwyd  yn  llyw- 
ydd  achlysurol  y  Parch.  R.  F.  Jones.  Darllenwyd 
cofnodion  y  cyfarfod  o'r  blaen  gan  yr  ysgrifenydd, 
y  Parch.  Ellis  Walter  Jones ;  yna  sylwyd  ar  wen- 
did  y  dosbarth  yn  gyffredinol,  ac  mewn  modd 
neillduol  ar  y  ffaith  nad  oes  ond  un  gweinidog  ar 
hyn  o  bryd  yn  byw  yn  y  dosbarth.  Pasiwyd  pen- 
derfyniadau  o  alar  y  dosbarth  ar  ol  y  diweddar 
Barch.  E.  J.  Hughes,  a  rhoddwyd  anogaeth  i'r  holl 
eglwysi  drwy  y  dosbarth  i  osod  arwyddion  o  alar 
ar  eu  pwlpudau  am  dri  mis.  Hefyd,  gorchymyn- 
wyd  i'r  ysgrifenydd  anfon  llythyran  o  gydyrndeim- 
lad  ag  eglwys  West  Bangor,  ac  a'r  teulu  amddifad 
yn  eu  trallod  a'u  colled  alarus.  Penderfynwyd  yn 
ychwanegol  fyned  a  chais  i'r  gymanfa  nesaf  am 
benodi  brawd  cymwys  i  gyhoeddi  cofiant  i  Mr. 
Hughes  yn  y  Cyfaill ;  a  dymunwyd  ar  y  dosbarth 
uchaf  benodi  rhyw  weinidog  i  bregethu  pregeth 
^ngladdol  iddo  yn  y  gymanfa  nesaf.  Penderfyn- 
wyd i'r  Cyfarfod  Dosbarth  nesaf  fod  yn  Miners - 
yille,  Hydref  16eg,  y  dydd  o  flaen  y  Gymanfa. 
Cafwyd  seiat  dda  am  haner  awr  wedi  wyth  bore 
Sabboth,  pryd  yr  ymdriniwyd  ar  fater  seiliedig  ar 
y  geiriau,  uBydd  ffyddlawn  hyd  angeu,  a  mi  a 
roddaf  i  ti  goron  y  bywyd ;"  a  chafwyd  sylwadau 
da.  Pregethwyd  nOs  Sadwrn  gan  y  Parch.  E.  F. 
Jones  ar  Marc  8  :  12,  sef  arwydd  yn  cael  ei  gwrthod 
i  genedl  wrthodedig.  Am  ddeg,  bore  Sabboth, 
pregethwyd  yn  gyntaf  gan  Ellis  W.  Jones,  oddi- 
wrth  Zech.  9 :  12,   "  Trowch  i'r  amddiffynfa,  chwi 


200  LLWYBRAU   BYWYD. 

garcharorion  gobeithiol;"  a  chan  y  Parch.  K.  F. 
Jones  oddiwrth  Mat.  7 :  21-24,  "  Nid  pob  un  a'r 
sydd  yn  dywedyd  wrthyf  Arglwydd,  Arglwydd,  a 
ddaw  i  mewn  i  deyrnas  nefoedd,"  &c.  Am  ddau^ 
pregetli  gan  y  Parch.  E.  F.  Jones  oddiwrth  Luc 
8  :  38,  39,  sef,  am  y  cythreiilig  o  wlad  y  Gadaren- 
iaid.  Am  chwech,  gan  Ellis  W.  Jones,  oddiwrth 
Col.  1  :  20.  Khy  faith  fyddai  i  mi  geisio  manylu  ; 
ond  gallwn  feddwl  ein  bod  wedi  cael  pregethau  da 
yn  yr  holl  gyfarfodydd.  Hynyna  oddiwrth  droed 
y  Mynydd  Glas. 


LLITH  X. 

DAU   ARDDANGOSIAD  MAWR,    SEF   EIDDO   Y   GWAHARDD- 
WYE   A'R   KNIGHTS  TEMPLARS. 

Hyde  Park,  Pa.,  Mai  28,  1886.— Y  mae  y  byd 
yn  symud  yn  anianyddol  a  moesol,  ac  am  hyny  y 
mae  y  golygfeydd  symudol  yn  aneirif  ac  amrywiog,, 
fel  y  mae  yn  anhawdd  gwneyd  detholiad  buddiol 
i'w  gosod  ar  wyneb  y  DryeK  er  adlewyrchu  i  wyn- 
eb  cymdeithas.  Pa  fodd  bynag,  galwn  sylw  yn 
gyntaf  at  amgylchiad  o  nodwedd  genedlaethol. 
Prydnawn  dydd  Llun,  Mai  24,  cynaliodd  Gwa- 
harddwyr  Scranton  a'r  cylchoedd  Gynadledd  yn 
yr  Arcadian  Rink,  Hyde  Park,  er  hyrwyddo  y  blaid 
Waharddol ;  ac  am  wyth  o'r  gloch  yr  un  dydd,  yn 
yr  un  adeilad,  caf wyd  darlith  alluog  a  hyawdl  gan 
Walter  T.  Mills,  un  o  olygyddion  y  dydd,  ar  "  Y 
Pleidiau  Gwladol  a  phynciau  cyhoeddus  y  gorph- 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  201 

enol  a'r  presenol,"  i  glywedigaetli  tna  1,500  o  bobl 
Scranton  a'r  cylclioedd.  Wrth  ymdrin  a  phleidian 
gwladol,  a  gwleidyddwyr  y  gwahanol  gyfnodan  a 
chanrifoedd,  credaf  ei  fod  yn  argylioeddi  ei  wran- 
dawyr  en  bod  yn  gwrandaw  un  mwy  na  chranc  po- 
liticaidd,  ac  amlygent  liyny  trwy  ami  gymeradwy- 
aeth  o'r  hyn  a  ddywedai.  Wedi  iddo  ddyfod  at 
bleidiau  presenol  y  weriniaeth  hon,  gallwn  feddwl 
ei  fod  yn  Uwyddo  i  argyhoeddi  y  gynnlleidfa  i 
gredn  mai  y  blaid  Waliarddol  fydd  y  blaid  lywod- 
raetliol,  cyn  pen  nemawr  o  flynyddau,  er  difodi  y 
fasnach  feddwol  oddiar  gymeriad  y  genedl ;  can- 
ys  codasant  ddwylaw  bron  yn  nnfrydol  o  gymer- 
adwyaeth  i'r  syniad  yna,  tra  nad  oedd  ond  nn  yn 
y  fath  gynnlleidfa  fawr  yn  teinilo  dr-os  godi  ei  law 
clros  gredn  y  byddai  i'r  blaid  Werinol  bytli  wneyd 
hyny.  Yna  aeth  i  anog  y  gynnlleidfa  i  ddangos 
en  barn  a'n  teimlad  yn  y  pwnc,  trwy  gyfrann  arian 
er  meithrin  y  blaid  newydd,  a  cliyfranwyd  tna 
chan'  dolar  yn  y  fan,  lieb  nn  rhybndd  blaenorol. 
Gallwn  feddwl  fod  teimlad  y  gwyddfodolion  yn 
addfed  i  gyfrann  $1,000,  oni  bnasai  fod  arafwch 
gweithfaol  yn  en  Unddias.  Yn  awr,  yn  ngwyneb 
hyn,  ac  arwyddion  eraill  trwy  y  wlad,  o  New  York 
i  California,  ac  o  Maine  i  Texas,  onid  yw  golyg- 
yddion  a  gohebwyr  cefnogol  i'r  hen  bleidian  yn 
gweled  eto  nad  oes  yr  arwyddion  lleiaf  fod  erled- 
igaeth  na  cliynllwynion  bradwrns  yn  llwyddianns 
i  ladd  y  blaid  Waharddol  ? 

Dydd  Mawrth,   Mai  15,    hefyd  oedd  ddiwrnod 
14 


202  LLWYBRAU   BYWYD. 

mawr  yn  ninas  Scranton,  am  fod  o  bosibl  y  Gym- 

deithas  Ddyngarol  fwyaf  henafol  ac  urddasol  yn  y 

wlad,    yn   gorymdeithio    heolydd   ein   dinas,    sef 

Knights  Templars  Pennsylvania,  y  rhai  oeddynt 

wedi  dyfod  o  wahanol  barthau  y  Dalaeth  yn  eu 

gogoniant   arddangosiadol  i   gynal  eu   cynadledd 

flynyddol  yn  ein  tref.     Y  mae  yn  wybyddus  fod 

Oymdeithas  y  Seiri  Rhyddion  (Free  Masons)  yn 

un  o'r  cymdeithasau  mwyaf  henafol  ac  urddasol 

yn  y  byd,  a  bod  y  Marchogion  Temlyddol  {Knights 

Templars)  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny  o  etholedigion 

o  blith  y  Free  Masons,  felly  gallwn  gymeryd  yn 

ganiataol  fod  yr  orymdaith  yn  un  wir  urddasol,  am 

ei  bod  yn  gynwysedig  o'r  dinasyddion  mwyaf  dysg- 

edig  ac  athrylithgar,    ac    o  ganlyniad,  yn  meddu 

dylanwad   mawr  yn  wladwriaethol,  masnachol,    a 

chymdeithasol,  yn  Nhalaeth  enwog  William  Penn. 

Wrth  edrych  ar  eu  gorymdaith  hardd  a  gorwych, 

yr  oeddwn  yn  edmygu  yr  olygfa ;  eto  yr  oeddwn 

yn  amheus  pa  un  ai  bendith  ai  melldith  yw  Cym- 

deithas  o'r  fath  mewn  gwlad  werinol  fel  yr  eiddom 

ni,  gan  fy  mod  yn  ei  gweled  o  nodwedd  tra  aristo- 

crataidd.    Ar  yr  olwg  gyntaf ,  tueddid  fi  i  ofni  ei  bod 

yn  beryglus  i  ddyfodol  y  wlad,  am  fod  ei  thuedd  i 

gasglu  yn  ormodol  iddi  ei  hun  athrylith  a  chyfoeth 

y  wlad,  ac  am  fod  llwyddiant  o'r  fath  a  thuedd  yn- 

ddo  i  feithrin  balchder  hunanol,  yr  hyn  sydd  bob 

amser  yn  felldith  yn  ei  ddadblygiad  mewn  gwar- 

adwyddo  eu  hisraddolion.     Ond  gan  mai  Cristion- 

ogaeth  yw  sylfaen  eu  hegwyddorion,  ac  am  eu  bod 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  203 

yn  ddinasyddion  o  Weriniaetk  ag  sydd  yn  sylfaen- 
edig  ar  gydraddoldeb  dinasyddol,  credaf  y  bydd  i'r 
cyfryw  ffeitliiau,  yn  nghyda'r  niantoliad  allanol, 
orchfygu  yr  ysbryd  traws-arglwyddiaethol  sydd 
yn  nodweddiadol  o'u  safle  gyradeitliasol.  Ac  -yn 
ychwanegol  at  hyn,  nis  gall  yr  athrylith  a'r  ddysg- 
eidiaeth  sydd  yn  en  meddiant,  ddim  llai  nag  ain- 
ddiffyn  y  lies  cyffredinol,  yn  yr  ymwybyddiaeth 
"  Fod  yr  bwn  sydd  yn  uwch  na'r  uwcbaf  yn  gwyl- 
ied,  a  bod  un  sydd  yn  uwch.  na  hwynt"  yn  llyw- 
odraethu  y  byd ;  liyny  yw,  os  bydd  iddynt  gadw 
eu  hunain  yn  sobr,  trwy  yfed  diod  natur  er  di- 
sychedn  eu  liunain,  fel  yr  oeddynt  yn  eu  gorym- 
daith  y  dydd  o'r  blaen — oblegid  dyna  yw  hanes- 
iaetli  y  byd,  onide  ?  sef  mai  dan  ddylanwad  diod- 
ydd  meddwol^  yn  benaf,  y  niae  doethion,  a  dysg- 
edigion  a  cliyfoethogion,  a  barnwyr,  a  llywodraetk- 
wyr  y  ddaear  wedi  arfer  gwyro  barn  a  chj^fiawnder ; 
ac  fel  ffrwyth.  o  liyn  y  raae  y  byd  yn  mhob  oes  a 
gwlad  wedi  medi  mellditli  a  dinystr.  Bydded  i'r 
Knights  Templars  gadw  mewn  cof ,  fod  eu  cyfrifol- 
deb  yn  gyf atebol  i'w  safle  yn  y  byd  moesol  a 
cliymdeithasol ;  a'u  baneri  a'u  harwyddluniau 
fyddont  yn  arwyddo  fod  eu  cymdeithas  yn  am- 
canu  arwain  dynolryw  yn  ol  i  lwybrau  dedwydd- 
wch,  Na  fydded  eu  cleddyfau  crogedig  yn  ar- 
wyddluniau  i'r  byd  fod  y  rhai  sydd  yn  eu  dwyn,  yn 
penderfynu  efelychu  treiswyr  gormesol  y  byd  trwy 
rym  nerth  y  cleddyf,  ond  bydded  i'w  cleddyf  fod 
yn  hytraeli  yn  arwyddluniol  o  gleddyf  yr  Ysbryd, 


204  LLWYBKAU    BYWYD. 

sef  Gair  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  tori  rhwng  dynion 
a'u  pechodau,  ac  nid  rhwng  dynion  a'u  gilydd. 
Bydded  iddynt  hwy  a  ninau,  yn  ngoleuni  Hani 
mawr  y  Cyfiawnder,  weled  ein  Uwybran  yn  eglur 
tnag  i  fyny,  at  f ensydd  gwir  ddedwyddwch ;  ac  yn 
llewyrcli  hanl  gwareiddiad  Cristionogol,  weled 
rhagor  rhwng  ser  gwirioneddol  y  ffurfafen  foesol 
a  gwreichion  tanllyd  a  thwyllodrus  yr  awyrgylch 
ddaearol,  y  rhai  a  ddysgleiriant  am  ychydig  am- 
ser,  ac  yna  a  ddiflanant  yn  yr  elfenan  nwyol. 


LLITH    XI. 

TAITH  FBYSIOG  YN  MHLITH  Y  GWEITHFEYDD. — TBYDYDD 
AGOBIAD    CAPEL   Y   T.  C.    YN   HYDE   PABK. 

Hyde  Pabk,  Pa.,  Gorph.  26. — Tua  phum  wyth- 
nos  yn  ol  aethym  heibio  i  Gymry  Miners  Mills  a'r 
eylchoedd,  ar  y  ffordd  i  Gyfarfod  Dosbarth  y  T.  C. 
yn  Plymouth,  lie  y  cefais  wledd  i'r  meddwl  dan 
weinidogaeth  y  Parch.  Thomas  Eoberts,  Oak  Hill, 
ac  eraill.  Oddi  yno  cludwyd  fi  gyda  chyflymdra  y 
ceffyl  tan  i  fyny  ac  i  waered  dros  y  mynyddoedd 
nes  cyraedd  Slatington ;  a  chan  f od  y  chwarelwyr 
yn  bobl  mor  ddigrif  o  ddoniol,  awn  gydag  awch  i 
chwilio  am  danynt  rhwng  y  coedydd  a'r  creigiau 
am  ugeiniau  o  filltiroedd  dan  gysgod  y  Mynydd 
Glas,  o  Slatington  i  Slate  Dale,  ac  i  Steinsville 
Ellmynaidd ;  yna  oddi  yno  i  Danielsville,  lie  yr 
ymgollais  drachefn  yn  ngwlad  yr  Ellmyn.^Wrth 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwb.  205 

fyned  yn  nilaen  am  Bangor,  cefais  fy  hun  dra- 
chefn  yn  mhlith  pobl  a  ddeallent  fy  iaith,  ac  a  ad- 
waenent  fy  wyneb  ;  ac  ar  ol  mwynhau  sirioldeb 
pobl  y  llechi  yno  am  ryw  wythnos,  ymwelais  a 
Chyniry  Catasauqua,  ac  oddi  yno  aethym  i  yniwel- 
ed  a  Chymry  y  glofeydd,  gan  ddechreu  yn  Lans- 
ford  a  Summit  Hill;  yna  Coaldale,  Bull's  Run, 
Tamaqua,  Pottsyille,  Minersville,  St.  Clair,  Maha- 
noy  City,  Girardville,  Ashland,  Sharaokin,  Mount 
Carmel,  Shenandoah  City,  Audenried,  Danyille, 
Hazleton,  Weatherby,  Drifton,  Freeland,  Upper 
Lehigh,  a  Warrior  Run.  Tn  awr,  wele  fi  ar  ol 
pum'  wythnos  o  grwydro,  a  gwledda  ar  garedig- 
rwydd  miloedd  o'm  cydgenedl,  wedi  cyraedd  adref . 
Wedi  y  cwbl,  hyd  yn  nod  i  hen  lane  digartref, 
"  There  is  no  place  like  homer  "  Home,  sweet  home  /" 
Yr  oeddwn  am  ddyfod  adref  erbyn  ddoe,  am  fod 
capel  y  T.  C.  yn  Hyde  Park  i  gael  ei  gysegru  am  y 
drydedd  waith  i  enw  Arglwydd  y  lluoedd,  ar  ol 
cael  ei  adnewyddu  a'i  harddu  unwaith  yn  rhagor, 
dan  olygiaeth  canmoladwy  Mr.  Wm.  R.  Wilhams ; 
a  diameu  fod  y  capel  yn  harddach  y  tro  hwn  nag 
y  bu  erioecl.  Pe  buasai  y  gwaith  wedi  costio  tair 
mil  o  ddoleri,  nid  wyf  yn  meddwl  y  buasai  pobl 
ddeallus  yn  tybied  ei  fod  wedi  costio  gormod ; 
ond  er  clod  i  Mr.  Williams  a'r  rhai  a  gydweithient 
dano,  nid  yw  yr  holl  draul  ond  dwy  fil !  Ac  yn  y 
fan  hon,  gweddus  yw  cydnabod  mai  i  Mr.  Richard 
F.  Jones  ein  gweinidog  y  mae  mwyaf  o  glod  am 
yr  adnewyddiad  hardd  presenol.     Nid  yn  unig  y 


206  LLWYBBAU    BYWYD. 

mae  wedi  dadleu  i  fuddugoliaeth  y  cyfnewidiadau 
a'r  adnewyddiad,  ond  y  mae  ef  trwy  gymorth  yr 
Anrh.  Thomas  Phillips,  wedi  casglu  dros  $1100  yn 
ystod  yr  wyth  mis  diweddaf ,  fel  nad  oedd  yn  aros 
o  ddyled  ar  yr  eglwys  ar  ddydd  yr  agoriad  i'w 
talu  yn  y  dyfodol  ond  $1230.  Yr  ydym  yn  bwr- 
iadu  tain  rhai  canoedd  o  honynt  o  hyn  i  ddiwedd 
y  flwyddyn,  a  hyny  heb  wneyd  ty  yr  Arglwydd  yn 
dy  ffair  na  marchnad,  heb  hap-chwareu,  na  chys- 
tadlenaeth  wrth-Gristionogol  o'r  hyn  lleiaf .  Dyna 
yw  gweddi  a  dymuniad  y  tlawd  hwn,  gan  fy  mod 
yn  credn  fod  yr  Arglwydd  yn  dysgwyl  i'w  blant 
adeiladu  ac  adgyweirio  tai  i'w  enw  ef  ar  yr  un  eg- 
wyddor  ag  y  mae  dynion,  sydd  yn  feddianol  ar 
hunan  barch  ac  anrhydedd  cymdeithasol,  yn  adeil- 
adu a  harddu  eu  tai  en  hunain,  sef  ar  eu  traul  eu 
hunain,  ac  yn  gyfatebol  i'w  hadnoddau  personoL 
Yr  wyf  yn  credu  er's  llawer  o  flynyddoedd,  na 
ddylai  eglwys  fyned  i  unrhyw  dranl  na  bydd  yn 
gweled  ei  ffordd  yn  glir  i'w  thalu,  a  hyny  trwy 
offrymau  gwirfoddol,  ac  nas  gellir  cyfiawnhau 
myned  oddi  cartref  i  gasglu  at  gapelau  ond  mewn 
amgylchiadau  neillduol,  megys  yr  anffawd  a'm 
gwthiodd  i  ar  draws  y  wlad  i  gardota  flynyddau 
yn  ol.  Yr  oedd  fy  nghydwybod  i  mor  effro  y  pryd 
hwnw,  fel  yr  oeddwn  yn  benderfynol  o  fyned  adref 
mor  fuan  ag  y  cawn  y  ddyled  i  lawr  i  ryw  $4000 
neu  $5000,  am  y  credwn  y  dylasem  ni  fel  eglwys 
gartrefol  fod  yn  alluog  i  dalu  y  gweddill,  yr  hyn  a 
wnaed.     Y  mae  y  ddyled  wedi  ei  thalu,  er  nid  yn 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  207 

hollol  ar  yr  egwyddor  ag  yr  wyf  fi  bob  amser  yn 
dadleu  drosti ;  eto  "  da  yw  yr  halen." 


LLITH    XII. 

AR   YR   OLWYNION — CYMRY   JOHNSTOWN,    EU   CAPELI 
a'u  GWEINIDOGION. 

Johnstown,  Pa.,  Awst  26,  1886.— Gan  fod  y  byd 
a'i  gyflawnder  yn  synmd  yn  barhans,  rhaid  i  ni- 
nau  synmd  yn  en  plith  ;  felly  dydd  Gwener,  Awst 
13eg,  synmdwyd  fi  gan  yr  elfenan  o  Scranton  a 
thrwy  Wilkesbarre  i  lawr  ar  hyd  glan  dwyreiniol 
afon  a  dyffryn  y  Susqnehanna,  trwy  ganol  golyg- 
feydd  swynol  ac  amrywiog,  nes  croesi  yr  afon  o'r 
tu  dean  i  Snnbury,  gan  gael  fy  nghlndo  trwy  ddy- 
ftryn  prydferth  rhwng  y  mynyddoedd,  nes  cyraedd 
Lewistown,  ar  brif  linell  y  Penn.  R.  E.  Oddiyno 
clndwyd  fi  ar  i  fyny  rliwng  y  brynian,  ac  ar  liyd  a 
lied  lletliran  mynydd  yr  Allegheny,  ac  yna  dros  ei 
gopa  ac  i  waered  ar  byd  ei  llechweddan  gorllew- 
inol,  a  tlma  haner  awr  wedi  naw  yn  yr  liwyr  gad- 
awyd  fi  wrtli  ei  gesail,  roewn  lie  a  elwir  Johns- 
town. Wedi  cael  noson  o  orphwys,  aethym  allan 
i  chwilio  am  y  Cymry,  a  phwy  a  gwrddais  gyntaf 
ond  y  bardd-bregethwr  D.  C.  Phillips  (Celyddon), 
a  rhaid  oedd  i  mi  gefnn  ar  y  gw^esty  a  myned  i  ar- 
os  gydag  ef  tra  yn  y  dref,  a  chefais  yr  un  croesaw 
gan  Mrs.  Phillips,  yr  hon  oedd  yn  gwella  yn  dda 
ar  ol  ei  chlefyd  diweddar.  Trenliais  dri  diwrnod 
dedwydd  yn  en  cymdeithas. 


208  LLWYBEAU    BYWYD. 

Un  o'r  pethau  cyntaf  y  sylwais  arno  yma  oedd, 
fod  capel  y  Trefnyddion  Calfinaidd  yn  cael  ei  ad- 
gyweirio.  Y  mae  capel  yr  Annibynwyr  wedi  ei 
adgyweirio  yn  hardd,  a  boreu  Sabboth,  AwstlSfed, 
cafwyd  y  bregefch  agoriadol  gan  y  Parch.  E.  W. 
Jones,  D.  D.,  gweinidog  yr  eglwys,  oddiwrth  Luc 
10  :  5  :  "  Tangnefedd  i'r  ty  hwn."  Khoddodd  rai 
cyngorion  gwir  deilwng  i'r  eglwys  a'r  gynull- 
eidfa  mewn  perthynas  i  barchu  ac  addoli  yn 
nliy  Dduw.  Nos  Sabboth  cawsom  bregeth  dda, 
efengylaidd  a  barddonol,  gan  Dr.  Cefni  Parry, 
oddiwrth  Luc  20  :  35,  36,  sef  am  y  rhai  a  gyfrifir 
yn  deilwng  i  gael  rhan  o'r  adgyf odiad,  fel  na  bydd- 
ant  farw  niwy,  &c.  Teimlwn  yn  wledd  i  fy  enaid 
glywed  meddylddrychau  y  bardd  am  ogoniant  y 
byd  ysbrydol,  a  dyfodol  gogoneddus  y  rhai  a  sanct- 
eiddiwyd.  Hefyd,  cefais  y  fraint  o  fwynhau  cym- 
deithas  Cadwgan  Fardd  a  Celyddon,  ac  nid  oes 
achos  dweyd  wrth  y  rhai  a  adwaenant  y  ddau,  mai 
gwledd  oedd  eu  cymdeithas. 

Gallwn  feddwlmai  pobl  dda  yw  Cymry  Johns- 
town. Er  nad  ydynt  yn  lluosog  iawn,  eto  y  maent 
yn  cadw  gweinidogion  o  radd  dda  gan  y  tri  enwad. 
Wele  Dr.  Jones  yn  cael  ei  gynal  yn  barchus 
gan  eglwys  yr  Annibynwyr  er  ys  tua  phym- 
theg  mlynedd.  Ac  wele  eglwys  y  Trefnyddion 
Calfinaidd  a'i  gweinidog  parchus,  Mr.  Phillips,  yn 
cyd-fwynhau  eu  gilydd  yn  ddymunol  er  ys  tuag 
wyth  mlynedd.  Ac  wele  eglwys  y  Bedyddwyr 
newydd  sicrhau   gwasanaeth   y  gweinidog   enwog 


chwe'  blyxedd  yx  oruchwyliwr.  209 

Dr.  Cefni  Parry,  yr  hwn  sydd  wedi  dyfod  i  aros  yn 
ngwasanaeth  yr  eglwys,  er  ei  bod  yn  lied  wan  I 
wneyd  cyflog  teilwng  iddo.  Gallwn  feddwl  fod 
cyfartaledd  da  o  Gyinry  y  dref  yn  fasnachwyr 
llwyddianus,  ac  y  mae  y  Cymry  gweithiol  hefyd 
yn  gofalu  am  gynildeb,  etc.,  fel  y  cydmarant  yn 
dda  a'r  Cymry  mewn  lleoedd  eraill  o  ran  amgylch- 
iadau  bydol.  Buasai  yn  ddymnnol  gwneyd  syl- 
wadau  mwy  person ol  ar  nodweddion  Cymry  y 
dref,  ond  rliaid  ymatal  y  tro  hwn.  Gan  fy  mod 
wedi  cael  fy  nghynyrfu  gan  ysbryd  ac  iaith  fardd- 
onol  Celyddon,  ac  wedi  bod  yn  cysgn  jn  yr  nn  ys- 
tafell  a  chadeiriau  barddol  y  cadeirfardd,  dylwn  o 
hyn  allan  fod  wedi  fy  ysbrydoli  gan  ysbryd  can  a 
barddoniaetli ;  ond  rhag  i'r  bechgyn  chwertliin 
gormod,  cadwaf  fy  mardcloniaetli  liyd  ryw  dro  eto. 


LLITH  XIII. 

YX    PITTSBURG — XWY    XATURIOL — YR     ACHOSIOX 
CREFYDDOIx — GWAHARDuIAETH. 

Pittsburg,  Pa.,  Mecli  1,  1886. — Ar  ol  cefnu  ar 
Johnstown,  telais  ymweliad  brysiog  a  Chymry 
Braddock  a  Homestead  ;  yna  daethym  i  "  Ddinas 
y  Mwg."  Un  o'r  pethau  cyntaf  a  dynodd  fy  sylw 
yma  oedd,  nad  yw  Pittsburg  haner  mor  fyglyd,  a 
brwnt  a  thywyll  ag  yr  arferai  fod ;  a'r  achos  o'r 
cyfnewidiad  ydyw,  fod  y  nwy  naturiol  wedi  cym- 
eryd  lie  y  miliynau  tnnelli  glo  a  losgid  o'r  blaen 
yn  nghanoedd  gweithiau  amrywiol  y  ddinas.     Mae 


210  LLWYBRAU   BYWYD. 

hyn  wedi  gwneyd  chwyldroad  anhygoel  yn  y  ddin- 
as  ac  yn  Allegheny  City,  mewn  amryw  ystyriaeth- 
au.     Mae  y  cwmwl  ty wyll  a  du  a  orchuddiai  y  fro 
wedi  ei  ddifodi  o'r  bron  ;  a  chan  nad  oes  un  bws- 
iel  o  lo  yn  cael  ei  ddifa   yn   awr,  He   yr  oedd  mil- 
iynau  yn  cael  eu  difa  yn  ddyddiol  o'r  blaen,  mae  y 
rhai  a  ddarparai  y  tanwydd  ac  a'i  cludai  yma  wedi 
cael  colledion  mawrion.     Eto,  mae  yr  olygfa  yn  y 
melinau  mawrion  yma   yn  dra  gwahanol  i'r  hyn  a 
arferai  fod.     Mae  y  ceir  glo,  a'u  dadlwythwyr,  a'r 
tanwyr  oil  wedi  eu  colli.      Y  noson  o'r  blaen  ar- 
weiniwyd  fi  gan  gyfaill,  i  un  o'r  melinau  mawrion, 
er  gweled   y  modd  yr  oedd  y  nwy   anweledig  yn 
poethi  a  symud  yr   oil.     Lie  yr  oedd  dwsin  o  fer- 
wedyddion  er  cynyrchu  ager  i  yru  yr  holl  beirian- 
au  o'r  blaen,  yr  oedd  dau   neu    dri  o  danwyr  yn 
angenrheidiol  i  gadw  tan  danynt ;  ond  yn  awr  nid 
oes  neb  ond  y  peirianydd    yn  ffrwyno  y  gallu  an- 
weledig, yr  hwn   a  gludir  trwy  bibell  rhyw  bedair 
modfedd  o  dryfesur.     A  dywedai  y  peirianydd,  pe 
y  rhoddai  yr  holl  nwy  a  ddeuai  trwy  y  bibell  dan 
sylw  i  boethi  y  berwedyddion,  y  codid  ager  gweith- 
iol  oddiwrth  y  dwfr  oer   yn   mhen   pum'  mynyd  o 
amser.     Y  mae  hynyna   yn    ymddangos  yn  anhy- 
goel, heb  weled  a'r  llygaid.     Dangosodd  i  mi  trwy 
dyllau  cyfaddas  a  manteisiol,  y  gallu  ag  oedd  ddi- 
gonol  i  gadw  digon  o  ager  i  redeg  y  gwaith  ;  yna 
gadawodd  i'r  oil  a  ddeuai  trwy  y  bibell  yn  rhydd 
am  haner  mynyd,  a  dyna  olygfa  gyffrous,  wrth  ed- 
rych  ar  y  fflam  wynias-boeth  yn  rowlio  yn  rhyw 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  211 

lathen  o  drwch  dan  hyd  a  lied  y  berwedyddion 
mawrion !  Ond  y  wedd  fwyaf  dynmnol  ar  hyn  oil 
yw,  rhadlonrwydd  y  tanwydd  newydd,  yr  hyn 
sydd  yn  gosod  y  rhanbarth  hwn  mewn  gwell  man- 
tais  i  gystadln  a  rhanbarthau  eraill,  gan  sicrhau 
cynydd  a  llwyddiant  masnachol  yn  fwy  nag  erioed 
yn  Pittsburg,  os  bydd  i'r  nwy  barhau  yn  ei  nerth 
presenol,  yr  hyn  sydd  yn  dra  annhebyg  yn  ol 
deddfau  natur.  Tebyg  na  fu  masnach  yn  fwy 
bywiog  er's  llawer  blwyddyn,  os  erioed,  nag  yn 
bresenol. 

Y  mae  yma  lawer  o  Gymry  parchus  a  Uwydd- 
ianus,  y  rhai  hefyd  sydd'  yn  ymdrechgar  mewn  ys- 
tyr  grefyddol,  fel  mewn  Ueoedd  eraill.  Mae  gan 
y  tair  eglwys  Gymreig  eu  gweinidogion,  nid  anen- 
wog.  Dyna  y  Parch.  T.  C.  Davies  mor  anwryl  gan 
ei  frodyr  a'i  chwiorydd  yn  awr,  ar  ol  rhyw  ddeu- 
naw  mlynedd  o  lafurio  yn  eu  plith,  a  phan  ddaeth 
yma  ar  y  cyntaf  i'w  gwasanaethu,  yr  hyn  sydd 
dipyn  yn  rhyfedd  genyf,  gan  ei  fod  hefyd  yn  rhoi 
cymaint  o'i  sylw  a'i  lafur  mewn  pethan  cyffredinol 
yr  enwad  Methodistaidd,  megys  y  Genadaeth  Gar- 
trefol,  fel  Ysgrifenydd  o'r  dechreuad,  &c.  Ac  nid 
annyddorol  yw  sylwi,  er  ei  fod  yn  un  o'r  gweinid- 
ogion mwyaf  llafurus  gyda  phethau  teyrnas  nef- 
oedd,  ei  fod  hefyd  yn  gwneyd  llawer  er  cynorth- 
wyo  y  ddaear  i  roddi  ei  ffrwyth.  Y  mae  yn  byw 
ryw  wyth  milldir  allan  o'r  ddinas,  mewn  lie  a  elwir 
Idlewood,  ar  dair  erw  o  dir,  yr  hwn  a  lafurir  gan- 
ddo  yn  y  fath   dclnll  celfyddydol,    fel  nad  yw  yn 


212  LLWYBRAU   BYWYD. 

hawdd  gweled  Uanerch  mor  gynyrchiol.  Aethym 
gydag  ef  aclref  un  noson,  a  bore  dranoetli  cyn  cy- 
<?liwyn  i'r  Cyfarfod  Dosbarth,  mynai  fyned  allan  i 
osod  had  ail  gnwd  mewn  darn  o'i  ardd.  Y  mae 
hefyd  yn  Uwyddianus  iawn  mewn  cynyrchu  mel 
oddiwrth  ei  wenyn  ;  dywed  iddo  gael  lianer  tunell 
^o  fel  oddiwrthynt  yr  haf  hwn ! 

Y  mae  Dr.  Thomas,  gweinidog  yr  Annibynwyr, 
hefyd,  wedi  bod  yn  ddigon  call  i  adeiladu  ty  ar  yr 
un  bryn  a  Mr.  Davies,  ond  nid  wyf  wedi  cael  lie  i 
farnu  fod  y  Doctor  yn  tain  fawr  o  sylw  i  drin  y 
ddaear.  Pa  fodd  bynag,  dywedir  i  mi  ei  fod  yn- 
tan  yn  Uwyddianus  yn  maes  ei  lafur  fel  pregethwr 
a  bugail,  ac  y  mae  ganddo  at  ei  wasanaeth  gapel 
newydd  hardd.  Mae  gan  y  Bedyddwyr  hefyd  gap- 
el hardd  wedi  ei  adeiladu  y  flwyddyn  o'r  blaen,  a'r 
Parch.  D.  Ehoslyn  Dayies  yn  gweinidogaethu  yn- 
ddo.  Ac  heblaw  y  tair  eglwys  a  nodwyd,  mae  gan 
yr  Annibynwyr  gapel  ac  eglwys  ar  y  South  Side,  a 
chynelir  math  o  foddion  undebol  yn  Wood's  Run 
yn  achlysurol,  yn  gystal  ag  yn  Soho,  dan  nawdd  y 
T.  C.  yn  benaf .  Wrth  gwrs,  bum  yn  swyddfa  y 
Wasg,  He  y  dangoswycl  sirioldeb  i  mi  gan  y  golyg- 
ydd  Daniels  a'r  trefnydd  Davies.  Diau  fod  llafur 
diorphwys  Mr.  a  Mrs.  Daniels  trwy  y  blynyddoedd 
yn  haeddu  gwell  cydnabyddiaeth  nag  y  maent  yn 
gael. 

Caraswn  wneyd  nodiadau  personol  am  lawer  o 
Gymry  teilwng  Pittsburg,  oni  bae  fod  yr  ysgrif  yn 
^ueddu  at  feithder  eisoes.     Ond  teimlaf  yn  ddyl- 


chwe'  blynedd  yn  obuchwtliwr.  213 

edswydd  neillduol  i  wneyd  sylw  o'r  Gynideithas 
Ddirwestol  pertliynol  i'r  T.  C,  yr  hon  sydd*dan 
lywyddiaeth  John  W.  Jones,  yr  Ynad  Heddwch 
Cymreig.  Cynaliant  gyfarfodydd  cyhoeddus  ar 
nos  Sabbothau  yn  ami,  a  thrwy  hyny  y  mae  gan- 
ddynt  amryw  o  areithwyr  addawol  yn  mhlith  pobl 
ieuainc  yr  eglwys.  Dylai  cynideithas  o'r  fath  fod 
yn  boll  eglwysi  y  wlad,  er  egwyddori  ac  arfer  y 
bobl  ienanc  i  fywyd  o  ddefnyddioldeb.  Y  mae  y 
cyfaill  Jobn  Lucas  o  Philadelphia  wedi  dyfod  i 
Pittsburg,  gyda'r  amcan  o  ddiogelu  bywydau  pobl. 
Gobeithio  y  llwydda  i  wneyd  hyny. 

Bum  yn  y  carchar  ddoe  am  y  waith  gyntaf,  a 
gobeithio  am  y  tro  diweddaf  hefyd,  rhag  ofn  na 
fydd  mor  hawdd  dyfod  allan  y  tro  nesaf .  Carchar- 
dy  newydd  ydoedd,  yr  hwn  sydd  heb  gael  ei  hal- 
ogi  eto  gan  droseddwyr  condemniedig  y  ddinas 
a'r  cylchoedd.  Digon  tebyg  fod  llawer  penod  cldu 
i  gael  ei  hesbonio  o  fewn  ei  furiau  cedyrn  yn  y 
dyfodol,  ae  y  bydd  muriau  ei  gelloedd  tywyll  yn 
adsain  anobaith  oddiwrth  wylofain  a  rhincian  dan- 
edd  y  rhai  fyddant  wedi  cael  eu  gyru  gan  eu  dryg- 
ioni  o  fwjmhad  o  oleuni  rhyddid  i  gaethiwed  tyw- 
yllwch  a  chysgod  angeu.  Aethym  oddi  yno  i'r 
Uythyrdy,  mewn  dysgwyliad  am  y  Voice,  er  gweled 
pa  fodd  y  mae  y  blaid  Waharddol  yn  llwyddo,  sef 
y  blaid,  fel  y  credwyf,  a  godwyd  gan  Dduw  i  ddi- 
f odi  y  fasnach  uffernol  sydd  yn  gwneyd  mwyaf  er 
cymwyso  dynion  i  garcharau  daearol  ac  ysbrydol, 
ac  i  drueni  amserol  a  thragwyddol ;  ond  cefais  fy 


214  LLWYBRAU    BYWYD. 

siomi  yn  ij  nysgwyliad  am  y  tri  rhifyn  diweddaf 
o'r  papyr.  Cwynais  wrth  y  postfeistr,  yr  liwn  a 
ymddygodd  yn  deilwng  o'i  swydd,  ond  a  fetliodd 
eu  cael.  Sicrhai  iddynt  fyned  ar  goll  cyn  cyraedd 
Pittsburg.  Bu  ychydig  o  ymgom  rhyngom  yn 
nghylch  y  blaid  Waharddol ;  cydolygai  a  mi  fod 
y  blaid  i  gynyddu,  ac  y  byddai  yn  sicr  o  gael  ad- 
gyfnerthiad  mawr  o'r  blaid  Ddemocrataidd  yn 
ogystal  a'r  blaid  Werinol. 


LLITH  XIV. 

0    PITTSBURG   I   NEWARK   A  CHICAGO. — DYEITHRIAID 
0    GYMRU   MEWN   CYFARFOD    PREGETHU. 

Chicago,  Medi  13,  1886. — Wedi  gwrando  preg- 
«eth  yn  Pittsburg  gan  y  Parch.  Hugh  Jones,  Liver- 
pool, ar  y  testyn,  "  Wele  yr  wyf  yn  sefyll  wrth  y 
drws,  ac  yn  euro,"  cychwynais  dranoeth  am  Zanes- 
ville,  Ohio ;  ac  ar  ol  aros  noson  yno  er  gweled  y 
Cymry,  cymerwyd  fi  ymaith  i  Newark,  He  y  cefais 
ychydig  o  gymdeithas  y  Parch.  D.  Jewett  Davies, 
Mr.  Daniel  Thomas,  Goruchwyliwr  y  Drych,  a'r 
hen  batriareh  Robert  Owens.  Disgynais  yn  nesaf 
yn  Chicago,  gan  fyned  i  orphwys  i  gartref  cysurus 
y  fforddolion,  8  Eldridge  Court,  dan  nawdd  Mr.  a 
Mrs.  Davies  (Mrs,  Mathews,  gynt),  un  o'r  lleoedd 
mwyaf  dymunol  yn  y  ddinas  i  deithwyr  Cymreig 
letya.  Y  mae  y  teulu  hwn  am  ymneillduo  oddi- 
wrth  ofalon  bydol,  mor  fuan  ag  y  gallant  werthu 


chwe'  elynedd  yn  oeuchwyliwr.  215 

allan ;  a  gallwn  feddwl  fod  yma  fantais  neillduol  i 
barti  priodol  i  wneyd  yn  dda.  Y  mae  Chicago  yn 
ddinas  ryfeddol  o  ran  ei  chynydd ;  a  hawdd  can- 
fod  fod  dyfodol  mawreddog  a  gogoneddus  o'i 
blaen,  yn  faterol,  niasnachol,  a  chymdeithasol, 
oddigerth  i  ryw  anffawd  annaturiol,  neu  esgeulus- 
dod  moesol  ei  harwain  i  Imnan-ddinystr. 

Tra  yn  y  ddinas  fawr,  cefais  y  pleser  o  fod  yn 
bresenol  mewn  cyfarfod  pregethu  yn  nghapel  y 
T.  C.  Nos  Sadwrn,  Medi  lleg,  pregethodd  y 
Parch.  Evan  Jones,  Pentrecelyn,  G.  C,  oddiar  Job 
21  :  15,  a  Ps.  73  :  28,  sef  pregeth  dda  ar  y  buddiol- 
deb  o  weddio.  Am  ddeg  bore  Sabbotli,  pregeth- 
odd  y  Parch.  Thos.  Roberts,  Oak  Hill,  0.,  oddiar 
Tit.  2  :  11-13,  ac  ar  ei  ol  y  Parch.  Hugh  Jones, 
Liverpool,  oddiar  loan  14:  23.  Am  ddau,  y  Parch. 
Evan  Jones,  oddiar  y  Psalm  gyntaf,  a'r  Parch.  T. 
Roberts,  oddiar  Mat.  25  :  10.  Am  saith,  y  Parch. 
Evan  Jones,  oddiar  Luc  6  :  47,  48,  ac  yn  olaf ,  y 
Parch.  Hugh  Jones,  oddiar  Dat.  3 :  26.  Yr  oedd 
yr  holl  bregethu  a'r  canu  yn  dda,  a'r  capel  yn  11a wn 
o  wrandawyr  astud.  Arweiniwyd  y  canu  gan  y 
cerddor  siriol  a  charedig,  John  P.  Jones ;  hefyd 
yr  oedd  yn  foddhad  mawr  i  mi  weled  Ap  Mawrth 
yn  ei  ymyl  dan  y  pwlpud.  Y  wledd  olaf  a  gefais 
oyn  ymadael  am  Milwaukee,  oedd  y  cyngerdd  yn 
nhy  Ap  Mawrth,  pryd  y  canai  ef  a'i  briod  a'i  ddwy 
ferch  fechan,  yn  nghyd  a'i  chwaer-yn-nghyfraith, 
yn  hynod  swynol  a  theimladol.  Yr  oedd  y  canu 
yn  cael  ei  gymysgu  a  dagrau  hiraeth  ar  ol  yr  eneth 


216  LLWYBRAU   BYWYD. 

oedd  newydd  eu  gadael,  er  uno  a'r  cyngerdd  mawr 
yn  y  teuln  nefol.  Diau  y  bydd  yn  dda  gan  gan- 
oedd  o  gyfeillion  Ap  Mawrth  glywed  ei  fod  yn 
edrycli  yn  dda,  a'i  fod  dan  gyflog  yn  un  o'r  eg- 
Iwysi  mwyaf  cyfoethog  yn  Chicago. 

Gallaf  ddweyd  fod  capel  y  T.  C.  yn  Chicago 
wedi  gwella  llawer  yn  ddiweddar,  yn  ei  ymddang- 
osiad  a'i  ddefnyddioldeb ;  ac  y  mae  yr  eglwys  yn 
adeiladu  ty  hardd  i'w  gweinidog  yn  ymyl  y  capel. 
Gobeithio  y  ca  en  llwyddianus  fugail  (Dr.  Harries) 
adferiad  iechyd  yn  fuan  i  fwynhau  y  ty  newydd, 
yn  ogystal  a'i  lafur  yn  ngwinllan  ei  Arglwydd  am 
lawer  o  flynyddau  eto. 


LLITH  XV. 

YN   NGHYMANFA   GYFFREDINOL    MILWAUKEE — YN    WAU- 
KESHA,   WATERTOWN,    COLUMBUS,    &C. 

Columbus,  Wis.,  Hydref  12. — Er  pan  ysgrifen- 
ais  o'r  blaen,  bum  yn  Nghymanfa  Gyffredinol  y 
T.  C.  yn  Milwaukee,  hanes  yr  hon  a  ymddangos- 
odd  yn  y  Drych.  Yr  oedd  Cymanfa  y  T.  C.  yn 
Pennsylvania  wedi  fy  anfon  yno  fel  eu  cynrychiol- 
ydd  ;  a  gallaf  ddweyd  fy  mod  yn  ystyried  hyny  yn 
gryn  anrhydedd.  Cyfarfuais  yno  ag  ngeiniau  o 
gyfeillion  o  wahanol  barthau,  y  rhai  a'm  hadwaen- 
ent  f el  y  "  Cardotyn."  Md  oeddwn  wedi  sylwedd- 
oli  o'r  blaen  fy  mod  agos  mor  boblogaidd.  I'r  Ar- 
glwydd y  byddo  y  diolch  am  ddigon  o  ras  i  beidio 
ymchwyddo   er  niwed  i  mi  fy  Iran.     Aeth  y  Gym- 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  217 

anfa  Gyffredinol  heibio,  a'r  cynrychiolwyr  i'w  car- 
trefleoedd,  fel  erbyn  heddyw  y  mae  miloedd  o  fill- 
diroedd  rhwng  rliai  o  honom  a'n  gilydd,  lieb  lawer 
o  obaith  cael  cyfarfod  mwy,  "  hyd  oni  chyfarfydd- 
om  oil"  yn  y  Gymanfa  fawr  fry,  He  ni  bydd  ym- 
adael  mwy : 

Yn  mlaen  y  mae  amssr  yn  cario 

Preswylwyr  y  ddaear  o'r  bron? 
Fel  nad  ydwyf  finau  yn  eithriad, 

Rhaid  nofio  ar  wyneb  y  don ; 
Gwna  amser  ein  cludo  bawb  drosodd, 

Trwy  holl  amrywiaethau  y  byd, 
Pa  un  ai  yn  ddoeth  ai'n  ynfydion, 

0  !  cofiwn  ffyddlondeb  o  hyd. 

Ar  ol  y  Gymanfa  fawr  cefais  fwynhau  Cyfarfod 
Dosbartli  Bethesda,  Wankesba ;  yna  aethym  yn 
lied  fanwl  trwy  yr  ardal  bono.  Yn  Genesee  De- 
pot aethym  heibio  y  ty  He  y  croesawyd  fi  gynt  fel 
"  Cardotyn,"  gan  Mr.  a  Mrs.  Mason  ;  ond  "  eu  Ue 
nid  edwyn  ddim  o  honynt  mwy,"  gan  eu  bod  wedi 
ymfudo  i'r  wlad  nefol,  lie  nad  oes  neb  yn  heneidd- 
io  nac  yn  marw.  Wedi  hyny  heibio  i'r  He  gynt  y 
preswyliai  y  diweddar  William  Evans  clair  blynedd 
yn  flaenorol  i  hyn,  pan  y  bum  y  ffordd  hono  o'r 
blaen,  ond  sydd  heddyw  wedi  cyraedd  "  Jerusalem 
y  fangre  lonydd."  Bum  yn  treulio  Sabboth  yn 
nghymdeithas  groesawus  teulu  Mr.  John  Roder- 
ick. Yn  y  boreu  aethym  i'r  ysgol  Sabbothol  i  Je- 
rusalem, ond  pell  oedd  y  eyfryw  o  fod  yr  hyn  y 
dylai  fod.  Am  2,  cawsom  bregeth  gan  y  Parch. 
D.  M.  Jones,  gan  ei  fod  ef  a'r  Parch.  R.  H.  Evans 
15 


218  LLWYBKAU    BYWYD. 

yn  newid  pwlpudau  am  y  Sabboth.  Testyn  Jones 
oedd  loan  12  :  27,  28,  ar  ogoneddu  y  Tad  a'r  Mab ; 
a  phregetli  dda  ydoedd.  Am  6,  cawsom  bregeth 
gan  y  Parcli.  H.  P.  Howell  ar  Col.  1  :  14— "  Trwy 
yr  hwn  y  mae  i  ni  brynedigaeth" — pregetli  dda 
eto,  ond  teimlem  ei  bod  yn  darfod  yn  rliy  fuan. 
Dydd  Llun,  Medi  27ain,  bum  yn  swpera  yn  nhy 
Dr.  Roberts,  Bethania,  a'i  ddwy  ferch  siriol ;  a 
daeth  y  ffraethwr  i'm  hebrwng,  gan  fy  mod  am 
letya  unwaith  yn  rhagor  yn  nliy  Mr.  Robert  Wil- 
liams. Yn  ychwanegol  at  sirioldeb  Mr.  a  Mrs. 
Williams  a'r  plant,  a'r  ddwy  nain,  Mrs.  Williams  a 
Mrs.  Parcli.  Daniel  Jenkins,  cawsom  gymdeithas 
y  Parcli.  H.  P.  Howell,  ac  wrtli  gwrs  bore  dran- 
oeth  derbyniais  ei  fendith  ef,  gan  fy  mod  i  weithio 
er  lledaenu  cylchrediad  y  Cyfaill. 

Ar  fy  nhaith  tua  Bark  River,  yn  nliy  ei  dad-yn- 
nghyfraith,  Wm.  James,  cyfarfyddais  a'm  cyfaill 
D.  H.  Moses,  yr  hwn  sydd  yn  ngwasanaetli  cwmni 
bendithiol  y  Chicago,  Milwaukee  &  St.  Paul  R.  R.> 
swyddfa  yr  hwn  sydd  yn  Scranton,  er  hyrwyddo 
ymfudiaeth  o'r  Dwyrain  orlawn  i  diriogaethau 
breision  y  Gorllewin,  megys  Dakota.  Ar  ol  ym- 
weled  a  Chymry  caredig  Bark  River,  dychwelais  i 
aros  am  noson  mewn  mwynhad  o  letygarwch  y 
Parch.  D.  M.  Jones  a'i  briod,  ger  Waterville,  car- 
edigrwydd  y  rhai  a  brofaswn  o'r  blaen  tua  phum' 
mlynedd  yn  ol,  yn  Floyd,  N.  Y.,  pan  y  gwisgwn  y 
cymeriad  "  Cardotyn."  Tranoeth  ymwelais  a 
Chymry   caredig   Wales  a'r  cylchoedd,  ac  yn  eu 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  219 

plith  j  Parch.  John  Williams,  a  Mrs.  Elias,  yr  hon 
sydd  mewn  galar  dwys  ar  ol  ei  hanwyl  ferch,  yr 
hon  a  hunodd  yn  yr  angeu  er  pan  y  bum  yno  o'r 
blaen.  Wrth  gwrs  bum  yn  nghartref  y  Parch.  R. 
H.  Evans  a'i  deulu,  a  da  genyf  allu  barnu  ei  fod 
ef  yn  parhau  i  osod  perffeithrwydd  yn  nod  i  ynies- 
tyn  ato.  Nid  boddhau  cywreinrwydd  ei  wrandaw- 
wyr  yw  ei  nod  ef,  eithr  llafuria  er  eu  lies  gwirion- 
eddol,  yn  bersonol,  teuluol,  cymdeithasol,  gwladol  a 
chrefyddol.  Nid  wyf  yn  gwybod  am  unrhyw  wein- 
idog  yn  ivrj  ffyddlawn  a  chydwybodol  er  gwasan- 
aethu  ei  Feistr  a'i  gydgreaduriaid,  na  Mr.  Evans. 

Oddiyno  aethym  o  gwmpas  y  Cymry  nes  gjy- 
aedd  y  ceredigion  Riceiaid  ;  ac  ar  ol  cael  ymgom 
gyda'r  hen  bobl,  arweiniwyd  fi  gan  George  hyd  at 
ei  frawd  James  (Iago  Ddu).  Cafwyd  noson  lawen 
yn  nghartref  y  bardd,  ond  tranoeth  myned  rhagof 
oedd  yn  yr  arfaeth  i  mi ;  ac  erbyn  nos  Sadwrn, 
Hydref  2il,  cyraeddais  ardal  Seion,  lie  y  gwahodd- 
T\yd  fi  i  fwynhau  lletygarwch  Mr.  Thomas  Thomas 
a'i  briod,  ger  y  llyn  grisialaidd.  Hefyd  cefais  Mr. 
D.  Morris  a'i  deulu  ac  eraill  yn  garedig  a  chroes- 
awus.  Ar  ol  treulio  Sabboth  dymunol  gyda  phobl 
Seion,  a  rhyw  naw  diwrnod  yn  y  sefydliad,  a  chael 
rhestr  lied  dda  o  dderbynwyr  newyddion  at  y 
Drych  a'r  Cyfaill,  troais  fy  ngwyneb  tuag  Ixonia, 
He  y  cymerwyd  fi  o  gwmpas  gan  y  Parch.  John  E. 
Jones  ;  ac  yn  y  fargen  cefais  y  fraint  o  glywed  y 
Parch.  Hugh  Jones,  Liverpool,  yn  nghapel  y  T.  C. 
Clywswn  ef  o'r  blaen  yn  Pittsburg,  ac  wedi   hyny 


220  LLWYBEAU    BYWYD. 

yn  Chicago,  a  thrachefn  yn  y  Gymanfa  Gyffredin- 
ol  yn  Milwaukee,  ond  teimlwn  mai  y  bregeth  olaf 
hon  yn  Ixonia  oedd  yr  oreu  o'r  oil  a  glywais  gan- 
ddo.  Yr  oedd  ef  a'i  gyfaill  Hughes  yn  teimlo  yn 
llawen  ar  ol  eu  holl  deithiati  yn  y  Talaethau  ;  a 
gallwn  feddwl  eu  bod  wedi  cael  eu  boddhau  yn  y 
wlad. 

Aethym  rhag  ij  mlaen  am  Watertown,  a  derbyn- 
iwyd  fi  yn  siriol  a  lletygar  gan  Mr.  R.  Jones  (Bardd 
Gwyn)  a'i  deulu.  Hebryngodd  Mr.  Jones  fi  o  dy 
i  dy  i  weled  y  Cymry,  a  chawsom  amryw  enwau  at 
y  CyfailL  Yr  oedd  bron  yr  holl  Gymry  yn  der- 
byn  y  Drych  o'r  blaen.  Hefyd  cefais  y  fraint  o 
glywed  amryw  o  gyfansoddiadau  y  bardd.  Y  mae 
efe  wedi  tori  tipyn  yn  ystod  y  tair  blynedd  diw- 
eddaf,  ar  ol  yr  archoll  o  golli  ei  fab  talentog  ac 
addawol,  T.  C.  Jones,  yr  hwn  fu  farw  yn  dra  di- 
symwth  yn  Mai,  1883,  yn  31  mlwydd  oed.  Perch- 
id  ef  yn  fawr  gan  ddinasyddion  Watertown  a'r 
cylchoedd  fel  dinesydd  a  golygydd  y  Watertown 
Democrat,  &c.  O  Watertown  cyfeiriais  tua  Colum- 
bus yma,  a  chefais  dderbyniad  croesawus  gan 
Uriah  Davies,  Ysw.,  ac  eraill.  Yn  yr  ardal  am- 
aethyddol  rhwng  Columbus  a  Beaver  Dam  gwelais 
John  Griffiths,  hen  oruchwyliwr  y  Drych,  yr  hwn 
sydd  yn  wael  ei  iechyd.  Cyraeddais  erbyn  nos 
Sadwrn,  Hydref  9fed,  i  fwynhad  o  letygarwch  Mr. 
Owen  LI.  Morris,  He  y  gwahoddwyd  fi  i  aros  dros 
y  Sabboth.  Dywedodd  wrthyf  am  ofyn  i  olygydd- 
ion  y  Drych,  paham  na  baent  yn  cyhoeddi  tipyn  o 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  221 

hanes  Betliesda  a  Cae-braich-cafn,  Sir  Gaernarfon, 
G.  C,  gan  fod  cyraaint  o'r  ardaloedd  hyny  yn  Am- 
erica, fel  ei  liunan.  Prydnawn  Sabboth  cefais  y 
fraint  o  glywed  y  Parch.  R.  D.  Williams,  Colum- 
bus, yn  nghapel  Salem,  oddiwrth  Esa.  57  ;  17 — 19, 
sef  y  modd  yr  oedd  yr  Arglwydd  yn  ceryddu  Is- 
rael am  anwiredd  ei  gybydd-dod — pregeth  ragorol 
a  difrifol.  Yn  yr  hwyr,  yn  Bethel,  clywais  breg- 
eth  alluog  gan  y  Parch.  John  J.  Roberts,  oddiwrth 
Salm  118  :  15 — "  Atolwg  Arglwydd,  achub  yn  awr." 
Y  mae  ef  a'r  Parch.  Daniel  Thomas,  Pine  River, 
trwy  awdurdod  Cyfarfod  Dosbarth,  yr  wythnosau 
hyn  yn  myned  trwy  eglwysi  y  Dosbarth  i  areithio 
o  blaid  y  Gwaharddwyr ;  ac  wrth  deithio  yn  mhlith 
Cymry  Wisconsin,  gwelaf  yn  eglur  eu  bod  am  gym- 
eryd  rhan  flaenllaw  yn  y  diwygiad  mawr  gwa- 
harddol. 


LLITH    XVI. 

TRWY    ANIAL-BARTHAU    WISCONSIN — CYNYDD    Y    BLAID 
WAHARDDOL — GWRTHWYNEBIAD  GWRAGEDD. 

Randolph,  Wis.,  Tach.  3,  1886.— Ar  fy  ffordd  i 
Cambria,  cefais  y  pleser  o  dreulio  noson  gyda 
Richard  E.  Owen.  O  herwydd  gwlybaniaeth,  ni 
arosais  yn  nghylchoedd  Cambria  y  tro  hwn,  ond 
cyfeiriais  fy  wyneb  tua  Oshkosh,  He  yr  arosais 
wythnos.  Yna  aethym  trwy  Ripon  a  Berlin  ;  wedi 
hyny  mewn  cerbyd  am  25  neu  30  o  filltiroedd  trwy 


222  LLWYBRAU    BYWYD. 

y  coed  ai  anialwch  tywodlyd,  yn  nglianol  gwlaw, 
i  Wild  Rose.  Cefais  y  Cymry  yno  yn  iach  a 
ehroesawus,  ond  yn  tueddu  i  gwyno  oblegid  meth- 
iant  cynyrchion  y  flwyddyn  lion,  mewn  canlyniad 
i  sychder  yr  haf.  Daliant  eu  profedigaeth,  pa 
fodd  bynag,  fel  Cristionogion,  gan  gredu  fod  Duw 
rhagluniaeth  yn  yinddwyn  tuag  atynt  yn  y  ffordd 
ddoethaf. 

Mae  eglwysi  y  T.  C.  yn  ardal  y  Wild  Rose  yn 
llewyrchus  dan  ofal  y  Parch.  Daniel  Thomas ;  ac 
nid  wyf  wedi  gweled  <dim  arwyddion  eu  bod  yn 
blino  ar  eu  bugail,  ond  yn  hytrach  o'r  ochr  arall, 
y  maent  yn  bobl  ddigon  call  a  deallus  i  weled  fod 
eu  gweinidog  yn  deilwng  i'w  anwylo  a'i  werthfawr- 
ogi.  Siaradai  hyd  yn  nod  aelodau  Gwerinol  ei  eg- 
Iwys  yn  barchus  am  dano,  er  ei  fod  ef  yn  gweithio 
a'i  holl  egni  dros  y  blaid  Waharddol.  Canmolent 
ei  areithiau  fel  rhai  o  fewn  ychydig  i  fod  yn  Wa- 
harddwyr ;  ac  ymddengys  i  mi  fod  tua  haner 
Cymry  y  sefydliad  eisoes  yn  Waharddwyr  cyflawn. 
Nos  Iau,  Hydref  28,  clysvais  araeth  Seisnig  alluog 
gan  y  Parch.  Daniel  Thomas,  yn  Spring  Water,  i 
gynulliad  anrhydeddus,  y  rhai  a  wrandawent  arno 
yn  astud  am  ddwy  awr ;  ond  ar  y  diwedd  cododd 
y  Parch.  Timothy  Jones  i  ddweyd  ei  fod  ef  eto  yn 
parhau  yn  Werinwr,  a  chan  fod  yr  etholiad  yn 
agos,  y  carai  ef  glywed  rhai  yn  codi  i  ddadleu  o 
blaid  yr  hen  bleidiau ;  eithr  nid  oedd  neb  ond  ef 
ei  hunan  yn  teimlo  i  wrthwynebu  syniadau  Mr. 
Thomas.     Ar  yr  un  adeg  yr  oedd  y  Parch.  John  J. 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  223 

Roberts,  Columbus,  yn  areithio  yn  Soar,  capel  y 
T.  C,  dros  y  blaicl  Waharddol;  a  nos  dranoeth, 
yn  Caersalem,  yr  oedd  y  Parchn.  John  J.  Eoberts 
a  John  Daniels  yn  sefyll  i  fyny  dros  yr  un  achos 
da,  ac  yn  siarad  mewn  modd  gryrnus  ac  argyhoedd- 
iadol.  Drachefn,  cynaliai  y  W.  C.  T.  U.  en  cyn- 
adledd  sirol  yn  y  Wild  Rose,  Hydref  29,  30 ;  ac 
nid  oes  braidd  achos  dweyd  eu  bod  hwy  yn  gefn- 
ogol  i'r  blaid  Waharddol.  Eto,  Sabboth  yr  31ain, 
cafwyd  chwech  o  bregethan  galluog  i  gapelaid  o 
bobl  yn  Caersalem ;  felly  rhwng  pob  peth  gwelir 
nad  yw  pobl  Wild  Rose  ar  ol  eu  hoes.  Yr  wyf  fi 
wedi  gweled  11a wer  o'r  wlad;  ond  ymddengys  y 
wlad  o  gwmpas  Wild  Rose  yn  un  o'r  rhanbarthau 
mwyaf  diffaith  yr  olwg  ami  ag  wyf  wedi  weled  ar 
fy  holl  deithiau ;  ond  o'r  ochr  arall,  ymddengys  i 
mi  fod  y  bobl  ar  y  blaen  mewn  rhinweddau  cym- 
deithasol  a  chrefyddol,  fel  y  teimlaf  fod  yr  hen 
broffwydoliaeth  ogoneddus  hono  yn  cael  ei  gwirio  : 
"  A  bydd  i'r  anialwch  flodeuo  fel  rhosyn,  a'r  diff- 
aethwch  fel  gardd  yr  Arglwydd." 

Gadewais  Wild  Rose  mewn  graddau  o  hiraeth 
ar  ol  siriol  wynebau  fy  nghydgenedl.  Awd  a  fi  am 
ryw  bymtheg  milltir  gan  y  cymwynasgar  Evan  M. 
Owen,  yn  ei  gerbyd,  yn  nghwmni  y  Parchn.  John 
J.  Roberts,  Columbus,  a  John  Daniels,  Blaenycae, 
hyd  Plainfield ;  ac  oddi  yno  cymerwyd  ni  yn  gyf- 
lymach  gyda'r  gerbydres  trwy  Portage  i  Cambria. 
Ar  y  ffordd  i  Portage  Prairie  gelwais  yn  nhy  D. 
Williams,  Tanybwlch,  lie  y  gwelwn  fod  angeu  wedi 


224  LLWYBRAU   BYWYD. 

gwneyd  bwlcli  er  pan  y  buaswn  yno  o'r  blaen,  trwy 
symud  Mrs.  Williams  i  blith  y  meirw.  Erbyn  cyr- 
aedd  preswylfod  William  Owen  a'i  deulu,  bum 
bron  metlm  adnabod  y  lie,  gan  en  bod  yn  byw 
mewn  palasdy  newydd,.  a  adeiladwyd  er  pan  brof- 
aswn  eu  lletygarwcli  o'r  blaen.  Eithr  y  mae  "  ond  " 
yma  eto  ;  er  fod  Mr.  a  Mrs.  Owen  yn  byw  mewn 
amgylchiadau  cysurus,  eto  ymdaenodd  cwmwl  du 
dros  y  teulu  yn  ddiweddar,  gan  i  un  o'r  meibion, 
W.  H.  Owen,  yr  hwn  oedd  mewn  amgylchiadau 
llwyddianus  ac  anrhydeddus  yn  Winfred,  Dakota, 
gael  ei  gymeryd  ymaith  gan  angeu,  Hydref  19eg, 
yn  38ain  mlwydd  oed.  Dygwyd  ei  gorff  i'w  gladdn 
yn  Portage  Prairie,  ardal  ei  febyd.  Y  dydd  y  cyr- 
aeddais  yno,  yr  oedd  Mr.  Owen  wedi  gorfod  myn- 
ed  i  Dakota  yr  ail  waith,  er  trefnu  meddianau  ei 
fab  ymadawedig.  Dranoetli  aetliym  rhag  y  blaen 
i  Proscairon,  ac  ar  y  daith  cefais  awr  o  orphwys 
ac  ymgom  gyda'r  Parch.  David  Pugli ;  yna  gelwais 
gyda'r  holl  Gymry  allwn  ddyfod  o  liyd  iddynt,  gan 
gael  amser  difyr  wrth  eu  clyw ed  yn  dadleu  y  pwnc 
Gwaliarddol.  Os  yw  y  bobl  mor  gynyrfus  trwy  y 
wlad  mewn  perthynas  i'r  pwnc  hwn  ag  ydynt  yn 
ardaloedd  Cymreig  Wisconsin,  rhaid  fod  mwy  o 
bwys  ynddo  nag  y  myn  llawer  gydnabod. 

0  ardal  Proscairon  aethym  i  ardal  Blaenycae, 
ac  un  o'r  rhai  cyntaf  a  gwrddais  yno  oedd  yr  hen 
gyfaill,  Robert  T.  Williams,  un  o  oruchwylwyr  y 
Drych,  yr  hwn  sydd  yn  parhau  yn  lied  gryf,  er  ei 
fod  yn  91  mlwydd  oed.    Dymunai  arnaf  ei  gofio  at 


chaye'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  225 

bobl  y  Drych,  ac  yn  neillcluol  at  G.  H.  Humphrey, 
am  eu  bocl  yn  hen  gyfeillion.  Siaradai  yn  arw  am 
y  Gwaharddwyr,  a  bu  raid  i  mi  fyned  i  weled  a 
chlywed  y  Parch.  John  Daniel,  er  cael  cryfhad  i'm 
ffydd,  ar  ol  clywed  yr  hen  frawd  dan  sylw  yn 
nghyda  Mrs.  R.  L.  Roberts,  Mrs.  J.  Jones,  mason, 
ac  eraill,  yn  ymresymu  dros  beidio  cefnogi  y  Dem- 
ocratiaid.  Coeliwch  fi,  yr  oeddwn  yn  teimlo  mai 
nid  dim  o  beth  y w  clywed  dwy  neu  dair  o  wragedd 
yn  dadlen  dros  y  blaid  Werinol.  Cefais  gyfeillach 
grefyddol  yn  nghapel  Blaenycae,  o  nodwedd  ddy- 
munol,  oni  bae  fod  huddygl  y  gauaf  diweddaf  heb 
ei  syrnud  o'r  simneiau,  fel  y  gorfodwyd  y  mwg  i 
lanw  y  capel.  Hefyd  cefais  rai  oriau  dyddorol  yn 
nghymdeitlms  Ellis  W.  Ellis  a'i  briod,  cyn  ymad- 
ael  yn  nghyfeiriad  Randolph,  lie  yr  wyf  yn  awr 
yn  mwynhau  lletygarwch  yr  arch-ddiacon  Joshua 
Roberts,  yn  ei  balasdy  destlus  a  hardd. 


LLITH  XVII. 

CYFAREOD   DOSBARTH    CALEDONIA — DIM  'BACO   I  BREG- 
ETHWYR — DIRWEST  YN  AMOD  EGLWYSIG. 

TreuUais  y  Sabboth,  Tachwedd  4,  yn  Randolph, 
Wis.,  a  chefais  y  fraint  o  glywed  y  Parch.  Thomas 
Foulkes  yn  pregethn  am  ddeg  y  bore.  Yr  oedd  yn 
pregethu  yn  Carmel  yn  yr  hwyr,  ond  cefais  awr 
neu  ddwy  o'i  gymdeithas  ganol  dydd.  Y  mae  Mr. 
Foulkes  yn  parhau  i  bregethu  yn  gryf,  ond  dywed- 


226  LLWYBBAU    BYWYD. 

ai  ei  fod  yn  teimlo  ei  hun  yn  gwanhau  o  ran  ei 
iechyd,  ac  yn  analluog  i  ddyfod  i'r  Cyfarfod  Dos- 
barth.  Ond  yr  oeddwn  i  wedi  gosod  fy  mryd  ar 
fyned  i'r  cyfarfod  hwnw  i  Caledonia,  ac  er  mwyn 
bod  yno  yn  brydlon,  gadewais  Randolph  gyda'r 
tren  cyntaf  bore  Linn  am  Portage.  Oddi-  yno 
cerddais  dros  yr  afonydd  Wisconsin  a  Baraboo, 
a'r  ty  Cymreig  cyntaf  y  troais  iddo  oedd  ty  y 
wraig  weddw,  Mrs.  Jones,  No.  4.  Er  ei  bod  hi  a'i 
merch  yn  prysur  ddarparu  ar  gyfer  derbyn  dy- 
eithriaid  y  Cyfarfod  Dosbarth,  taer  wahoddai  fi  i 
letya  yno  dros  nos;  ond  gan  fy  mod  wedi  bwriadu 
gorphen  fy  ngwaith  yn  yr  ardal  cyn  y  cyfarfod? 
aethym  rhagof.  Cyn  nos  cyfarfyddais  a'r  Parch. 
Thomas  J.  Rice,  a  rhaid  oedd  i  mi  fyned  i  aros 
gydag  ef  a'i  deulu  caredig.  Tranoeth  aethym  rhag- 
of, gan  ymweled  yn  gyntaf  a'm  hen  arweinydd, 
Hugh  Roberts,  a'i  deulu  croesawus ;  ac  wedi  hyny 
aethym  heibio  i'r  capel.  Yn  ychwanegol  at  yr  hen 
gapel  lie  yr  addolid  pan  y  bum  yno  o'r  blaen,  y 
mae  ganddynt  gapel  newydd  hardd  tua  chymaint 
ddwywaith  a'r  hen  un,  ac  felly  gwelwn  nad  yw  eg- 
lwys  Caledonia  wedi  bod  yn  cysgu  yn  ystod  y  tair 
blynedd  diweddaf,  ac  fel  y  deallaf,  y  mae  bron  a 
bod  yn  ddiddyled. 

Aethym  heibio  cartref  D.  P.  Owen,  lie  y  cawswn 
gynt  fwynhau  Uetygarwch  y  teulu.  Er  fod  Mr. 
Owen  wedi  symud  i  Portage  i  fyw,  y  mae  ei  fab 
eto  yn  cynrychioli  y  teulu  yno.  Cefais  anedd-dai 
Thos.  Williams  ac  eraill  megys  cynt.     Mae  W.  R. 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwr.  227 

Evans  wecli  symud  i  Portage  i  fyw,  oncl  mae  rhag- 
oriaethau  y  teulu  yn  cael  en  cynrychioli  yn  y  ty 
yn  mherson  nn  o'r  merched,    yr  hon  sydd  wedi 
cael  cydymaith  caredig  a  hawddgar  yn  mherson 
Mr.  John  Eowlands.      Bum    can  belled  i  fyny  y 
dyffryn  a  thy  Mr.  Hugh  Edwards,  ond  nid  oedd  e£ 
mor  groesawus  i  mi  y  tro  hwn  a'r  tro  o'r  blaen,  gan 
i  mi  ddweyd  wrtho  fy  mod  yn  perthyn  i'r  blaid 
Waharddol,  ac  yntau  ar  yr  ochr  arall  yn  credu  yn 
y  blaid  Werinol.     Dywedai  nad  yw  ein  plaid  ni  yn 
dda  i  ddim  ond  cynorthwyo  y  blaid  Ddemocrat- 
aidd.     O  herwydd  prinder  amser  nis  gellais  ym- 
welecl  a  thai  Mr.  William  Owen  a  Mrs.  Phillips,  ac 
eraill.      Cliriodd  y  cymylau,   a  chawsom  dywydd 
dymunol  yn  ystod  y  cyfarfodydd ;  ac  yr  oedd  cyn- 
rychiolaeth  dda  wedi  dyfod  yn  nghyd  o'r  gwahan- 
ol  ardaloedd.     Nos  Fawrth,  cafwyd  y  bregeth  ag- 
oriadol  gan  y  Parch.  D.  Jones,  Lake  Emily,  ar  y 
24ain  o  Eeolau  Dysgyblaethol  Cyffes Ffydd  y  T.  C, 
sef  y  ddyledswydd  o  ddiwydrwydd  personol  gyda 
dyledswyddau  bydol — pregeth  lied   anogaethol  a 
theilwng  o  gymeradwyaeth  ymarferol  pob  Cristion. 
Am  wyth  bore  Mercher,  agorwyd  y  gynadledd  dan 
lywyddiaeth  y  llywydd  rheolaidd,   y  Parch.  John 
E.  Jones,  Hendref,  a  chafwyd  pedair  awr  o  gyfar- 
fod  gwir  ddyddorol  mewn  ymdrin  a  gwahanol  fat- 
erion  y  Dosbarth ;  ac  yn  mhlith  pethau  eraill  caf- 
wyd adroddiad  manwl  a  boddhaol  y  cenadon  ym- 
weliadol   gan  y  Parch.    David  Davies,    Oshkosh. 
Hefyd,  bu  tipyn  o  siarad  brwdfrydig  mewn  perth- 


228  LLWYBBAU   BYWYD. 

ynas  i'r  drysorfa  gynorthwyol  i  hen  weinidogion, 
sef  pa  un  a  fydd  er  budd  yr  holl  weinidogion,  ynte 
y  rhai  angenus  yn  unig.  Bu  sylw  byr  ar  ardystiad 
dirwestol  fel  amod  aelodaeth  eglwysig,  a  therfyn- 
wyd  y  pwnc  mewn  cymeradwyaeth  o'r  rlieol  a  fod- 
ola  eisoes  trwy  awdurdod  y  Cyfarfod  Dirwestol  a'r 
Gymanfa,  sef  bod  ardystiad  dirwestol  yn  amod  ael- 
odaeth. Cafwyd  sylw  ar  yr  arferiad  drwg  o  ddefn- 
yddio  tobaco,  ac  anogwyd  y  plant  a'r  ieuenctyd  i 
beidio  dechreu  ymwneyd  a'r  arferiad  llygredig ; 
pasiwyd  hefyd  na  dderbynir  neb  i  bregethn  os  na 
wnant  lwyrymwrthod  ag  ef.  Fel  hyn,  gwelwn  fod 
y  Cyfarfod  Dosbarth  hwn  yn  teimlo  eu  cyfrifoldeb 
a,'u  rhwyniau  i  fod  ar  y  blaen  i  gondemnio  arferion 
drwg,  ac  i  gefnogi  arferion  da.  Derbyniwyd  Owen 
Jones,  brawd  y  Parch.  J.  R.  Jones,  Hendref,  fel 
ymgeisydd  am  y  weinidogaeth,  ac  anogwyd  ef  i 
fyned  i'r  ysgol.  Yn  y  seiat  gyffredinol  am  ddau, 
siaradwyd  yn  dda  gan  amryw  weinidogion  ac  eraill 
ar  yr  angenrheidrwydd  o  feithrin  cariad  brawdol. 
Cafwyd  pregethan  da  yn  yr  hwyr  gan  y  Parchn.  J. 
3L  Roberts  a  David  Pugh,  yr  hwn  oedd  mewn 
galar  ar  ol  claddu  ei  fab.  Am  ddeg  dydd  Ian, 
pregethwyd  gan  David  Davies  a  John  J.  Roberts  ; 
am  ddau,  gan  Daniel  Thomas  a  John  R.  Daniel ; 
ac  am  saith,  gan  John  R.  Jones,  Hendref,  a  David 
Williams.  Ystyriaf  i  ni  gael  cyfarfodydd  rhagorol 
o'r  dechreu  i'r  diwedd. 

Wedi  cael  tipyn  o  gymdeithas  David  Owen,  gor- 
xichwyliwr  presenol  y  Drych  yn  Portage,  yn  ei  gar- 


chwe'  klynedd  yn  ■  obuchwyliwe.  229 

tref  newydd  yn  y  dref,  cymerwyd  fi  yn  y  tren  hyd 
Sparta,  lie  yr  ymwelais  ag  amryw  o'r  Cymry. 
Bum  yn  gweled  y  Parch.  R.  T.  Roberts,  gynt  o 
Cambria,  yn  ei  gartref  newydd,  fel  arolygwr  Ysgol 
yr  Amddifaid  yno.  Ymddengys  i  mi  ei  fod  niewn 
cystal  (os  nad  gwell)  mantais  i  wasanaethu  Duw 
a'i  genedlaeth  yn  y  fan  lion  a  phe  y  parhai  gydag 
eglwys  Cambria.  Mae  tri  adeilad  mawr,  harddj 
dan  ei  ofal,  ac  yn  un  o  lionynt  y  mae  Mr.  Roberts 
a'i  deulu  yn  byw.  Bydd  y  ddan  arall  yn  barod  i 
dderbyn  plant  ac  is-athrawon  yn  fnan.  Bwriedir 
codi  rhagor  o  adeiladau  i'r  un  dybenion,  ac  y  mae 
140  o  erwau  o  dir  wedi  eu  pwrcasu  at  wasanaeth 
sefydliad  sydd  yn  debyg  o  ddyfod  yn  enwog  a 
bendithiol.  Wrth  gwrs  bum  yn  gweled  y  ffraeth 
R.  E.  Jones,  arolygwr  y  Dryeh  yn  y  lie,  Roberts  a 
Jones,  y  masnachwyr  llwyddianus,  a  Mrs.  "W.  Ro- 
land Williams  a'i  merched,  y  rhai  a  symudasant  o 
Blaenydyffryn  i  fyw  yn  un  o  balasau  harddaf 
Sparta.  Yna  cymerwyd  fi  yn  ei  gerbyd  gan  Mr. 
D.  S.  Jones  i'w  gartref  yn  Blaenydyffryn,  rhyw 
wyth  milldir  o  Sparta,  i  dreulio  y  Sabboth,  am  y 
trydydd  tro.  Er  mai  ardal  fechan  yw  Blaenydyff- 
ryn, yn  nghanol  y  bryniau,  gwelais  fod  amser  wedi 
newid  cryn  dipyn  ar  wyneb  cymdeithas  yno  yn 
nghorff  y  pum'  mlynedd  diweddaf.  Dyna  gartref 
y  diweddar  John  Lloyd,  He  y  difyrwyd  fi  gan  ei 
ddoniau  y  troion  o'r  blaen,  wedi  cael  ei  waghau  o'i 
bresenoldeb  ef  a  Peter  ei  fab  trwy  oruchwyliaeth 
angeu ;  ond  y  mae  yno  yr  un  croesaw  a  lletygar- 


230  LLWYBEAU   BYWYD. 

well  gan  ei  ferched  amddifaid.  Gofod  a  ballai  i 
mi  sylwi  ar  gyfnewidiadau  eraill.  Drwg  oedd 
geriyf  weled  yr  lien  gyfaill,  Thomas  D.  Davies,  dan 
glefyd  peryglus.  Da  fydd  gan  lawer  o  gyfeillion 
Isaac  Jenkins,  gynt  o  Hyde  Park,  ac  wedi  liyny 
"Warrior  Run,  glywed  ei  fod  ef  a'i  deulu  yn  iacli  a 
chysurus.  Yn  ddamweiniol,  am  y  waith  gyntaf, 
<3yfarfyddais  yn  Blaenydyffryn  a  Mr.  W.  G.  Wil- 
liams yn  nghwmni  Mr.  John  D.  Jones,  a  chefais 
rai  oriau  dyddorol  gyda  hwy.  Y  mae  Mr.  Williams 
yn  fab  i'r  diweddar  Barch.  Robt.  Williams,  Blaen- 
ydyffryn, ac  y  mae  yn  Tin  o  ddinasyddion  mwyaf 
parchus  tref  Sparta.  Tebyg  ei  fod  yn  llwyddo  fel 
business  man  pwyllog  a  deallus.  Cefais  adnabydd- 
iaeth  a'r  Cymro-gyfreithiwr,  D.  F.  Jones,  yr  hwn 
sydd  ddyn  diymhongar,  ac  wedi  ei  ethol  am  yr  ail 
waith  yn  District  Attorney.  Mab  ydyw  i'r  diw- 
eddar Barch.  D.  F.  Jones  o  Minnesota,  a  nai  i'r 
Parch.  Richard  F.  Jones  o  Hyde  Park,  Pa.  Hefyd, 
cefais  ymgom  yn  Sparta  gyda'r  Sirydd,  Evan  R. 
Jones.  Ymddengys  ei  fod  yntau  yn  boblogaidd, 
gan  ei  fod  wedi  ei  ethol  i  swydd  wladol  y  waith 
hon  eto. 


LLITH    XVIII. 

0  SPAETA   I   BANGOB   A   FISH  CEEEK,    WIS. — YN  MHLITH 
CYMBY  MINNESOTA. 

Gorphenais  fy  llith  ddiweddaf  pan  dan  nawdd  y 
Sirydd  Jones  yn  Sparta,  Wisconsin — dan  ei  nawdd 
yn   ddyn   rhydd,   cofier,   er   yn   ngharchar.      Nid 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwr.  231 

oedd  yno  ar  y  prjd  ond  tri  carcharor,  ac  yr  oedd 
traed  un  o  honynt  yn  y  cyffion,  gan  ei  fod  wedi 
ceisio  gosod  y  carchar  ar  dan.  Oddi  yno  cymer- 
wydjfi  raewn  cerbyd  gan  Evan  James  i  dy  ei  dad, 
D.  J.  James,  yn  Fish  Creek,  lie  yr  wyf  wedi  cael 
croesaw  bob  amser.  Cefais  y  fraint  o  dreulio  y 
Sabboth  gyda'r  T.  C,  mewn  capel  a  aeth  dan  ad- 
gyweiriad  yn  ddiweddar.  Pregethodd  y  Parch. 
H.  M.  Pngh  ar  y  mab  hynaf  yn  "Nameg  y  Mab 
Afradlon,"  ac  esboniai  ei  bwnc  yn  wahanol  i'r 
pregethwyr  yn  gyffredin.  Ymresymai  fod  y  mab 
hynaf  yn  well  na'i  frawd  afradlon,  gan  sylwi,  (1.)  Ei 
fod  yn  earn  cartref ;  (2.)  Ei  fod  yn  parchu  ei  dad ; 
(3.)  Ei  fod  yn  dangos  yn  ei  ymddygiadau  ddrwg 
mawr  pechod ;  (4.)  Fod  yn  haws  peidio  pechu  na 
chael  adferiad ;  (5.)  Mai  y  mab  hynaf  a  gafodd  yr 
holl  ganmohaethyn  y  ddameg  ;  (6.)  Dynion  cyson 
a  ffyddlon,  fel  y  mab  hynaf,  a  gant  fwynhau  fwyaf 
o  ddedwyddwch  y  nef — "  Yr  hyn  oil  sydd  eiddof  fi 
sydd  eiddot  ti."  Y  mae  Mr.  Pngh  mor  anwyl  gan 
bobl  ei  ofal  yn  awr  ag  ydoedd  14  mlynedd  yn  ol 
pan  aeth  atynt.  Torodd  diwygiad  crefyddol  allan 
yn  Fish  Creek  yn  ddiweddar,  yn  ngwaith  y  bobl 
yn  penderfynu  cael  tai  a  chysgod  wrth  y  capel  i'r 
ceffylau  sydd  yn  gweini  er  cysur  crefyddwyr  ar  y 
Suliau.  Gan  fod  y  Beibl  yn  dysgu  fod  y  duwiol 
yn  gofaln  am  fywyd  a  chysnr  ei  anifail,  yr  wyf  yn 
rhyfeddu  fod  cynifer  o  eglwysi  gwledig  yn  gorfodi 
en  ceffylau  i  aros  allan  yn  y  tywydd  eithafol  am 
oriau,  haf  a  gauaf,  tra  y  maent  hwy  yn  y  capel  yn 


232  LLWYBRAU    BYWYD. 

ceisio  acldoli  Creawdwr  a  chynaliwr  daionus  am  ei 
holl  ddarpariaeth.au  daionus  er  dedwyddwch  dyn 
ac  anifail. 

T  mae  eglwys  hefyd  gan  y  brodyr  Annibynol  yn 
Fish  Creek,  dan  fugeiliaeth  y  Parch.  J.  Pentyreh 
Evans,  Bangor,  ond  ni  ddaeth  i'm  rhan  i  gael  myn- 
ed  i'w  gapel.  Bore  Linn,  yn  nghwmni  fy  nghym- 
wynaswyr,  Mri.  James  a  Thomas  Richards  o  Cat- 
aract, aethym  i  weled  Dr.  John  J.  Jones,  yr  hwn 
dderbyniodd  ei  wersi  cyntaf  gan  Dr.  Lewis  Lewis, 
Dowlais,  D.  C,  ond  sydd  yn  byw  yn  Fish  Creek 
er's  27  o  flynyddau,  ac  wedi  meddyginiaethu  llaw- 
er  o  gleifion  o'r  cancer  ac  anhwylderau  eraill,  yn 
ol  tystiolaeth  yr  ardalwyr.  Cartrefa  mewn  ty  new- 
ydd  hardd.  Cefais  giniaw  twrciaidd  rhagorol  yn 
nhy  Mrs.  Jones,  merch-yn-nghyfraith  y  meddyg, 
yr  hon  sydd  yn  un  o  ferched  Hyde  Park,  Pa. — 
Bessie  Bees,  fel  y  gelwid  hi  gynt,  a  Mrs.  Cenin 
wedi  hyny.  Tyngedai  fi  i  gymell  ei  mam,  Mrs. 
Bees,  a  Jenkin  ei  mab,  i  ddyfod  ar  ymweliad  a'u 
hanwyl  Bessie  yn  ei  chartref  dedwydd  yr  haf  nesaf. 
Ar  ol  gweled  y  rhan  f wyaf  o  Gymry  yr  ardal,  aros- 
ais  dros  nos  yn  nhy  John  F.  Jones,  brawd  y 
Parch.  Bichard  F.  Jones,  ein  gweinidog  yn  Hyde 
Park  ;  a  threuliasom  noson  ddifyr  yn  ei  gymdeith- 
as  ef  a  dau  o'r  plant.  Bore  dranoeth,  aeth  ei  fab, 
D.  F.  Jones,  a  mi  yn  ei  gerbyd  i  Bangor. 

Ni  bu  fy  arosiad  ond  byr  yn  Bangor,  canys  pen- 
derfynais  fyned  gyda'r  tren  yn  syth  i  Minnesota. 
Cefais  ysgwyd  Haw  a'r  Parch.  H.  M.  Pugh  a'i  briod 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwr.  233 

yn  yr  orsaf,  fel  yr  oeddynt  yn  dychwelyd  o  daith. 
Erbyn  naw  o'r  glocli  dranoeth  cyraeddais  ben  fy 
nhaith  yn  Mankato,  He  yr  aethym  rhag  fy  mlaen  i 
dy  gweddw  fy  hen  gyfaill,  James  Griffiths  :  "  Ei  le 
nid  edwyn  ddim  o  hono  ef  nrwy  "  yno  ;  cymerwyd 
ef  i  ffordd  yr  holl  ddaear  er  pan  fuaswn  yno  dair 
blynedd  yn  ol.  Md  rhyfedd  fod  Mrs.  Griffiths  yn 
fy  nghroesawu  niewn  dagrau.  Arweiniwyd  fi  i 
weled  Cymry  Mankato  gan  y  ffyddlawn  a'r  diym- 
hongar  T.  P.  Thomas  ;  ac  yr  oedd  yn  taro  i'm 
meddwl  fod  y  boblogaeth  Gymreig  yn  cynyddu  ac 
yn  llwyddo  yn  y  dref.  Yn  ychwanegol  at  Richard 
J.  Thomas  a  J.  R.  Jones,  y  mae  Richard  F.  Jones 
(mab  y  diweddar  Barch.  D.  F.  Jones),  ac  Owen  E. 
Richards,  goruchwyliwr  y  Drych,  yn  gwneyd  mas- 
nach  helaeth  ar  en  cyfrifoldeb  eu  hunain  ;  ac  mae 
amryw  Gymry  siriol  mewn  gwahanol  fasnachdai 
yn  y  dref.  Mae  eglwys  y  T.  0.  yn  myned  ar  gyn- 
ydd  dan  fugeiliaeth  y  Parch.  John  C.  Jones.  Y 
maent  wedi  cael  capel  newydd,  hardd,  er  pan  fnm 
yma  o'r  blaen,  yr  hwn  erbyn  hyn  sydd  yn  ddi- 
ddyled.  Bore  Sabboth,  Tachwedd  28ain,  clywais 
bregeth  dda  gan  y  Parch.  Mr.  Jones  oddiar  Phil. 
2  :  13,  ac  Eph.  2:2;  sef  ar  y  pwnc,  Ysbryd  Duw  ac 
ysbryd  y  diafol  yn  cystadlu  am  oruchafiaeth  ar 
ewyllys  plant  dynion,  a  hyny  yn  gymelliadol,  ac 
nid  yn  dreisiol  neu  orfodol.  Ganol  dydd,  aeth  a  fi 
gydag  ef  i  Seion  newydd,  yn  y  wlad,  trwy  ystorm 
o  eira ;  a  chawsom  y  capel  newydd  a  thlws  yn 
llawn  o  wrandawyr,  er  fod  yr  hin  yn  dra  anffafriol. 
16 


234  LLWYBRAU    BYWYD. 

Yn  yr  hwyr  drachefn,  aeth  a  fi  i  Oarmel,  lie  lief  yd 
y  gwelwn  fod  y  bobl  wedi  dangos  llawer  o  ffydd- 
londeb  trwy  ddyfod  trwy  yr  eira,  a'r  tywyllwch,  a'r 
oerfel,  i'r  gwasanaeth.  Aethym  yn  nghwmni  Mr. 
Jones  i'w  gartref,  He  y  preswyliai  gynt  y  diweddar 
ddiacon,  "W.  Roberts  a'i  denln,  y  rhai  ill  dau  sydd 
wedi  myned  i  dy  en  hir  gartref  er  pan  fnm  yno 
dair  blynedd  yn  ol.  Wedi  trenlio  noson  siriol  gyda 
Mr.  a  Mrs.  Jones  a'n  mab  bychan,  hebryngwyd  fi 
dranoeth  gan  Mr.  Jones  mor  bell  a  Channel,  a 
chyraeddais  balasdy  newydd  John  G.  Meredith 
cyn  yr  hwyr. 

Yn  nghymdeithas  Mr.  Meredith,  ddydd  Mawrfch, 
aethym  trwy  ystorm  o  eira  i  Lake  Crystal,  ac  mor 
bell  a  thy  Thomas  Morgan  erbyn  ciniaw ;  yna  i  dy 
Benjamin  Williams,  lie  y  canwyd  fi  i  mewn  gan  yr 
eira.  Ail  tranoeth  tybiwn  yr  hin  yn  ddigon  cym- 
edrol  i  fyned  rhagof  am  ardal  Bethel,  Bntternnt 
Valley,  a  daeth  Mr.  Williams  gyda'i  geffylan  a'r 
cerbyd  i'm  hebrwng.  Wedi  myned  allan  o  gysgod 
y  llwyn  i'r  prairie  agored,  er  fod  yr  hanl  yn  tan- 
beidio,  gwarchod  pawb  !  dyna  daith  annifyr,  myn- 
ed saith  nen  wyth  milldir  yn  erbyn  y  gwynt,  a'r 
hinfesnrydd  yn  rhywle  yn  nghymydogaeth  zero; 
ond  dyoddef  oedd  raid,  heb  droi  i  nnrhyw  dy, 
canys  yr  oedd  Mr.  Williams  yn  dal  yr  oerfel  fel 
dyn  haiarn,  ac  nid  oedd  troi  yn  ol  i  fod  nes  fy 
nghyflwyno  i  ofal  W.  E.  Williams,  hen  ohebydd  y 
Drych,  a  chefnder  i'r  Parch.  R.  H,  Evans.  Ar  ol 
cael  noson  o'i  gymdeithas,  aeth  Mr.  Williams  a  mi 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  235 

yn  ei  gerbyd  trwy  yr  oerfel  a'r  eira  heibio  i  Thos. 
E.  Evans,  goruchwyliwr  y  Drych,  ac  eraill,  a  gad- 
awodd  fi  yn  nliy  yr  Anrh.  R.  H.  Hughes,  lie  yr 
oedd  donation  gan  y  Cyniry  i  wraig  weddw  a'i 
phlant,  sef  merch  Mr.  Hughes,  yr  hon  sydd  wedi 
cael  ei  gadael  yn  weddw  gyda  chwech  o  rai  bych- 
ain.  Yr  oedd  yr  olygfa  i  mi  yn  un  wir  ddyddorol 
— gweled  cynifer  o  wyr  a  gwragedd  wedi  dyfod  o 
bell  ac  agos  trwy  yr  oerfel  ar  y  fath  achlysur  can- 
moladwy.  Oddi  yno  aeth  William  J.  Jones  a  mi 
i'w  gartref  nos  Wener,  a  dydd  Sadwrn  ymwelais 
ag  amryw  a  adwaenwn  yn  ardal  Jerusalem.  Da 
oedd  genyf  weled  y  Parch.  W.  M.  Jones  a'i  deulu 
yn  iach  a  siriol,  er  ei  fod  ef  ei  hun  wedi  bod  yn 
ddiweddar  yn  agos  i  angeu  mewn  canlyniad  i 
syrthio  oddiar  do  ei  dy.  Y  mae  yn  gwella  yn  dda. 
Bore  Sabboth,  aethym  i'r  ysgol  Sabbothol  i  Salem, 
yr  hwn  sydd  yn  gapel  hardd,  ac  yr  oedd  yr  ysgol 
mewn  agwedd  lewyrchus.  Am  ddau,  aethym  gyda'r 
Parch.  Machno  Jones  i  Jerusalem,  a  chawsom 
bregeth  gref  ganddo  yn  erbyn  y  fasnach  feddwol  i 
gapelaid  o  wrandawyr.  Am  chwech  yn  yr  hwyr, 
cawsom  bregeth  lied  dda  gan  y  pregethwr  ieuanc, 
D.  R.  Davies,  Eoswell,  Dakota.  Arosais  y  noson 
hono  gyda'r  Parch.  John  W.  Roberts,  a  bore  Llun 
ymwelais  a'r  Cymry  cylchynol,  ac  yn  eu  plith  yr 
Anrh.  William  R.  Jones,  yr  hwn  sydd  newydd  gael 
ei  ethol  i  gynrychioli  ei  ranbarth  yn  St.  Paul. 
Erbyn  y  nos,  cyraeddais  i  fwynhau  noson  o  gym- 
deithas  Thomas  Hughes,  gohebydd  y  Drych  yn 


236  LLWYBRAU   BYWYD. 

ardai  South  Bend.  Cefais  amser  difyr  yn  ei  gwm- 
ni  ef  a'i  fab,  a  bore  dranoeth  aeth  a  mi  yn  ei  ger- 
byd  i  weled  teulu  David  Jones,  fy  hen  arweinydd 
gynt,  ac  yr  oedd  yn  dda  genyf  ei  gael  ef  a'i  deulu 
yn  iach  a  siriol.  Ond  am  Evans  y  Pant,  cefais  ei 
le  ef  yn  wag;  symudasid  ef  gan  angeu.  Yr  oedd 
ei  deulu  yntau  yn  fyw  a  siriol.  Yna  ymwelais  a'r 
hen  gyfaill  ffraeth,  John  Evans,  South  Bend,  a'i 
deulu ;  ae  yr  oedd  ef  a  lluaws  yn  Blue  Earth  yn 
anfon  eu  cofion  cynesaf  at  y  Parch.  B.  Foulkes 
Jones,  gan  ei  anog  i  ddyfod  ar  ymweliad  a'i  hen 
gyfeillion  yn  Minnesota. 


LLITH    XIX. 

TKWY     ARDALOEDD   .  CYMREIG     MINNESOTA     AC   IOWA   - 
GWEITH3ARWCH    CREFYDDOL   A   LLENYDDOL. 

Aethym  o  Mankato  i'r  Coed  Mawr,  a  chefais, 
wledd  Cyfarfod  Dosbarth  y  T.  C.  yno,  Bhagfyr  8, 
9  ;  ac  heblaw  y  moddion  cyffredin,  yr  oedd  dau 
ddyn  ieuanc  i  gael  eu  harholi  yno  ar  gyfer  eu  hor- 
deinio,  sef  Isaac  Newton  Roberts,  Minneapolis,  a 
D.  R.  Davies,  Powell,  Dakota ;  ond  ni  ddaeth  y 
blaenaf  i'r  arholiad.  Cafwyd  ymdrafodaeth  ddy- 
ddorol  yn  y  gwahanol  gyfarfodydd  ar  wahanol  fat- 
erion,  ac  etholwyd  yn  swyddogion  :  Llywydd,  y 
Parch.  W.  A.  Jones,  gweinidog  y  lie  ;  Ysgrifenydd, 
Parch.  J.  C.  Jones,  Mankato  ;  Trysorydd,  Evan  E. 
Jones,  Jerusalem,  postfeistr  a  goruchwyliwr  y 
Drych  yn  Judson  ;  Ysgrifenydd  Bwrdd  y  Diacon- 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  237 

iaid,  D.  Evans,  y  Pant.  Pwnc  y  seiat  gyffredinol 
oedd,  "  Cadwraeth  y  Sabboth."  Cafwyd  ynidra- 
fodaeth  ddyddorol  ac  anogaethol  arno.  Pregeth- 
wyd  yn  dda  gan  y  Parchn.  W.  M.  Jones,  Griffith 
Roberts,  John  C.  Jones,  John  W.  Roberts,  a  D.  R. 
Davies,  o  Dakota.  Sylwn  fod  pobl  yr  ardal  yn 
hynod  roesawus  i'r  dyeithriaid. 

Ar  ol  niwynhau  caredigrwydd  pobl  ardal  y  Coed 
dros  y  cwrdd,  aethym  am  noson  gyda  Mr.  a  Mrs. 
W.  R.  Jones,  y  blaenaf  yn  fab  i'r  Parch.  R.  G. 
Jones,  a'r  ail  yn  ferch  i'r  Parch.  Richard  Hughes, 
Long  Creek,  Iowa.  Boreu  dranoeth  aethym  gyda 
y  Parch.  R.  G.  Jones,  i  weled  yr  hen  frawd  D.  T. 
Morgan,  yr  hwn  sydd  wedi  colli  ei  iechyd  er  ys 
blynyddau.  Hefyd,  aeth  y  Parch.  Wm.  A.  Jones 
a  ni  i  weled  Mrs.  David  F.  Jones  ;  ond  Ow!  y  dyn 
cryf  hwnw  a'm  harweiniai  o  gwmpas  yr  ardal  dair 
a  phum'  mlynedd  yn  ol — ei  gartref  nid  edwyn  ddim 
o  hono  ef  mwy !  Cymerwyd  ef  i  ffordd  yr  holi 
ddaear  er  s  tua  dwy  flynedd  bellach  ;  ond  y  mae 
rhaghiniaeth  wedi  dyfod  a  Mr.  Hughes  i'r  ty  yn 
briod  i  ferch  ein  hanwyl  hen  gyfaill,  ac  yn  gwmni 
i'w  weddw.  Cyfnewidiol  a  symudol  yw  y  byd  o 
hyd,  onide  ?  Treuliais  y  noson  gyda  Mr.  Phillips. 
Boreu  Sabboth  aeth  Mr.  Jones  a  mi  i  gwrdd  a*r 
tren  i  Ottawa,  gan  fy  mod  am  ddychwelyd  i  Man- 
kato  i  dreulio  y  Sabboth  ;  ac  yn  wir,  mwynheais 
un  Sabboth  yn  rhagor  wrth  fy  modd  yn  mhlith 
Cymry  y  dref.  Teilwng  o  sylw  neillduol  yw  un  o'r 
cyfarfodydd  a  gynelir   gan   ieuenctyd   yr   eglwys 


238  LLWYBEAU    BYWYD. 

Gymreig,  sef  o  chwech  hyd  saith  nos  Sabboth,  i 
ymdrin  a  materion  Beiblaidd.  Er  engraifft :  Yr 
oedd  y  capel  tua  haner  11a wn  o  fechgyn  a  geneth- 
od  ieuainc ;  a  phan  ddaeth  yr  amser,  galwodd  yr 
arweinydd,  gwr  ieuanc  tuag  20  oed,  ar  ddyn  ieuanc 
arall  i  ddod  yn  mlaen  i  ddechreu,  trwy  ganu,  dar- 
llen  a  gweddio  yn  fyr.  Yna  hysbysai  yr  arwein- 
ydd  faes  y  llafur,  sef  "  Gweddi  yr  Arglwydd  Iesu 
at  ei  Dad  ar  ran  ei  Ddysgyblion."  Parllenai  ad- 
nod  ei  hun,  a'r  holl  dorf  yn  darllen  bob  yn  ail  ag 
ef.  Wedi  gorphen,  gofynai  i'r  bechgyn  a'r  geneth- 
od,  bob  yn  un  ac  un  wrth  eu  henwau,  i  ddweyd  eu 
meddyliau  ar  y  mater  ger  bron,  a  gwnaent  liyny 
yn  syml  a  gweddus.  Ar  ol  rlioddi  cyfleusdra  i'r 
oil,  darllenodd  yntau  sylwadau  pwrpasol  yn  ddiw- 
eddol,  ac  wedi  hyny  gorphenodd  gwr  ieuanc  y 
cwrdd  trwy  weddi.  Y  maent  hefyd  yn  cynal  math 
o  gyfarfodydd  llenyddol  yn  ami  yn  y  tair  eglwys 
sydd  dan  ofal  y  Parch,  John  C.  Jones,  fel  yr  ym- 
ddengys  i  mi  fod  pobl  ei  ofal  o  flaen  eglwysi  y 
Dwyrain  mewn  gweithgarwch  cymdeithasol.  Ys- 
tyriwyf  hwy  yn  ffortunus  fod  eu  gweinidog  yn  dew- 
is  aros  i'w  gwasanaethu,  yn  hytrach  nag  ufuddhau 
i'r  galwadau  o  Cincinnati  a  lleoedd  eraill. 

Dydd  Llun,  aeth  y  tren  a  fi  mor  bell  a  Lime 
Spring,  Iowa;  a  dydd  Ma  wrth,  Khag.  14eg,  aeth- 
ym,  yn  nghwmni  John  LI.  Jones,  i  Wlad  Canaan 
am  y  waith  gyntaf  erioed.  Wedi  cyraedd  ty  Hugh 
ElUs  Jones  a'i  fam,  buan  y  deallais  fod  y  Ganaan 
hon  hefyd  yn  "  llifeirio  o  laeth  a  mel."     Tranoeth, 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  239 

ymwelais  a'r  rhan  fwyaf  o'r  Cymry,  gan  gyraedd  i 
dy  John  LI.  Jones  erbyn  ciniaw.  Yn  gweled  fy 
mod  am  ddychwelyd  i  Lime  Spring,  mynodd  y 
teulu  anfon  y  ferch  i'm  hebrwng  mewn  cerbyd. 
Bendith  ar  eu  penau.  Byddai  y  byd  yma  yn  fyd 
caled  ac  oer  ofnadwy,  hyd  yn  nod  i  hen  lanciau, 
pe  na  buasai  am  dosturi  y  merched.  Cyraeddais 
erbyn  nos  i  dy  Bichard  J.  Boberts,  goruchwyliwr 
y  Drych,  yr  hwn  a  deimlai  yn  ddrwg  am  nas  gallai 
ddyfod  gyda  mi  dranoeth,  am  fod  y  gwaith  ar  ol 
ganddo,  trwy  ei  fod  wedi  bod  yn  helaethu  ei  ys- 
gnboriau  y  flwyddyn  hon.  Cefais  Bichard  Jones, 
Penllyn,  a'i  deuln,  yn  gysurus ;  a  hefyd  y  Cymry 
yn  Bristol  Grove.  Cefais  groesaw  mawr  gan  deulu 
Isaac  Davies,  goruchwyliwr  y  Drych — croesawiad 
cymysgedig  o  sirioldeb  a  thristwch,  oblegid  yr 
ystorm  chwerw  a  ymwelodd  a'r  teulu  er  pan  fum 
yno  o'r  blaen,  sef  marwolaeth  pedwar  o'r  plant 
bywiog  ac  iach  a  chwareuent  o'm  cwmpas  dair 
blynedd  yn  ol ;  ie,  yr  oil  yn  cael  eu  cymeryd  o 
fewn  naw  diwrnod,  i  gymeryd  eu  lie  yn  y  .cartref 
nefol.  Nid  oedd  yn  rhyfedd  gweled  croesawiad 
Mr.  a  Mrs.  Davies  yn  cael  ei  gysegru  a  dagrau  hir- 
aeth  ac  adgofion ;  ond  yr  oedd  yn  dda  genyf  weled 
fod  y  teulu  wedi  myned  trwy  yr  ystorm  mewn 
nerth  oddiuchod,  heb  bechu  ;  ac  fel  prawf  o  hyny, 
wele  dri  o  benillion  a  gyfansoddodd  y  fam,  Char- 
lotte Davies,  ar  ol  eu  colli  : 

My  dear  little  children,  they  have  left  us 
For  a  home  that's  bright  and  fair ; 


240  LLWYBEAU   BYWYD. 

They  do  not  worry  for  their  loved  ones, 
Having  gone  beyond  all  care. 

How  I  miss  my  dear  and  loved  ones, 
Through  the  night  and  morn  again ; 

Yes,  I  long  to  see  the  dear  ones, 
But  my  wish  is  all  in  vain. 

It  is  God  that  gives  and  taketh, 

I  must  not  dispute  his  will ; 
But  endeavor  to  regain  them, 

In  a  home  that's  brighter  still. 

Mwynlieais  Sabboth  dymunol  yn  y  gwalianol 
foddion  crefyddol.  Am  ddeg,  cawsom  bregeth 
goffadwriaethol  gan  y  Parch.  O.  R.  Morris,  ar  ol 
yr  hen  ddiacon  ffyddlawn  John  Jones,  yr  hwn  yd- 
oedd  newydd  adael  y  ddaear  am  y  nefoedd.  Yr 
oedd  yr  amgylchiad  yn  ddyddorol  i  mi,  gan  mai  ef 
fu  yn  arweinydd  parod  a  siriol  i  mi  pan  ymwelais 
a  Bristol  Grove  y  waith  gyntaf,  pan  yn  cardota  at 
gapel  Hyde  Park,  Pa.,  yn  1882.  "  A'u  gweithred- 
oedd  sydd  yn  eu  canlyn  hwy."  Am  ddau  o'rgloch 
cafwyd  ysgol  Sabbothol  luosog  a  llewyrchus.  Yn 
yr  hwyr  cawsom  gyfarfod  gweddi  dymunol.  Dydd 
Llun  aeth  Isaac  Davies  a  fi  yn  ei  gerbyd  trwy  yr 
ardal,  a  gadawodd  fi  nos  Lun  yn  nhy  W.  J.  Wil- 
liams. Hefyd,  cefais  amser  hyfryd  gyda'r  Parch. 
John  D.  "Williams,  Foreston,  yn  y  gyfeillach  yn  y 
prydnawn,  a  thrachefn  yn  y  ty.  Adroddai  Mr. 
Williams  hanesion  am  enwogion  Cymreig  yr  oes 
o'r  blaen,  sef  enwogion  y  pwlpud  Methodistaidd. 
Wrth  gwrs,  yno  y  mae  Mr.  Williams  yn  ei  elf  en. 


CHWE'    BLYNEDD    YN   GBUCHWYLIWR.  241 

Dydd  Merclier,  Rhagfyr  22ain,  cawsom  wledd 
feddyliol  yn  nghapel  Foreston,  dan  nawdd  Undeb 
yr  Ysgolion  Sabbothol.  Llywyddwyd  cyfarfod  y 
boreu  gan  y  Parch.  John  C.  Jones,  Mankato  ;  a 
chwareuwyd  yr  organ  gan  Miss  Bertha  Roberts. 
Beirniaid — Y  canu,  Parch.  John  C.  Jones  ;  yr  ad- 
roddiaclau,  W.  W.  Williams,  Foreston  ;  y  farddon- 
iaeth,  Parch.  John  B.  Jones  (Hendref)  ;  traethod- 
au,  Parch.  Richard  Isaac,  Lime  Spring ;  cyfieith- 
iadau,  W.  Theophilus.  Cafwyd  cyfarfodydd  difyr 
trwy  amrywiol  ddonian  y  bobl  ieuainc  a'r  plant,  ac 
yr  oedd  dau  gor  yn  canu  yn  gystadleuol — im  dan 
arweiniad  y  Parch.  Richard  Isaac,  a'r  llall  dan  ar- 
weiniad  Roger  Owen,  Foreston,  mab  Daniel  Owen, 
Portage  City.     Enillodd  cor  y  Parch.  Rich'd  Isaac 

0  un  radd  o  125 ;  ond  rhanwyd  y  wobr  rhyng- 
ddynt  er  hyny.  Yn  yr  hwyr,  cynaliwyd  math  o 
gyfarfod  canu  cynulleidfaol,  o  dan  arweiniad  y 
Parch.  John  C.  Jones,  pryd  y  cafwyd  caneuon  gan 
Miss  Bertha  L.  Roberts,  Caradoc  Davies,  ac  Owen 
Jones.  Bydded  iddynt  gael  gwledd  ragorach  eto 
heb  fod  yn  hir.  Yna  treuliais  noson  yn  nghwmni 
y  Parch.  Richard  Isaac  a'i  briod  ;  a  thranoeth,  ar 

01  cael  tipyn  o  gymdeithas  Mr.  Roberts,  yn  Lime 
Spring,  a  Mr.  John  T.  Jones,  yn  ei  store  amrywiog, 
yna  aethym  yn  y  tren  am  Wisconsin. 


242  LLWYBRAU   BYWYD. 

LLITH   XX. 

YN  PICATONICA  A  DODGEVILLE. — CYMRY  CYFOETHOG. 

PREGETHWR    CYMREIG    OEDRANUS. 

O  Lime  Spring,  Iowa,  cyfeiriais  tua'r  dwyrain  i 
Wisconsin.  Yn  Rewey,  aethym  yn  mlaenaf  oil  i 
weled  Robt.  J.  Hughes,  goruchwyliwr  y  Drych,  a'i 
deulu  caredig ;  a  dranoeth  (y  Nadolig)  gyda  hwy  i 
ganol  y  sefydliad.  Am  ddeg  yn  y  bore,  cynelid 
cyfarfod  y  Feibl  Gymdeithas  yn  nghapel  yr  A. ; 
am  cldau,  cawsom  wledd  lenyddol  dda  yn  Peniel 
(T.  C),  dan  lywyddiaeth  y  Parch.  Owen  Owens, 
gweinidog  yr  Annibynwyr ;  ac  yn  yr  hwyr,  gwledd 
arall  o'r  un  natur  dan  lywyddiaeth  y  Parch.  John 
Moses,  ond  fod  y  cyfarfod  hwn  yn  rhagori  ar  un  y 
prydnawn,  yn  gymaint  a  bod  y  plant  a'r  bobl  ieu- 
ainc  yn  cymeryd  rhan  flaenllaw  yncldo.  Yn  sicr, 
yr  ieuenctyd  ddylai  gael  mwyaf  o  sylw  mewn  cyf- 
arfodydd  o'r  fath.  Yn  mhlith  pethau  eraill,  cawsom 
araeth  hyawdl  gan  W.  J.  Jones,  yn  erbyn  y  Dryd- 
edd  Blaid ;  yna  cododd  yr  ysgrifenydd  i  awgrymu 
y  carai  gael  cyfleustra,  ryw  noson,  i  amddiffyn  y 
blaid,  ac  er  nad  yw  Moses  hyd  yma  wedi  ymuno 
a'r  Drydedd  Blaid,  gosododd  o  flaen  y  cyfarfod 
wahoddiad  i  mi  areithio  ar  y  pwnc  y  nos  Lun  can- 
lynol,  yn  nghapel  Peniel.  Nid  oedd  genyf  araeth 
yn  barod,  ond  yr  oeddwn  yn  ddigon  beiddgar  i 
addaw  cydsynio.  Nos  Lun  a  ddaeth,  a  chapelaid 
o  bobl  i'm  gwrando  ;  a  bu  y  "  Cardotyn"  yn  ddigon 
gwyneb  galed  i  siarad  ei  oreu  am  tuag  awr  o  am- 


chwe'  blynedd  yn  oeuchwyliwr.  243 

ser  ar  ei  hoff  bwnc,  a  bydd  yn  dda  ganddo  wneyd 
hyny  yn  y  Ueoedd  yr  ymwel  hwynt,  pa  bryd  bynag 
y  rhoddir  cyfle  iddo,  "  heb  arian  ac  heb  werth." 
Gwahoddodd  Mr.  Moses  fi  yn  garedig  i  wneyd  fy 
nghartref  gydag  ef  tra  yn  y  sefydliad,  ar  fferm  y 
T.  C,  ar  hyn,  wrth  gwrs,  y  cydsyniais.  Wrth  sylwi 
ar  ansawdd  pethau  yn  yr  ardal,  gallwn  feddwl  fod 
Moses  a'i  deulu  o  un  tu,  a'r  eglwysi  a'r  gymydog- 
aeth  o'r  tu  arall,  wedi  bod  yn  bur  ffortunus  yn  eu 
huncleb.  Ffyna  y  teimladau  goreu  rhwng  y  gwein- 
idog  a'r  praidd ;  a  sylweddolir  y  teimlad  da  liwn 
gydag  anrhegion,  nn  o'r  rhai  ydoedd  buffalo  robe 
werthfawr  a  roddwyd  i  Mr.  Moses  gan  John  Jones, 
mab  D.  Jones  y  gof.  Ond  gwelais  yn  amlwg  nad 
yw  serch  Mr.  Moses  wedi  oeri  eto  at  eglwys  Min- 
neapolis, yn  neillduol  at  y  bobl  ieuainc  yno,  y  rhai 
a  amlygasant  eu  teimladau  da  tuag  ato  trwy  gyf- 
lwyno  ffon  hardd  iddo,  yr  hon  a  ddangoswyd  i  mi, 
Ar  y  dydd  Ma  wrth  diweddaf  o'r  flwyddyn,  de- 
chreuais  ymweled  a  theuluoedd  yr  ardal,  gan  bar- 
hau  i  wneyd  hyny  hyd  y  dydd  olaf  o'r  flwyddyn. 
Gwelwn  gyfnewidiadau  pwysig  mewn  11a wer  teuluy 
er  pan  y  buaswn  yno  ddiweddaf.  Yr  oedd  llawer 
o  holi  am  y  Parch.  John  T.  Morris,  Bellevue,  eu 
hen  weinidog,  gan  y  gwyddent  fod  Mr.  Morris  a 
minau  yn  gymydogion;  ac  yr  oeddynt  am  i  mi 
gario  eu  coiion  serchocaf  ato  ef  a'i  briod.  Ymwel- 
ais  a'r  Parch.  Mr.  Hughes,  gweinidog  y  Bedydd- 
wyr,  yr  hwn  ydoedd  i  gael  donation  dydd  Calan. 
Bore   y   diwrnod   hwnw  cyfeiriais   fy  wyneb  tua 


244  LLWYBKAU    BYWYD. 

Dodgeville,  lie  y  croesawyd  fi  yn  nhy  Thomas 
Davies,  ganddo  ef,  ei  briod,  Mrs.  Roberts,  ac 
Annie.  Erbyn  agor  llythyr  a  anfonasid  i'm  cwrdd 
i  Dodgeville,  cefais  y  newydd  galarus  fod  yr  un  fu 
yn  gofalu  am  danaf  megys  mam,  yn  fwy  na  neb 
arall,  er's  deunaw  o  flynyddau,  yn  Hyde  Park, 
wedi  marw,  sef  Mrs.  Carson,  gyda'r  hon  y  cefais 
gartref  cysurus.  Ow !  fy  mam !  Ni  f eddyliais  pan 
yn  gadael  Hyde  Park,  Awst  13eg,  na  chawn  weled 
eich  gwyneb  i'm  croesawu  adref  o'r  daith  hon. 
Ond,  ha  !  sylweddolaf  heddyw  fod  eich  bendith 
ymadawol  i  mi  cyn  cychwyn  yr  olaf  am  byth! 
Heddwch  i'ch  llwch,  ac  angel  Duw  a  wylio  eich 
bedd,  hyd  oni  ddeffroer  chwi  gan  alwad  angel  arall 
i  fyned  i  dderbyn  gwobr  o  law  y  Barnwr  cyfiawn, 
sef  croesawiad  i  chwi  i  mewn  i'r  cartref  lie  na 
bydd  cyfeillion  i'ch  tristau  mwyach.  "  Ac  nis  gall- 
ant farw  mwy."  "Ac  yn  gymaint  a  gwneuthur  o 
honoch  i  un  o'r  rhai  lleiaf  hyn,  i  mi  y  gwnaethoch." 
Ond,  er  colli  cyfeillion  a  pherthynasau  anwyl  a 
hoff  yn  mro  marwolaeth,  rhaid  i  mi  ghistfeinio  a 
cheisio  ufuddhau  i  awgrymiadau  bywyd  a  doeth- 
ineb  at  lwybrau  dedwyddwch. 

Treuliais  y  Sabboth  cyntaf  o'r  flwyddyn  1887 
goreu  y  gallwn.  Aethym  i'r  ysgol  Sabbothol  am 
ddeg,  i  gapel  y  T.  C.  am  ddau,  i'r  un  lie  i  wrando 
ar  y  pregethwr  ieuanc  a  gobeithiol,  Rees  H.  Lewis, 
yn  pregethu  oddiwrth  Heb.  2  :  3,  "  Pa  fodd  y  di- 
angwn  ni?"  ac  am  chwech,  i  wrando  y  Parch.  Sem 
Phillips,  yn  nghapel  yr  A.,  yn  pregethu  yn  add- 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwk.  245 

ysgiadol  a  thanllyd  am  y  gorpkenol  a'r  dyfodol, 
oddiar  Iago  4  :  14,  "Y  rhai  ni  wyddoch  beth  a 
fydd  yfory."  Dydd  Llun,  Ionawr  3ydd,  arwein- 
iwyd  fi  i  weled  Cymry  Dodgeville,  gan  y  Parcli. 
Bees  H.  Lewis ;  a  dydd  Mawrth,  aethym  gyda'r 
hen  gyfaill,  William  B.  Williams,  i'w  gartref  yn  y 
wlad.  Yn  lie  yr  hen  anedd-dy  lie  y  preswyliai  y 
teulu  pan  fum  yno  o'r  blaen,  arweinid  fi  i  balasdy 
newydd,  hardd,  lie  y'm  croesawyd  gan  Mrs.  Wil- 
liams a'r  plant.  Bobl  anwyl,  er  fod  gan  Mr.  Wil- 
liams 14  o  blant  yn  fyw,  a'i  fod  wedi  claddu  wyth, 
y  mae  y  teulu  yn  llwyddo  yn  y  byd.  Cymerodd  y 
Parch.  Sem  Phillips  a'i  ffyddlawn  Charlie  fi  o 
gwmpas,  o  dy  i  dy,  trwy  yr  oerfel  a'r  eira,  heibio  i 
John  Williams,  Ty  Mawr,  a  llawer  eraill,  nes  cyr- 
aedd  erbyn  nos  dy  y  wraig  weddw,  Mrs.  Williams. 
Mine  Spring,  a'i  phlant,  lie  y  cawsom  amser  difyi\ 
Dranoeth,  ar  ol  ciniaw  yn  Nghaergybi,  cartref  hen 
arweinydd  hawddgar,  T.  Williams,  gelwais  gyda 
Mr.  Evan  W.  Williams,  a'r  Parch.  Wm.  Owens. 

Boreu  Gwener,  cychwynais  am  ardal  y  Coed, 
gan  gyraedd  ty  Robert  B,  Williams  erbyn  canol 
dydd.  Y  mae  ef  yn  dad-yn-nghyfraith  i'r  Parch. 
J.  T.  Morris ;  a  bwriada  fyned  jti  fuan  at  ei  ferch 
a'i  deulu  yn  Bellevue.  Gwelais  fod  amser  wedi 
gadael  ei  ol  yn  lied  drwm  arno.  Cefais  ddwy  awr 
o  ymgom  felus  a'r  hen  Gymro  twymgalon,  Thomas 
Thomas,  a'i  deulu  ;  yna  dychwelais  i  dy  Daniel 
Lewis,  lie  y  cefais  gysgod  clud  rhag  rhyferthwy 
ystorm  dair  blynedd  yn  ol,  a  hefyd  y  tro  hwn.    Yr 


246  LLWYBRAU    BYWYD. 

oedd  y  teulu  yn  iach,  siriol  a  chroesawus,  er  fod  yr 
hin-fesurydd  y  bore  hwnw  44  o  raddau  islaw  zero, 
ac  ar  bwys  y  felin  islaw,  50  o  raddau  !  Dywedai 
nn  o  wragedd  y  Coed  wrthyf  mai  yr  achos  fy  mod 
yn  ddigon  caled  i  ddal  a  mwynhau  yr  oerfel  oedd, 
nad  oedd  ynof  lawer  o  ddim  ond  esgyrn,  ac  felly 
f  od  yr  oerfel  yn  myned  heibio  i  chwilio  am  diriog- 
aethau  mwy  cynes.  Dranoeth,  ar  ol  gweled  teulu- 
oedd  John  D.  Davies  a  John  B.  Davies,  mwynhe- 
ais  wledd  ysbrydol  yn  nghapel  yr  Annibynwyr  ; 
yna  aethym  mor  bell  a  thy  Edward  R.  Jones,  ac 
oddiyno  i  aros  dros  nos  gyda  Daniel  J.  Thomas,  lie 
y  cefais  amser  dyddorol,  rhwng  cerddoriaeth  y 
teulu  a'r  ddadl  o  berthynas  i'r  Drych,  y  blaid  Wa- 
harddol  a  phynciau  eraill.  Bore  Sabbofch,  aethom 
i  gapel  y  Coed  erbyn  10,  i  wrando  ar  Mr.  Phillips 
yn  pregethu  yn  fyr  a  theimladwy  ar  destyn  y 
Cyngrair  Efengylaidd — "  Deled  dy  deyrnas."  Ar 
ei  ol,  yr  oedd  yn  rhaid  cael  anerchiad  gan  y  "  Car- 
dotyn  ;"  a'r  un  modd  y  bu  yn  nghapel  Caergybi  yn 
y  prydnawn,  a  chapel  Dodgeville  yn  yr  hwyr. 

Yn  Dodgeville,  dydd  Linn,  cefais  ymgom  a 
Samuel  W.  Reese,  Ysw.,  cyf reithiwr  enwog,  a'r  hwn 
hefyd  sydd  yn  rhedeg  ariandy  yn  y  lie  er's  blyn- 
yddan,  ar  ei  gyfrifoldeb  ei  hun.  Un  o  fechgyn 
Llanbrynmair  ydyw  Mr.  Reese.  Ymfudodd  oddi- 
yno i  Cincinnati;  yna  symudodd  i  Dodgeville 
yn  1852,  ac  erbyn  hyn,  ystyrir  ef  y  boneddwr 
cyf oethocaf  yn  y  dref .  Y  mae  ganddo  dri  o  feibion, 
ac  nn  ferch  o'r  wraig  gyntaf.     Ar  y  dydd  olaf  o 


chwe'  rlynedd  yx  oruchwyliwr.  247 

Awst,  1886,  priododd  ei  wraig  bresenol,  sef  Miss 
Jane  A.  Owen,  chwaer  Robert  Owen,  Ysw.,  raas- 
nachwr  cyfoethog  yn  Dodgeville.  Y  niae  Mr. 
Reese  newydd  fod  ar  ymweliad  a'i  ben  gyfoedion 
a'i  berthynasau  o  Lanbrynmair,  yn  Gonier,  Obio. 
Canmolai  eglwys  Gomer  yn  fawr  o  berwydd  ei 
gofal  am  ei  pblant,  canys  y  mae  boll  ieuenctyd  yr 
ardal  yn  aelodau  eglwysig.  Bwriada  Mr.  Reese 
gymeryd  taitb  fwy  bamddenol  yr  baf  nesaf  i'r 
Dwyrain,  yn  ngbwmni  ei  briod,  gan  alw  yn  Cincin- 
nati gyda  Mr.  James  Griffith,  Ysw.,  ac  eraill. 

Y  mae  amryw  fasnacbwyr  Cymreig  eraill  yn 
Dodgeville,  sef  Capt.  D.  G.  Jones,  Jobn  Griffith, 
Wm.  J.  Wickham,  &c.  Y  mae  J.  D.  Jones,  stone- 
cutter, mab-yn-ngbyfraith  Mr.  Joshua  Roberts, 
Randolph,  wedi  eangu  ei  weithdy,  er  pan  y  bum 
yn  Dodgeville  o'r  blaen.  Ystyrir  ef  yn  weithiwr 
cywrain  mewn  marble ,  &c.  Y  mae  John  Richard 
Hughes,  y  gof,  hefyd  wedi  adeiladu  efail  ei  hun,  ac 
yn  llwyddo,  gallwn  feddwl ;  ond  nid  wyf  yn  gweled 
arwyddion  o  gynydd.  cyffredinol  yn  y  dref,  gan  fod 
y  gweithiau  mwn  yn  darfod  yn  gyflym.  Cefais 
groesaw  mawr  gan  Gymry  Dodgeville  a'r  cylchoedd, 
yn  neillduol  yn  nheulu  Thos.  B.  Davies,  a  chan  y 
Parch.  Sem  Phillips  a'i  briod  hawddgar,  yr  hon 
sydd  ferch  i'r  Parch.  John  D.  Davies,  Dodgeville ; 
ac  mae  ei  mam  yn  chwaer  i'r  Anrh.  W.  T.  Davies, 
Is-Ly wo  draethwr  Pennsylvania,  a  Dr.  Davies,  o 
"Wilkesbarre.  Bum  hefyd  yn  gweled  y  Parch. 
John  H.  Evans,  yr  hwn  sydd  wedi  methu  pregethu 


248  LLWYBKAU    BYWYD. 

er  ys  tua  blwyddyn.  Y  mae  efe  bellach  tua  91 
mlwydd  oed ;  ond  y  mae  ei  ddeall  yn  fywiog,  er  fod 
y  corff  yn  pallu.  Yr  oedd  yn  dda  genyf  ei  gly wed 
yn  siarad  yn  gefnogol  i'r  Drydedd  Blaid.  Cefais 
fwynhau  hefyd  gryn  dipyn  o  gymdeithas  y  Parch. 
Bees  H.  Lewis,  yr  hwn  sydd  wedi  derbyn  galwad 
boddhaol  i  fugeilio  eglwysi  Dodge ville  a  Barneveld. 
Y  mae  i  fod  ddau  Sabboth  y  mis  yn  mhob  un  o'r 
ddwy,  ac  i  bregethu  yn  Gymraeg  a  Saesneg  bob  yn 
ail.  Ymddengys  i  mi  ei  fod  yn  un  o'r  dynion 
ieuainc  mwyaf  addawol.  Yr  Arglwydd  a'i  bendithio 
a'r  grasusau  angenrheidiol,  er  bod  yn  weinidog  da 
i  Iesu  Grist,  trwy  oes  hirf aith.  Y  mae  yn  galondid 
iddo  ef  a'r  eglwys  weled  ei  fod  yn  gwella  o  ran  ei 
gorff,  yr  hyn  sydd  yn  profi  fod  y  lie  yn  cytuno  ag 
ef.  Cefais  hefyd  ymgom  a  Judge  John  T.  Jones, 
yr  hwn  sydd  yn  llanw  cadair  y  Probate  Judge  yn 
Sir  Iowa  er  ys  llawer  o  flynyddau.  Y  mae  yn  par- 
hau  yn  barchus  yn  meddwl  y  Cymry  a'r  American- 
iaid ;  ac  ymddengys  i  mi  yn  ddyn  didwyll,  cyf eill- 
gar  a  diymhongar.  Trueni  fod  ei  iechyd  yn  w^ael ; 
ond  y  mae  yn  well  nag  y  mae  wedi  bod. 


LLITH    XXI. 

YN  BABNEVELD — AB  BEN  Y  MYNYDD  GLAS — YN  YMYL 
"  Y  TBI  BEDD" — CYFNEWIDIADAU. 

0  Dodgeville,  aethym  gyda'r  ceffyl  tan  i  Barne- 
veld, gan  fy  mod  wedi  addaw  i'r  Parch.  John  H. 
Davies  yn  y  Gymanfa  Gyffredinol  yn  Milwaukee* 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwk.  249 

y  galwn  gydag  ef  pan  fyddai  hyny  yn  gyfleus.  Ar 
ol  cerdded  tua  phedair  railltir  o  gwnipas  traed  y 
Mynydd  Glas,  cyraeddais  Pant  Coch,  cartref  y 
fforddolion  Metliodistaidd  yn  yr  ardal  er's  tua  40 
ralynedd,  er  pan  gyfaneddwyd  y  lie  gjmtaf  gan  W. 
W.  Williams,  yr  hen  flaenor  ffyddlawn.  Ar  ol  i 
Williams  fyned  tua  Bristol  Grove,  Minn.,  cymer- 
odd  y  Parch.  John  H.  Davies  ei  le,  ac  am  y  10 
mlynedd  diweddaf  y  mae  y  Pant  Coch,  fel  arfer, 
wedi  bod  yn  orphwysfa  y  pererinion  Methodist- 
aidd.  Yn  awr,  y  mae  Mr.  Davies  ar  adael  y  lie,  a 
Daniel  Davies,  blaenor  y  T.  0.  yn  Barneveld,  yn 
myned  i  gymeryd  ei  le ;  felly  ymddengys  fod  en- 
wogrwydd  Methodistaidd  i  anfarwoli  Pant  Coch  yn 
y  dyfodol  fel  yn  y  gorphenol.  Aeth  Mr.  Davies  a 
fi  i  weled  llanerch  "  y  tri  bedd,"  a  wnaeth  ddeffroi 
athrylith  y  "Pererin"  i  dywallt  ei  hyawdledd  yn  y 
Cyfaill  am  lonawr.  Dranoeth,  sef  Ionawr  12fed, 
dyna  y  Parch.  John  H.  Davies,  a  Frank,  a  Tom, 
yn  fy  nghymeryd  i  gyfeiriad  y  Bine  Mounds ;  ac 
i  fyny  a  ni  yn  uwch  uwch  i  ardal  y  cymylau,  nes 
cyraedd  pen  y  mynydd  uchaf  rhwng  yr  Alleghenies 
a'r  Mynyddoedd  Oreigiog.  Ar  ol  esgyn  1,000  o 
droedfeddi,  a  gweled  y  golygfeydd  harddaf  ac 
eangaf,  y  mae  yn  debyg,  a  welais  erioed  yn  fy 
mywyd,  nid  ymfoddlonwn  heb  esgyn  y  grisiau  celf- 
yddydol,  a  diosg  y  menyg  oddiar  fy  nwylaw  i 
gerfio  fy  enw  yn  yr  uchelder,  yn  ymyl  enwau  Dr. 
Harries,  "Scopos,"  &c. ;  ond,  bobl  anwyl!  dyna 
waith  oer,  cerfio  enw  uwch  ben  y  Mynydd  Glas  yn 
17 


250  LLWYBEAU    BYWYD. 

nghanol  Ionawr ;  ac  ni  chef ais  i  fy  niwallu  a  bara 
a  llaeth  enwyn,  na  chwaith  glywed  fy  arweinydd 
yn  canu  cerddoriaeth  y  cysgadur,  na  chwaith  eis- 
tedd  yn  nghadair  "  Scopos,"  gan  ei  bod  wedi  ei 
meddianu  gan  nn  o  angylion  gwyn  a  glan  y  nef- 
oedd.  Gan  na  roesawyd  ni  i  aros  am  noson  yn  yr 
uchelder,  rhaid  oedd  dychwel  i  blith  daearolion  i 
gardota  ciniaw,  a  digonwyd  ni  ar  fwrdd  y  cyfaill, 
Thomas  J.  Williams,  goruchwyliwch  y  Drych  yn 
Barneveld,  yn  nghwmni  yr  hwn,  wedi  hyny,  yr 
aethym  i  weled  amryw  o  Gymry  y  dref ,  ac  yn  eu 
plith  y  Parch.  D.  J.  Phillips  (A.).  Y  mae  gan  Mr. 
Phillips  dair  o  eglwysi  dan  ei  ofal,  sef  dwy  Seis- 
onig,  ac  un  gymysgedig  o  Gymry  a  Saeson.  Ar- 
weiniwyd  Mr.  Phillips  gan  Ragluniaeth  o  Sir  Gaer- 
fyrddin,  D.  C,  tua  chwe  blynedd  yn  ol  i'r  maes 
dymnnol  ac  iach  hwn  yn  ymyl  y  Mynydd  Glas. 
Hefyd  aeth  Mr.  Williams  a  mi  i  weled  yr  hen 
Gristion  hynod,  Ebenezer  Eoach,  yna  i  balasdy 
Mr.  Evan  J.  Jones,  lie  y  bum  dros  nos,  ac  y  caw- 
som  amser  dyddorol  yn  ei  gwmni  ef  a'r  plant. 
Er  fod  Mr.  Jones  yn  gyfoethog  o  bethau  y  byd 
hwn,  ac  yn  meddianu  dros  2,000  o  erwau  o  dir, 
eto  teimla  mai  siomedig  a  thrafferthus  yw  y  byd 
hwn,  ac  yn  neillduol  y  tair  blynedd  diweddaf,  er 
pan  y  collodd  anwylyd  ei  fynwes  a  mam  ei  blant ; 
ac  ar  ei  hoi  hi,  y  blodeuyn  prydferthaf  o'u  teulu, 
sef  y  bachgen  ieuengaf.  Tn  ddiweddar  priododd 
ei  ferch  henaf,  gan  adael  ei  thad,  yn  ol  defod  ac 
arferiad  plant  dynion.     O !  na  byddai  i  Mr.  Jones 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  251 

droi  ei  wyneb  i'r  iawn  gyfeiriad  am  elfenau  ded- 
wyddweh,  fel  y  byddo  wynfydedig  yn  y  byd  sydd 
yr  awr  hon  a'r  hwn  a  fydd. 

Boreu  dranoeth,  ymwelsom  a'r  ben  bererin  John 
Leyshon,  yr  hwn  a  gwynai  ei  fod  wedi  colli  ei  an- 
wyl  fab  Thomas  yn  afon  angen,  er  pan  funi  yno 
o'r  blaen ;  ond  gallwn  f  eddwl  fod  Mrs.  Leyshon,  ei 
ferch  yn  nghyfraith,  yn  dyner  o  hono  yn  ei  henaint. 
Aethym  wedi  hyny  i  weled  Henry  U.  Jones,  ac 
yna  H.  G.  Jones,  lie  mae  angen  wedi  bod  yn 
gweithio  i  gymeryd  y  priod  a'r  tad  ymaith  yn 
mherson  Edward  Jones,  yr  hynod  a'r  enwog 
flaenor.  Dychwelasom  i  Barneveld,  i  fwynhau 
tipym  yn  rhagor  o  gymdeithas  yr  hen  Gristion, 
Ebenezer  Roach,  ac  hefyd  Thomas  J.  Williams, 
yr  hwn  sydd  ddyn  galluog  a  gweithgar,  yn  cadw 
store  a  warehouse  cyfanwerthol,  fel  y  mae  yn  mas- 
nachu  gartref  ac  oddi  cartref.  Efe  oedd  y  post- 
feistr  o  dan  y  weinyddiaeth  Werinol  ddiweddaf. 


LLITH  XXII. 

YN  MILWAUKEE,  EACINE,  CHIGAGO  A  SEFYDLIADAU  CYM- 
EEIG  IOWA — EFFAITH  DA   OWAHARDDIAETH. 

Aethym  am  wythnos  o  orphwys  i  ddinas  bryd- 
ferth  Milwaukee.  Cyfeiriais  ar  fy  union  i  213  Mich- 
igan St.,  un  o  gartrefi  y  fforddolion  Cymreig  yn  y 
ddinas,  yn  cael  ei  gadw  gan  John  O.  Morris  a'i 
briod,  yr  hon  sydd  chwaer  i  Gwilym  Eryri.  Maent 
ill  dau  yn  llawn  o  sirioldeb,  caredigrwydd  a  ffraeth- 


252  LLWYBEAU    BYWYD. 

ineb  cymdeithasol.  Mwynheais  ddau  Sabboth  yn 
Milwaukee  yn  bur  gysuras.  Yn  gyntaf  clywais  y 
Parch.  D.  Ellis  Evans,  yn  nghapel  yr  A.,  ac  yna  y 
Parch.  Edward  Joseph,  yn  nghapel  y  T.  C.  Y 
mae  y  ddau  yn  ddynion  llafurus  ac  addawol.  Wrth 
gwrs,  aethym  i  chwilio  am  Powell,  yn  ei  swyddfa 
ymfudol,  ond  yr  hen  le  nid  adwaenai  mo  hono 
mwy,  am  ei  fod  wedi  cael  swyddfa  newydd  yn 
uwch  i  fyny,  ac  yno  daethym  i'w  bresenoldeb  ef  a 
Gwilym  Eryri,  mewn  mwynhad  o'i  hoeirasrwyddd 
a'i  sirioldeb  arferol,  ac  ar  ei  ddeheulaw  eistedd- 
ai  y  bardd  Moriog — yr  hwn  sydd  fel  un  yn 
gollwng  dros  gof  ei  hen  gydmar,  ac  yn  ceisio  un 
newydd.  Credwn  y  ceir  tipyn  o  ddigrifwch  gan  y 
beirdd  ar  yr  achlysur  tua'r  mis  nesaf.  Bum  yn 
gweled  y  bardd  Dwyfor,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  gar- 
charu  gan  afiechyd  er  ys  tua  dau  fis,  ond  yn  araf 
wella.  Hefyd,  bum  yn  gweled  Robert  J.  Owen 
yn  ei  balasdy  newydd.  Canlynodd  gofid  ef  yno  ; 
bu  raid  iddynt  dori  ei  lin  ymaith.  Y  mae  yntau 
yn  cyflym  wella. 

O  Milwaukee  aethym  i  Racine  ;  ac  ar  ol  cael 
derbyniad  croesawus,  a  chyfarwyddyd  gan  Wm.  P. 
Jones,  goruchwyliwr  y  Drych,  ymwelais  a'r  Cymry. 
Aehwynent  eu  bod  wedi  cael  amser  caled  y  ddwy 
flynedd  ddiweddaf,  ond  fod  yr  arwyddion  yn  fwy 
ffafrriol  am  y  dyfodol,  gan  fod  amryw  law-weith- 
feydd  newyddion  i  gael  eu  cychwyn  yn  fuan,  a  bod 
yr  hen  weithiau  yn  adfywio.  Y  mae  poblogaeth  y 
ddinas  tua    20,000,    a   llawer   o  honynt  yn  Gymry 


CHWE'    BLYNEDD    YN    ORUCHWYLIWR.  253 

talentog  a  blaenllaw  mewn  cyindeithas  a  chelfyddyd 
— yn  eu  plith  James  B.  Morris,  blaenor  gycla'r  T.  C. ; 
Pugh  a'i  Gwni ;  Morris  tfc  Pugli  ;  Lewis  &  Molir  ; 
Mrs.  Jane  Davies  ;  Wickhani  &  Williams  ;  D.  E. 
Evans  ;  J.  E.  Jones  ;  O.  D.  Jones ;  Griffiths  &  Mohr 
ac  E.  O.  Jones.  Y  niae  Dr.  E.  E.  Evans  a'i  fab 
wedi  adeiladn  swyddfa  newydd  hardd  er  pan  fum 
yn  Eacine  o'r  blaen.  Yn  mhlith  y  cyf alaf wyr  gellir 
enwi  H.  D.  Williams,  perchenog  y  gwesty  newydd, 
yn  y  ddinas ;  Anrh.  E.  P.  Howell,  T.  Isaac  Thomas, 
John  E.  Thomas,  T.  Evans,  EvanW.  Owens,  Owen 
W.  Owens,  T.  J.  Evans  (blaenor  gyda'r  A.),  John 
J.  Evans,  Sr.,  L.  J.  Eoberts,  (blaenor  gyda'r  T.  C), 
Owen  Williams,  John  T.  Williams.  Y  prif  gelfydd- 
ydwyr — Thos.  D.  Howell,  D.  Eovdands,  E.  E.  Evans, 
Eees  E.  Davies,  W.  L.  Williams,  Hugh  Edwards, 
Thos.  LI.  Williams,  O.  LI.  Owens  a  Eobert  Eow- 
lands,  &c.  Y  mae  gan  y  Cymry  ddwy  eglwys  yn  y 
dref — un  y  T.  C,  dan  fngeiliaeth  y  Parch.  Joseph 
Eoberts,  a'r  un  Annibynol  dan  ofal  y  Parch.  J.  P. 
Williams.  Wrth  gwrs,  y  mae  yno  lenorion,  a  Syll- 
og  fel  brenin  arnynt.  Bobl  anwyl !  nid  oesdiwecld 
ar  enwogion  Eacine.  Dyna  Dr.  Thos.  E.  Williams 
yn  enwog  fel  meddyg  Cymreig,  a'r  ddau  Eowlands 
yn  gyfreithwyr  i  ostegu  cwerylon,  ac  i  drefnu  etif- 
eddiaethau,  &c.  Wele  g}Tiyrch  athrylith  un  o 
feirdd  Eacine  ar  un  o  arferion  drwg  y  ddinas  : 

•4  Y  toboofgiaid  yn't  debygol — o  ddwyn 
Aflwyddiant  crefyddol; 
Anweddaidd,  ffieiddwaith  ffoL 
Ehy  ddifoes  bron  i  ddiafol.'" 


254  LLWYBRAU    BYWYD. 

Aethym  i  dreulio  Sabboth  a  rhai  dyddiau  yn 
Chicago.  Cefais  ddwy  bregeth  dda  ac  anogaethol 
gan  y  Parch.  D.  Harries,  D.  D. — y  boreu  oddiwrth 
Math.  5  :  13 —  16,  "  Chwi  yw  halen  y  ddaear,"  ac  yn 
yr  hwyr  oddiwrth  1  Petr,  2:5,  "  A  chwithau  megys 
meini  bywiol,"  Dywed  Dr.  Harries  ei  fod  yn 
well  o  ran  ei  iechyd  yn  awr  nag  y  mae  wedi  bod  er 
ys  Uawer  o  amser.  Y  mae  ganddynt  ysgol  Sabbothol 
lewyrchus,  dan  olygiaeth  yrhai  canlynol:  Arol- 
ygydd,  D.  Eichards  ;  Ysgrifenydd,  R.  Evans  ;  Prof- 
ydd,  D.  R.  Williams,  yr  hwn  yw  goruchwyliwr  y 
Drych ;  Arholwr,  y  Parch.  J.  T.  Evans.  Sylwn 
fod  Dr.  Harries  yn  cymeryd  dyddordeb  yn  yr  ys- 
gol Sabbothol,  trwy  fyned  o  ddosbarth  i  ddosbarth 
i'w  sirioli,  a  rhwng  pobpeth  ymddengys  fod  achos 
crefydd  yn  llewyrchus  yn  eu  plith.  Gobeithio  y 
ca  y  gweinidog  a'r  eglwys  ras  igydweithio  amlawer 
o  flynyddan  mewn  cydfwynhad  o  fendithion  yr 
efengyl. 

0  Chicago  cymerwyd  h  ymaith  yn  nghyfeiriad 
y  Gorllewin,  am  11  P.  M.,  yn  un  o  balas-gerbydau 
y  Chic.  &  Rock  Island  R.  R.,  ac  ar  ol  cysgu  yn 
gysurus  mewn  cadair  ogwyddedig,  am  tua  chwe' 
awr,  cefais  fy  hun  yn  croesi  yr  afon  fawr  Missis- 
sippi, rhwng  Rock  Island  a  Davenport,  ac  yna  dis- 
gynais  yn  Columbus  Junction,  ar  ol  myned  tua  240 
o  filldiroedd.  Y  cyntaf  a  adnabyddais  yno  oedd  y 
Parch.  J.  E.  Jones,  gweinidog  yr  A.  yn  Long  Creek  ; 
ac  ar  ol  tipyn  o'i  gymdeithas  ef  a'i  deulu,  aethym 
rhag  blaen  trwy  Columbus  City,  gan  alw  yn  ei  ther- 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwe.  255 

fyn  eithaf  yn  nhy  Mr.  John  Owens.  Dymunai  Mrs. 
Owens,  sef  merch  hynaf  y  cliweddar  Barch.  Mr. 
Williams  o  Bradford,  arnaf  ei  chofio  at  ei  pherthyn- 
asau  yn  Scranton,  sef,  Mrs.  Thomas  ei  chwaer,  a 
theulu  yr  Anrh.  D.  M.  Jones.  Aethym  rhagof  trwy 
y  mwd  gan  alw  ar  yr  hollo  Gyrary  ar  y  ffordd,  nes 
cyraedd  ty  goruchwyliwr  y  Drych,  sef  y  brawd  W. 
V.  Davies,  yr  hwn  yn  ewyllysgar  a  aeth  a  mi  i  weled 
amryw  o  Gymry  yn  yr  ardal,  ac  yn  eu  plith  y  Parch. 
T.  H.  Jones,  yr  hwn  sydd  yn  weinidog  llwyddianus 
a  boddhaol  ar  eglwys  Salem  (T.  C),  ar  yr  ochr 
ddeheuol  i  Long  Creek.  Y  mae  yr  eglwys  hon  wedi 
gwneyd  yr  hyn  y  dylai  pob  eglwys  ymestyn  ato, 
sef  adeiladu  ty  hardd  a  chyfleus  at  wasanaeth  ei 
gweinidog.  Dranoeth,  croesais  yr  afon  i  diriogaeth 
yr  esgob  Richard  Hughes,  yr  hwn  a'm  derbyniodd 
i'w  dy  yn  siriol ;  ac  er  fod  Mrs.  Hughes  yn  glaf 5 
daeth  gyda  fi  yn  ewyllysgar  i  weled  Cymry  yr  ardal ; 
ac  wrth  gwrs,  aeth  a  fi  i  weled  eu  capel  newydd 
hardd,  yr  hwn  a  godwyd  ar  ol  i  mi  fod  yn  Long 
Creek  o'r  blaen.  Gadawsom  ein  gilydd  yn  ngorsaf 
y  Chic.  &  Rock  Island  yn  Clifton.  Y  diweddaf  yr 
ymwelasom  ag  ef  yno  oedd  Mr.  Edward  J.  Davies, 
yr  hwn  sydd  wedi  ymneillduo  oddiwrth  lafuriaeth 
amaethyddol  er  pan  welais  ef  o'r  blaen. 

Cymerwyd  fi  ymaith  gyda'r  gerbydres  am  Iowa 
City  ;  a'r  Cymro  cyntaf  a  welais  yno  oedd  Mr.  D. 
A.  Jones,  goruchwyliwr  y  Drych  yn  y  dref,  yr  hwn 
sydd  yn  fasnachwr  mewn  offerynau  amaethyddol, 
<fec.     Hefyd,  cefais  dipyn  o  gymdeithas  Wm.  Ed- 


256  LLWYBRAU   BYWYD. 

wards,    yr   liwn  sydd   wedi  gwerthu  ei  fferm  yn  y 
wlad  a    dyfod   i'r   dref  i  orpliwys  gweddill  ei  oes. 
Y  mae  amryw  Gymry  eraill  yn  ddinasyddion  parch- 
us   yn  y   dref,    megys  Mr.    Griffith,  store  keeper,  a 
Daniel  Davies,  goruchwyliwr   y   Gas    Co.     I  Old 
Man's    Creek   yr  aethym  nesaf.     Ar  ol  teithio  un 
diwrnod,    cyraeddais  erbyn  nos  i  dy  Hugh  E.  Ed- 
wards, mab-yn-nghyfraith  y  Parch.  Griffith  Roberts, 
Bine  Earth  Co.,  Minn.  ;    a  bnan  y  deallais  fod  imi 
roesaw  i  aros  dros  nos.     Treuliais  y  Sabboth  gyda 
Daniel  John   a'i    briod   yn  eu  ty  newydd.     Boreu 
Sul   aethym  i'r   ysgol  Sabbothol,    a'r  cyntaf  a'm 
croesawodd  wedi  myned  i  mewn  oedd  y  Parch.  D. 
E.  Evans,  y  gweinidog.     Am  haner  awr  wedi  ped- 
war,  pregethodd  oddiwrth  Joshua  3:  15,  16,  sef  am 
yr  arch   yn  sefyll   yn   yr  Iorddonen,    a'r  bobl  yn 
myned   trwodd    a'r   dir  sych,  &c. — pregeth  dda  ac 
o  nodwedd  athronyddol,  yr  hon  a  gydweddai  yn  o 
dda  ag  aelod  o  Gymdeithas  Athronyddol  Brydeinig, 
&c.     Yn    yr    hwyr    traddododd   bregeth    Seisnig 
oddiwrth     Math.    6  :  10 — "  Gwneler  dy  ewyllys." 
Gallwn  feddwl  fod  Mr.  Evans  a'r  eglwys  yn  bodd- 
loni   eu  gilydd  yn  lied  dda  ;  ond  rhyfedd  mor  gyf- 
newidiol  yw  y  byd,  ac  mor  symudol  a  chyfnewidiol 
yw  plant  dynion,  onide  !      Pum'   mlynedd   yn  ol, 
pan    y  bum  yn  yr  ardal  o'r  blaen,  yr  oedd  y  Parch. 
O.  Morfab  Jenkins  yn  esgob  yr  eglwys,  a'i  briod 
Claudia  yn  iach  a  siriol   wrth    ei  ystlys,   a  tliri  o 
blant  bychain  yn  chwareu   o'u   cwmpas  ;  ond  ha! 
tua  thair  blynedd  yn    ol,  daeth   yn    ystorm  ar  y 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwb.         257 

teuhi  bychan  dedwydd ;  torwyd  y  fain  dyner  a  sir- 
iol  i  lawr  gan  frenin  braw,  a  chuddiwyd  ei  gwedd 
yn  y  pridd  yn  ymyl  y  capel,  a'i  lien  gartref  cysegr- 
edig  yn  myd  y  Gorllewin ;  tra  yr  aeth  y  gweddw 
a'r  amddifaid  yn  eu  liol  i  Hen  Wlad  y  Bryniau, 
oddigerth  un  blodeuyn,  a'r  mwyaf  amddifad  o'r 
teulu,  yr  hwn  sydd  yn  cael  ei  fagu  a'i  feitlirin  yn 
ofalus  gan  Mrs.  John  E.  Eoberts,  fel  pe  bae  Bhag- 
luniaeth  wedi  bwriadu  iddo  aros  yn  yr  ardal  i 
warchod  bedd  yr  hon  a  gladdwyd  raewn  gwlacl  es- 
tronol,  yn  mhell  oddiwrtb.  fro  ei  genedigaetb  ar 
Ian  y  Teifi  swynol.  Ie,  hi  a  abertbodd  boll  swyn- 
ion  bro  ei  henafiaid  ar  allor  gysegredig  ffyddlon- 
deb  mercb  i  ganlyn  ei  gwrtbrycli  yn  mhell  i  wlad 
machludiad  haul,  ac  i  orphwys  o  olwg  rhwymed- 
igaethau  y  byd !  Ac  erbyn  heddy w,  wele  y  Parch. 
D.  E.  Eyans  (Trelech)  a'i  deulu  Uawen  wedi  dyfocl 
i  lanw  lie  teulu  y  blynyddoedd  o'r  blaen.  A  thyna 
y  Parch.  Evan  Eoberts,  y  mae  yntan  wedi  myned 
i  ffordd  yr  boll  ddaear,  a  chofgolofn  hardd  wrth 
ben  ei  fedd ;  felly  ei  le  nid  edwyn  ddim  o  bono  ef 
mwy.  Y  mae  amryw  eraill  wedi  meirw  yn  y  gym- 
ydogaeth  yn  y  pum'  mlynedd  cliweddaf. 

Bum  yn  aros  noson  yn  nhy  Mr.  Hugh  Tudor,  ac 
hefyd  gyda  Mr.  John  E.  Eoberts  a'i  briod.  Tipyn 
o  hyfrydwch  yw  cael  awr  o  gymdeithas  hen  bobl 
dduwiol  o'u  bath  hwy;  yna  gelwais  yn  nhy  y 
Parch.  D.  E.  Eyans,  ac  y  mae  ef  a  Mrs.  Evans  a'r 
plant  yn  teimlo  yn  ddedwydd  yn  eu  cartref  new- 
ydd,  ac  yn  hoffi  y  lie  yn  well  na  Plymouth.     Mae 


258  LLWYBRAU    BYWYD. 

yn  parhau  i  efrydu  athroniaeth,  gwyddoniaeth, 
physigwriaeth,  &c,  yn  ogystal  a  duwinyddiaeth  ;- 
ac  heblaw  ei  fod  yn  ysgrifenu  i  rai  o  brif  gyhoedd- 
iadau  yr  iaith  Seisnig  yn  ami  ar  bynciau  gwydd- 
oniaeth  a  chrefydd,  addawa  roddi  peth  o  ffrwyth 
ei  lafur  yn  fnan  i  ddarllenwyr  y  Drych  yn  yr  iaith 
Gymraeg.  Cefais  y  pleser  o  fwynhau  cymdeithas 
yr  hen  Gristion  W.  Morris,  a'i  briod  ewyllysgar,  a 
mynai  ddyfod  a'i  gerbyd  a'i  geffylau  gyda  fi  o 
gwmpas  yr  ardal,  a'm  dychwelyd  yn  ol  i  Iowa  City, 
lie  ni  welir  un  saloon  i  werthu  y  diodydd  meddwol, 
ac  nid  oes  yno  un  heddgeidwad  i'w  weled  ar  yr  he- 
olydd.     Gwaharddiaeth  yn  fethiant,  ai  e  ? 


LLITH  XXIII. 

YN    MHLITH     CYMRY    IOWA — CYNYDD     WILLIAMSBURG 

ARDALOEDD    Y   GL0FEYDD. 

Cefnais  ar  Iowa  City  gyda'r  Chicago  &  Rock 
Island  R.  R.,  am  Oxford,  ac  oddiyno  aethym  i  wel- 
ed Cymry  Welsh  Prairie,  gan  gyraedd  erbyn  nos 
i  dreulio  rhai  oriau  difyr  o  ffraethineb  yr  hen  ber- 
erin  O.  W.  Edwards.  Dranoeth,  aethym  rhag 
blaen  am  Williamsburg,  a  chefais  dderbyniad 
croesawus  gan  y  Parch.  Thomas  E.  Hughes  a'i 
briod ;  ac  yn  yr  hwyr  cefais  y  fraint  o  gael  cyfar- 
fod  dirwestol,  yr  hwn  a  gynaliwyd  dan  nawdd  y 
Temlwyr  Da,  yr  hwn  oedd  gyfarfod  amrywiog  o 
ganu,  adrodd  ac  areithio.  Cawsom  dair  araeth 
Seisnig  gan  y  tri  gweinidog,  sef  y  Parchn.  Thomas 


chwe'  rlynedd  yn  oruchwymwr.  259 

E.  Hughes  (T.  C.),  Henry  Davies  (A.);  a  William 
R.  Steward,  gweinidog  y  Presbyteriaid  yn  y  dref. 
Y  Sul,  drachefn,  clywais  y  Parch.  Thos.  E.  Hughes 
yn  y  bore  yn  pregethu  yn  ei  gapel  ei  hun,  oddi- 
wrth  1  Tim.  3  :  15 — ar  dy  Dduw,  ac  eglwys  Dduw, 
yr  hon  yw  colofn  a  sylfaen  y  gwirionedd  ;  ond  prif 
bwnc  y  bregeth  oedd  yr  eglwys  mewn  perthynas  a 
Duw,  a  thriniai  ei  bwnc  yn  wir  dda.  Yn  nghapel 
yr  Annibynwyr,  yn  yr  hwyr,  pregethai  yn  He  y 
Parch.  Henry  Davies",  oddiwrth  Job  23  :  3,  7  :  "  O 
na  wyddwn  pale  y  cawn  i  ef  " — pregeth  o  ansawdd 
feirniadol,  ac  o  naws  ysbrydol,  eto  yn  ol  natur  ei 
destyn.  Gallwn  feddwl  fod  yr  eglwysi  a'r  gwein- 
idogion  ar  delerau  brawdol  a  chyfeillgar  a'u  gil- 
ydd,  fel  ag  y  dylent  fod. 

Dydd  Llun,  aethym,  yn  nghwmni  y  Parch.  Thos. 
E.  Hughes,  i  weled  rhai  Cymry,  gan  fyned  mor 
bell  a  thy  Mr.  Edward  Blythin,  yr  hwn  sydd  new- 
ydd  gael  adferiad  i'w  olwg,  ar  ol  35  mlynedd  o 
ddallineb.  Yn  sicr,  nid  heb  achos  yr  oedd  ei  law- 
enydd  yn  fawr  wrth  adrodd  fel  y  mae  yn  medru 
darllen  y  Beibl  a'r  Drych.  Yna  dychwelasom  i'r 
dref ;  ac  nid  allan  o  le  yw  dweyd  fod  Williamsburg 
wedi  cynyddu  cryn  dipyn  er  pan  y  bum  yno  dair 
blynedd  yn  ol,  gan  fod  cangen  o'r  Chic,  Mil.  &  St. 
Paul  R.  R.  yn  myned  trwy  eu  tref.  Mae  y  ffynon 
feddyginiaethol  a  ddarganfyddwyd  ar  dir  0.  R. 
Jones,  yn  debyg  o  wneyd  lies  i'r  dref ;  ac  hefyd,  y 
maent  wedi  darganfod  glo  o  ansawdd  rhagorol  yn 
agos.     Fel  hyn,  gellir  tybied   fod  dyfodol  llwydd- 


260  LLWYBRAU   BYWYD. 

ianus  yn  aros  Williamsburg,  yn  enwedig  os  Uwydd- 
ir,  yn  ol  yr  amcan,  i  symud  y  county  seat  o  Maren- 
go yno.  Er  fod  Iowa  yn  Dalaeth  Waharddol,  y 
mae  pobl  oreu  Williamsburg  yn  cael  gofid  gan 
gefnogwyr  ac  yfwyr  y  diodydd  meddwol,  meddent 
hwy ;  ac  uu  o'r  pethau  a'm  synai  fwyaf  oedd  na 
chwrddais  ond  ag  un  yn  proffesu  ei  fod  dros  y  blaid 
Waharddol  Genedlaethol,  a'r  un  hwnw  yw  Thomas 
A.  Jones,  goruchwyliwr  y  Drych.  Ai  tybed  fod 
dinasyddion  Williamsburg  yn  myned  i  ddywedyd 
good  bye  wrth  y  diwygiad  mawr  hwn,  ac  ymfodd- 
loni  ar  agwedd  anf oddhaol  yr  amser  a  aeth  heibio  ? 
Aethym  i  dreulio  diwrnod  yn  nghymdeithas  tri 
o  deuluoedd  o  Hyde  Park,  Pa.,  a'r  cylchoedd.  Un 
o  honynt  oedd  yr  hen  gyfaill  Thos.  J.  Williams,  y 
canwr,  a'i  deulu,  y  rhai  sydd  yn  cofio  yn  gynes  at 
ugeiniau  o'u  hen  gyfeillion  yn  Hyde  Park  a'r 
cylchoedd.  Y  mae  ef  a  Mrs.  Williams,  a  Tommie, 
yn  edrych  yn  right  ddedwydd  mewn  ty  newydd  a 
chysurus  ar  eu  fferm  eu  hunain.  Henry  Jones  a'i 
deulu,  gynt  o  Olyphant,  maent  hwythau  mewn  am- 
gylchiadau  cysurus  yn  eu  cartref  gwledig.  Teim- 
lent  hwy  a  minau  yn  ddrwg  fod  fy  nhrefniant 
blaenorol  yn  fy  lluddias  i  aros  yn  eu  cymdeithas. 
Cefais  dipyn  o  ymgom  gyda  Mr.  Joseph  Freeman 
a'i  briod,  gynt  o  Bellevue,  Pa.,  y  rhai  oeddynt 
newydd  ddychwelyd,  wedi  bod  yno  yn  gweled  eu 
perthynasau  a'u  hen  gyfeillion.  Drwg  oedd  genyf 
glywed  am  farwolaeth  amryw  o'm  cydnabod  yno  a 
Hyde  Park  er  pan  adawais  gartref  tua  chwe'  mis 
yn  ol. 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwk.  261 

Wedi  aros  clros  nos  yn  nghartref  T.  J.  Williams, 
cymerais  y  tren  i  South  Amana.  Teithiwn  ar  y 
gangen  o'r  Chic,  Mil.  <fc  St.  Paul  R.  R.  sydd  yn 
cael  ei  gwneycl  i  Kansas  City,  ac  wedi  liyny  dros 
brif  linell  y  Chicago  &  Rock  Island,  hyd  Cam- 
forth,  yna  gyda  changen  o'r  Chicago  &  N.  W.  hyd 
What  Cheer,  lie  y  niae  aniryw  o  Gymry,  a  rhai  o 
honynt  yn  enwog  fel  dinasyddion,  arolygwyr,  llen- 
orion  a  beirdd.  Yn  mhlith  y  bosses  y  mae  dau 
Gymro,  sef  Robert  Hughes  yn  oruchwyliwr  dros 
y  gweithiau  glo,  a  William  Davies  yn  is-oruchwyl- 
iwr.  Yn  mhlith  y  beirdd  a'r  Uenorion,  y  mae  Mor- 
gan A.  Davies  (Athrywya),  Jenkin  D.  Rees  {Gwyn- 
las),  a  David  Jones  (Deioi  Gwenog).  Mae  Cymraes 
o'r  enw  Mrs.  J.  Thomas  yn  cadw  ty  byrddio  yn 
ymyl  gorsaf  y  C.  &  R.  R.  R.,  yn  nghanol  y  dref. 

Ond  dyma  fi  eto  wedi  cyraedd  Muchachinock, 
a'r  Cymro  cyntaf  a  gyfarfyddais  yma  oeddy  Parch. 
D.  R.  Lewis  (Devji  Mynwy).  Achwynai  o  her- 
wydd  gwaeledd  iechyd,  ond  ar  ol  myned  a  mi  o'r 
store  i'r  ty,  a  chael  tipyn  o  giniaw,  cefais  ef  yn 
Uawer  mwy  siriol,  ac  adroddai  i  mi  amryw  o'i 
weithiau  barddonol,  megys,  "  O  cladder  fi  yn  yr 
haf,"  "  Wele  fi  yn  driugain  oed,"  uPenillion  coff- 
adwriaethol  i'r  diweddar  Barch.  J.  M.  Jones," 
aCan  gwraig  y  meddwyn,"  a'r  "Rhagrithiwr." 
Treuliais  noson  yn  nghymdeithas  M.  G.  Thomas 
(Camarch),  yr  hwn  sydd  yn  fachgen  noble  ;  a  dran- 
oeth  aethym  i  Excelsior,  lie  y  cefais  lawer  o  Gymry 
yn  roesawus  a  siriol.     Treuliais  y  Sabboth  yn  eu 


262  LLWYBRAU    BYWYD. 

plith,  a  chlywais  y  Parch.  Lloyd  Williams  yn  pre- 
gethu  y  bore  yn  nghapel  y  T.  C,  ac  yn  yr  hwyr  yn 
7  ty  ysg°l  i r  eglwys  undebol,  fel  y  gelwir  hi. 
Trueni  fod  y  Cymry  yn  y  lie  wedi  methu  byw  yn 
heddychol  yn*yr  un  eglwys.  Oddi  yma  aethym  i 
Oskaloosa,  lie  nad  oes  yn  awr  ond  ychydig  o  Gym- 
ry,  yn  mhlith  y  rhai  y  mae  Llewelyn  Lodwick,  y 
te  fasnachwr  llwyddianus,  ac  Edwin  Parry,  ysgrif- 
enydd  rhanbarthol  y  K.  of  L.,  yr  hon  swydd  y 
mae  wedi  lanw  yn.  anrhydeddns  er's  dros  dair 
blynedd,  ac  hefyd  efe  sydd  yn  orach wyliwr  gwaith 
nwy  y  dref.  Un  arall  o  Gymry  anrhydeddus  y 
dref  yw  Dr.  Bevan,  ac  wrth  gwrs,  y  mae  Joseph 
Jones,  y  wagon  ?naker,  yn  Uanw  ei  le  yn  en  plith. 
Yn  ganlynol  ymwelais  a  Beacon  a  Givin,  ac  yr  wyf 
yn  awr  yn  ysgrifenu  yn  Kirkville. 


LLITH  XXIV. 

YN  KIRKVILLE,  CLEVELAND,  LUCAS,  DES  MOINES,  ANGUS, 
COLFAX,  COUNCIL  BLUFFS,  BED  OAK,  AC. 

Bum  ar  ymweliad  lied  gyffredinol  a  Chymry 
Kirkville,  a  chefais  hwy  yn  bobl  garedig.  Tybiwn 
fod  yno  ddan  neu  dri  chant,  oil  yn  gweithio  yn, 
neu  mewn  cysylltiad  a'r  gwaith  glo,  oddigerth  D. 
D.  Davies,  yr  hwn  sydd  yn  cadw  store.  Cymro 
o'r  enw  Kichard  Eosser  yw  yr  arolygwr  gweith- 
faol.  Un  eglwys  undebol  Gymreig  sydd  yn  y  lie, 
a  gallwn  feddwl  eu  bod  yn  gallu  cydfyw  yn  hedd- 
ychol a  llwyddianus.     Oddiyno   aethym  i  Cleve- 


OHWE5    BLYNEDD   YN   ORUCHWYLIWR.  263 

land  a  Lucas,  a  chefais  y  Cymry  yno  yn  debyg  i 
Gymry  lleoedd  eraill ;  ond  y  tri  Chymro  a  gefais 
yn  fwyaf  croesawus  a  chymwynasgar  i  mi  oeddynt 
Geo.  Williams,  agent  y  Drych,  Mr.  Owen  C.  Eob- 
erts  (Pererin)  a  Mr.  Ellis  Nichols,  heddgeidwad 
Cleveland,  yr  liwn  ddaeth  gyda  mi  yn  ewyllysgar  i 
weled  Cymry  y  dref.  Tn  Des  Moines  a'r  cylch- 
oedd,  ac  yn  Sevastopol,  y  mae  amryw  deuluoedd 
Cymreig,  y  Parch.  R.  "W.  Hughes,  Polk  City,  yn 
pregethu  iddynt  yn  achlysurol.  Cefais  Gymry 
Angus  mewn  teimladau  digalon,  am  fod  bron  yr 
holl  weithiau  glo  yn  segur,  a  mwy  na  haner  y  tai 
wedi  eu  gwaghau,  dros  amser  o  leiaf.  Maent  yn 
gobeithio  y  daw  yn  well  yno  tua  diwedd  yr  haf. 
Mae  o  10  i  15  o  deuluoedd  Cymreig  yn  Colfax,  yn 
byw  yn  lied  baganaidd,  hyny  yw  o  ran  moddion 
crefyddol ;  ond  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn 
perthyn  i'r  gwahanol  enwadau  crefyddol  cyn  dyfod 
i'r  lie.  Dymunent  arnaf  ddweyd,  os  byddai  i  ryw 
weinidog  parchus  alw  gyda  hwy  wrth  basio,  y 
byddai  yn  dda  ganddynt  gael  pregeth  neu  ddwy. 
Dau  neu  dri  o  weithfeydd  glo  sydd  yno,  yn  gor- 
wedd  rhyw  bedair  milldir  allan  o  Colfax,  a  thren 
perthynol  i'r  Chic.  &  R.  I.,  yn  myned  yno  dair  neu 
bedair  gwaith  y  dydd.  Bum  yn  gweled  a  phrofi 
dwfr  mwnawl  elwir  y  Colfax  Springs,  yr  hwn  sydd 
yn  rhinweddol  a  meddyginiaethol.  Y  mae  yno 
haf-dy  eang  a  chyfleus  i  fyrddio  pobl  yn  yr  haf,  ac 
y  mae  golygfeydd  eang  a  swynol  o  amgylch  ;  a 
gwelir  cerbydresi  y  Chic.  &  R.  I.  yn  pasio  ar  hyd 


264  LLWYBEAU    BYWYD. 

glan  yr  afon  islaw,  lawer  gwaith  yn  y  dyclcl.  Heb- 
law  fod  canoedd  yn  dyfod  yno  bob  haf  i  geisio 
iechyd  ac  adloniant,  y  maent  yn  anfon  y  dwfr 
gyda'r  rheilffyrdd  i  wahanol  barthau  o'r  wlad,  haf 
a  gauaf. 

Cipiwyd  fi  gan  gerbydres  y  Chic.  &  R.  I.  i  Coun- 
cil Bluffs  ac  Omaha,  He  yr  ymwelais  ag  amryw  o'r 
Cymry;  yna  aethym  i  ardal  Red  Oak  i  ganol 
Cymry  siriol  a  Uwyddianus,  er  fod  yno  rai  cyfnew- 
idiadau  wedi  cymeryd  lie  er  pan  y  bum  yno  dair 
blynedd  yn  ol,  yn  gymdeithasol  a  theuluol.  Y  mae 
eglwys  y  T.  C.  wedi  colli  Jones,  ei  hen  weinidog, 
a'r  Parch.  Thomas  Miles  wedi  cymeryd  ei  le ;  ond 
y  mae  yntau  yn  bygwth  eu  gadael,  a  myned  i  Neb- 
raska i  amaethu.  Cefais  y  fraint  o  glywed  Mr. 
Miles  yn  pregethu,  a  gallwn  feddwl  ei  fod  yn 
bregethwr  rhy  dda  i  fyned  o'r  pwlpud  at  gyrn  yr 
aradr,  oddiwrth  addysgu  bodau  moesol  i  fwydo 
anifeiliaid.  Y  mae  amgylchiadau  felly  yn  peri  i 
ni  ofyn  pa  un  ai  yn  mlaen  ynte  yn  ol  y  mae  y  byd 
yn  myned?  Y  mae  eglwys  yr  Annibynwyr  wedi 
colli  ei  gweinidog,  ac  y  maent  yn  ceisio  gan  y 
Parch.  J.  E.  Jones,  Long  Creek,  ddyfod  i'w  bug- 
eilio.  Bum  yn  gweled  y  Parchn.  Samuel  Jones, 
Richard  Jones,  a  T.  D.  Thomas,  ar  eu  tyddynod, 
a  gallwn  feddwl  eu  bod  yn  llwyddo  yn  y  byd  hwn. 
Y  mae  llawer  wedi  eu  colli  o'r  sefydliad  mewn 
gwahanol  ffyrdd  yn  ddiweddar,  trwy  ymfudiaeth  a 
marwolaeth.  Teimlir  yn  hiraethus  ar  ol  John  J. 
Roberts  gan  eglwys  y  T.  C. 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwk.  265 

Ha  !  yn  y  llwybrau  fel  y  bu, 

Nid  oedd  i\v  weled  mwy ; 
Ei  siriol  wedd  a'i  dyner  lais, 

Ni  cheid  eu  swynion  hwy  ; 
A'i  le  oedd  wag — pa  le  yr  aeth? 

Y  teulu  oedd  tan  glwy' ; 
Yr  ateb  yw,  Mae  yn  y  wlad 

Lie  na  bydd  marw  mwy. 

0  Iowa  cyfeiriais  fy  wyneb  ar  Gymry  Plymouth 
a  Dawn,  Missouri.  Cefais  fy  hen  gyfaill,  Benj.  T. 
John,  goruchwyliwr  y  Drych,  yn  y  lie  cyntaf,  a'i 
deulu  ac  eraill,  fel  arfer ;  ac  yr  oedd  T.  Griffith,  y 
goruchwyliwr  yn  Dawn,  yn  siriol  a  chroesawus,  fel 
arfer.  Cefais  dipyn  o  gyrndeithas  y  Parch.  H.  X. 
Hughes,  gweinidog  y  T.  C,  ac  hefyd  y  Parch.  Grif- 
fith Roberts  (A.).  Y  mae  amaethwyr  Cymreig 
Dawn  yn  weithgar  a  llwyddianus,  heb  fod  yn  ol  i 
ardaloedd  eraill  mewn  gweled  gwerth  offerynau 
celfyddydol  er  eu  cynor£hwyo  i  wneyd  eu  gwaith. 
Er  engraifft,  sylwais  fod  melin  wynt  Mr.  Hugh 
Tudor  yn  pympio  digon  o  ddwfr  at  holl  ddybenion 
y  fferm,  ac  yn  malu  gwenith,  corn,  &c.  Malodd 
yn  nghorff  y  ddwy  flynedd  ddiweddaf  4,000  o  fws- 
ieli,  heblaw  llifio  digon  o  goed  tanwydd.  Yn  yr 
etholiad  yno,  y  dydd  o'r  blaen,  cafodd  T.  Griffith 
fwyafrif  am  y  swydd  o  gasglydd  y  trethi,  ac  ethol- 
wyd  un  o'r  brodyr  James  yn  ymddiriedolwr. 
Treuliais  ddiwrnod  yn  Brookfield,  tref  wledig 
rhyw  ddeunaw  milltir  i'r  gorllewin  o  New  Cambria, 
ar  yr  H.  &  St.  Joe  R.  R.  ;  ond  tri  neu  bedwar  o 
deuluoedd  Cymreig  sydd  yn  aros  yno. 
18 


266  LLWYBRAU   BYWYD. 

LLITH   XXV. 

YN  NEW  CAMBRIA  A  BEVIER,    MO.— HELYNTION  Y  CYMRY 
YN   WLADOL   AC   EGLWYSIG. 

Ymwelais  a  New  Cambria,  Mo.,  yn  nesaf,  ac  ar 
ol  gweled  y  brawd  Steven  T.  Jones,  aetliym  trwy 
y  diffaethwch  heibio  i  Morgan  D.  Jones,  yr  hwTn 
fu  mor  garedig  a  myned  a  fi  yn  mhellach  fyth 
rhwng  y  llwyni,  nes  y  cefais  y  fraint  o  weled  car- 
tref  David  Jones,  yn  mhell  y  tu  ol  i'r  anialwch. 
Cwrddais  ag  ef  fel  Indiad  ar  gefn  ei  geffyl,  ac  yn 
rhy  brysur  i  siarad  gair  a  mi,  ond  cyfeiriai  fi  at  y 
bwthyn,  gan  awgrymu  arnaf  fyned  yno  i  gael  golwg 
ar  yr  hen  wreigan,  ac  felly  y  bu.  Yn  nesaf  aetliym 
at  weithdy  Mr.  John  Morris,  lie  y  cefais  bawb  yn 
siriol  a  chroesawus,  yr  hyn  a  barodd  i  mi  ollwng 
dros  gof,  dros  amser,  ddiystyrwch  yr  Indiad  Cym- 
reig ;  ond  nid  wyf  am  Vr  Cymry  feddwl  wrth  yr 
awgrym  hwn  na  wna  Indiaid  haner  gwareiddiedig 
America  sefyll  ar  eu  Uwybr  i  ddweyd  y  ffordd  wrth 
deithiwr  anghyfarwydd,  os  gofynir  iddynt.  Yn 
fuan  cyraeddais  at  yr  hen  gyfaill,  Thomas  Rees  a'i 
deulu  croesawus,  ac  eraill  allaswn  enwi ;  ac  erbyn 
nos  cyraeddais  hyd  at  y  Parch.  Edward  Thomas 
a'i  deulu  siriol.  Cefais  hwynt  yn  ymddangos  yn 
gysurus,  mewn  ty  newydd  a  adeiladwyd  iddynt 
gan  yr  eglwys ;  ond  gwelwn  yno  f wlch  yn  y  cylch 
teuluol,  er  pan  y  gwelais  hwy  o'r  blaen,  gan  i  law 
angeu  gymeryd  ymaith  un  perl  o'r  goron  deulu- 
aidd,  er  ei  osod  mewn  coron  fwy  ogoneddus  yn  y 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwk.  267 

nefoedd,  er  yr  ymddangosent  fel  yn  medru  credu 
fod  pob  peth  yn  y  ffordd  oren.  Er  tristwch  Cymry 
Brush  Creek,  y  mae  amryw  deuluoedd  eraill  wedi 
eu  rhwygo  er  pan  fum  yno  o'r  blaen,  ac  yn  neill- 
duol  dyna  deulu  bychan  Rees  Davies.  O'r  ped- 
war  siriol  oedd  yno  dair  blynedd  yn  ol,  dyna  ddau 
yn  y  bedd,  sef  Mrs.  Davies  a'i  brawd-yn-nghyf- 
raith.  Rhyfedd  fel  y  mae  ycliydig  flynyddau  yn 
newid  wyneb  cymdeithas,  onide  ? 

Treuliais  Sabboth  yn  Brush  Creek — yn  yr  ysgol 
Sabbothol  yn  y  bore,  yn  y  bregeth  am  ddau,  ac  yn 
y  cyfarfod  dirwestol  yn  yr  hwyr.  Pregethodd  Mr. 
Thomas  yn  dda  yn  y  prydnawn,  ac  nid  oes  achos 
ei  ganmol  fel  areithiwr  dirwestol  yn  yr  hwyr,  gan 
ei  fod  ef  a'i  briod  mor  ffyddlon  ag  erioed  dros 
ddirwest,  yn  bersonol  a  chymdeithasol,  yn  ogystal 
a  Gwaharddiaeth  Dalaethol  a  chenedlaethol,  er 
pob  gwrthwynebiad.  Dydd  Llun,  daethant  fel 
teulu  gyda  mi  i  Gladstone ;  ac  wrth  gwrs,  yr  oedd 
yn  rhaid  cael  cyfarfod  dirwestol  nos  Lun,  pan  y 
cafwyd  capelaid  o  Gymry  ac  Americaniaid.  Yr 
oedd  yn  rhaid  i  Mr.  Thomas  siarad  yn  Saesoneg, 
a  rhywun  arall  dipyn  yn  Gymraeg  o  du  y  blaid 
WaharddoL  Y  mae  pethau  dipyn  yn  fywiog  yn 
Gladstone,  am  fod  cangen  o'r  Santa  Fe  R..R.  yn 
myned  drwy  yr  ardal.  Cyraeddais  erbyn  nos 
Fawrth  i  gysgod  cronglwyd  Evan  W.  Roberts,  a 
bore  dydd  Mercher  cefais  ymgom  a'r  Parch.  G. 
Griffiths,  a  thipyn  o  ddadl  dwym  ar  y  pwnc  Gwa- 
harddol,    ond  meddai  wrth  ymadael,   "  Bydded  i 


268  LLWYBRAU   BYWYD. 

bawb  o  lionom  wneyd  ei  oreu  yn  ei  ffordd  ei  hun 
yn  erbyn  y  fesnach  feddwol."  Yna  cefais  ymgom 
gyda'r  Parch.  D.  James,  gweinidog  y  Bedyddwyr 
yn  New  Cambria  a  Bevier,  yr  hwn,  er  ei  fod  yn 
iach  a  siriol  y  dydd  hwnw,  sydd  erbyn  hyn  yn  dy- 
oddef  gan  ergyd  o'r  parlys,  fel  yr  ofnir  am  ei  ad- 
feriad.  Yn  nesaf  ymwelais  a  Chymry  South  Cam- 
bria, a  chefais  amser  difyrus  wrth  glywed  Mr.  W* 

D.  Williams  a  Howells,  diacon  y  Presbyteriaid,  yn 
dadleu  egwyddorion  crefydd  yn  ol  yr  hen  ffasiwn, 

Yn  Bevier  cefais  fod  masnach  y  glo  yn  araf,  a'r 
pris  am  weithio  yn  isel,  fel  y  mae  y  bobl  yn  lied 
ddigalon.  Mwynheais  Sabboth  yn  eu  plith — y 
bore    yn  nghapel  y  Presbyteriaid,    yn  gwrandaw 

E.  L.  Jones  (Mawddwy  Meirion)  yn  pregethu,  a 
hyny  yn  lied  dda,  er  mai  y  Parch.  Richard  Pugh,. 
Brookfield,  sydd  yn  gofalu  am  yr  eglwys  ddau 
Sabboth  y  mis,  a'r  ddau  Sabboth  arall  yn  South 
New  Cambria.  Nid  ydwyf  wedi  ei  glywed  ef  yn 
pregethu,  ond  y  mae  y  bobl  yn  siarad  yn  addawol 
am  ei  ddyfodol.  Y  mae  eglwys  yr  A.  heb  yr  un 
gweinidog  er  ymadawiad  y  Parch.  J.  Velindre 
Jones,  am  yr  hwn  y  siarada  llawer  yn  hiraethus* 
A  dyna  y  Bedyddwyr,  buont  hwythau  heb  yr  un 
gweinidog  sefydlog  ar  ol  ymadawiad  Cefni,  nes  y 
daeth  y  Parch.  D,  James  i'w  gwasanaethu  bob  yn 
ail  a  New  Cambria.  Am  y  Parch.  Sam.  Cheshire 
Pierce,  yn  mhlith  yr  Americaniaid  y  mae  ef  yn 
llafurio. 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwr.  269 

LLITH    XXVI. 

O  BEVIER,  MO.,  I  MACON  CITY,  HUNTSVILLE,  KANSAS  CITY, 
WYANDOTTE,  TOPEKA. 

Aethym  o  Bevier  i  Macon  City,  Missouri,  ac 
oddiyno  i  Huntsville,  tref  wledig  ac  ychydig  o 
weithiau  glo  o  gwmpas,  yn  y  rhai  y  mae  amryw 
Gymry  yn  gweithio,  y  rhai  a  achwynent  oherwydd 
arafwch  y  glofeydd.  Y  mae  gan  y  T.  C.  gapel 
ac  eglwys  fechan  yn  y  lie ;  ac  yr  oedd  y  Parcli. 
Richard  Hughes  yno  ar  y  pryd  ar  ran  y  Gymdeith- 
as  Genadol,  gan  mai  efe  yw  esgob  cenadol  cylch 
Cymanfa  y  Gorllewin.  Yr  oedd  yn  llawen  genyf 
ei  gwrdd  fel  hyn  yn  annysgwyliadwy,  a'i  glywed 
yn  pregethu  a  chael  tipyn  o'i  gymdeithas,  &c. 
Yn  nesaf  aethym  i  Kansas  City,  Mo.,  sef  un  o  ddin- 
asoedd  mwyaf  cynyddol  y  Gorllewin.  Haner  can- 
rif  yn  ol  nid  oedd  ond  dau  dy,  ac  un  Ffrancwr  yn 
masnachu  tipyn  a'r  Indiaid  yn  yfangre,  ond  erbyn 
heddyw  cynwysa  y  ddinas  tua  160,000  o  drigolion, 
ac  y  mae  yn  parhau  i  gyflym  gynyddu,  am  ei  bod 
yn  ganolbwynt  manteisiol  i'r  Talaethau  cylchynol, 
a  llawer  o  ffyrdd  haiarn  yn  rhedeg  iddi,  ac  eraill  i 
ddyfod.  Y  mae  cangen  o'r  Chic,  Mil.  &  St.  Paul 
ar  waith,  ac  i  fod  yn  barod  i  Kansas  City  yr  Hyd- 
ref  nesaf ;  ac  y  mae  Uaw-weithyddiaeth  megys  yn 
dechreu  gwreiddio  yno.  Y  mae  yno  amryw  pack- 
ing houses  mawrion  eisioes  allant  gystadlu  a  rhai 
mwyaf  Chicago. 

Saif   Kansas  City  ar  Ian  orllewinol  yr  afon  Mis- 


270  LLWYBKAU    BYWYD. 

souri,  ac  yn  Nhalaeth  Missouri,  ond  mae  ar  y  ter- 
fyn,  a  rhan  o  honi  yn  Kansas,  Gwlad  fryniog  yw 
sylfaen  y  ddinas,  ac  o  dan  y  pridd  arwynebol  y 
mae  haenau  hawdd  eu  cloddio  o  graig  galch.  Syl- 
wn  fod  y  fasnach  feddwol  yn  ei  rhwysg  dieflig  yn 
Kansas  City.  Daethym  o  hyd  i  ganolbwynt  Oymry 
y  ddinas  (yn  ymyl  y  Post  Office)  yn  yr  hwn  le  y 
mae  swyddfa  De  W.  P.  Hughes,  a  swyddfa  tanwydd 
Wm,  Rees,  o  Bevier ;  ac  hefyd  lie  addoliad  yr  eg- 
lwys  Bresbyteraidd  Gymreig  a  ffurfiwyd  yn  ddi- 
weddar,  a  man  cyfarfod  "  Oymdeitlias  American- 
aidd  Gymreig  Kansas  City."  Felly  gwelir  fod  y 
ty  yn  un  o'r  tai  rhyfeddaf  yn  y  dref,  oblegid  y 
ffeithiau  a  nodwyd,  ac  oblegid  rhesymau  nad  wyf 
am  ei  henwi  yma.  Sabboth,  Ebrill  17eg,  aethym 
yno  erbyn  tri  o'r  gloch  i'r  ysgol  Sabbothol,  ond 
oblegid  gwlybaniaeth  ni  ddaeth  yn  nghyd  ond  tua 
dwsin  o'r  ffyddloniaid.  Arolygid  yr  ysgol  gan  O. 
J.  Owens  (Owen  Trosgol),  yr  hwn  sydd  hefyd  yn 
oruchwyliwr  gweithgar  i'r  Drych  yn  y  ddinas,  ac 
yn  swyddog  pwysig  yn  un  o'r  prif  fasnachdai. 
Yn  yr  hwyr  aethym  yno  i'r  cyfarfod  gweddi,  ond 
bach  oedd  y  cynulliad  yn  hwn  eto,  oblegid  y  gwlaw. 
Ar  y  diwedd  penderfynwyd  gwneyd  casgliad  gwir- 
foddol  er  cynorthwyo  eu  gweinidog  a'u  bugail  ar- 
faethedig  i  symud  ei  deulu  o  Long  Creek,  Iowa, 
i'w  plith,  mor  fuan  ag  y  byddo  yn  bosibl ;  a  than- 
ysgrifiwyd  $30  yn  y  fan.  Bwriada  y  Parch.  Thom- 
as H.  Jones  symud  o  hyn  i  ddiwedd  Mai.  Nid  yw 
y  Cymry  yn  Uuosog  iawn  yn  y  dref  hyd  yma,  ond 


chwe'  blynedd  yn  oruohwyliwr.  271 

tebyg  fod  llawer  o  Gymry  yn  anadnabydctus  ;  bydd 
Mr.  Jones  yn  myned  allan  i  chwilio  a'u  casglu  at 
eu  gilydd.  Y  niae  yno  amryw  Gymry  parclius  yn 
fasnachwyr  Uwyddianus,  megys  Henry,  Harris  & 
Evans,  Merchant  Tailors,  13  E.  Missouri  Ave.,  yn 
cadw  tua  50  o  weithwyr,  ac  hefyd  yn  Uywydd  y 
Gymdeithas  Gymreig  Americanaidd ;  John  Lloyd, 
congl  12th  &  Liberty  Sts.,  W.  Hughes  &  Son,  107 
Main  St. ;  Henry  Eichards,  1501  Main  St. ;  W.  C. 
Jones,  610  Delaware  St. ;  John  Rowlands  yn  cadw 
ty  byrddio  mawr  yn  1901  McGee  St.,  He  mae  tua 
dwsin  o  Gymry  yn  lletya,  ac  yn  eu  plith  E.  H. 
Owens  (Monafab)  a  John  Eoberts  (loan  Glan  Tewi) 
yr  hwn  a  ddymunai  arnaf  ei  gofio  at  Dr.  Eoberts, 
Utica,  fel  un  o'i  ddysgyblion  gynt  yn  Nghaergybi, 
Mon.  M  fum  ddigon  hir  yn  Kansas  City  i  wneyd 
fawr  o  nodiadau  teg  am  y  dref  na'i  thrigolion. 

Bum  hefyd  yn  gweled  rhai  o  Gymry  Wyandotte; 
Kas.,  i'r  gorllewin  o  Kansas  City ;  hefyd  yn  Eose- 
dale,  yr  hwn  le  sydd  yn  fwy  marwaidd  nag  y 
mae  wedi  bod,  o  herwydd  ataliad  y  felin  haiarn 
tua  phedair  blynedd  yn  ol.  Gwaith  i  wneyd  pont- 
ydd  haiarn  newyddion  yw  prif  fywyd  y  He  yn  awr, 
He  y  mae  amryw  Gymry  yn  gweithio.  Aethym  yn 
nesaf  i  Topeka,  Capital  Talaeth  Kansas  ;  a'r  Cym- 
ro  cyntaf  a  gwrddais  yno  oedd  Eobert  E.  Davies, 
goruchwyliwr  y  Drych,  yr  hwn  a  aeth  a  ni  yn 
Uawen  i  weled  amryw  Gymry.  Y  mae  Topeka  yn 
dref  hardd  a  swynol  yr  olwg.  Ei  phrif  ganolbwynt 
masnachol  a  gweithfaol  yw  yr  Atckison,  Topeka  & 


272  LLWYBKAU    BYWYD. 

Santa  Fe  R.  R.,  canys  yn  Topeka  y  mae  canol- 
bwynt  y  cwmni  mawr  hwnw ;  ond  wrth  gwrs  ei 
gogoniant  yw  y  State  Capitol. 


LLITH  XXVII. 

SEFYDLIADAU   KANSAS. 

0  Topeka  (Kansas)  aethym  i  Carbondale,  yn  yr 
Tin  Dalaeth,  yr  hwn  le  ydoedd  yn  dra  gwahanol  i 
Carbondale,  Pa.  Methais  ddyfod  o  hyd  i  un  Cym- 
ro  yno  a  allasai  ddarllen  Cymraeg  ;  am  hyny  pen- 
derfynais  gerdded  i  Scranton,  yr  hon  dref  oedd  yn 
annhebyg  iawn  i  Scranton,  Pa.,  er  mai  y  gweith- 
iau  glo  yw  prif  fywyd  y  lie.  Nid  oes  yno  chwaith 
ond  ychydig  o  Gymry.  0  Scranton  aethym  i  Pe- 
terton ;  tref  f echan  yn  ymddibynu  ar  y  gweithiau 
glo  yw  hon  eto,  rhy w  dair  milldir  i'r  dwyrain  o  Os- 
age City.  Haen  feehan  tua  phymtheg  modfedd  o 
drwch  o  lo  marchnadol  da  geir  yma,  yn  cyraedd 
dan  ugeinian  o  filldiroedd  o  arwynebedd,  sef  o 
Carbondale  hyd  Arvonia.  Dywed  y  mwnwyr  fod 
y  glofeydd  yn  myned  yn  dda  yn  Peterton  ac  Osage 
City,  ond  fod  y  pris  yn  isel  iawn,  meddent. 

Yn  nesaf,  ymwelais  ag  Osage  City,  lie  y  treuliais 
Sabboth.  Yn  y  bore,  aethym  i  gapel  yr  Annibyn- 
wyr,  i  glywed  y  Parch.  J.  Velindre  Jones  yn  preg- 
ethu,  oddiwrth  loan  14 :  15— "  O  cherwch  fi,  ced. 
wch  fy  ngorchymynion" — pregeth  dda,  gymelliad- 
ol,  ond  i  gynulleidfa   feehan.     Am  2  :  30  y  pryd- 


CHWE*    BLYNEDD   YN   ORUCHWYLIWR.  273 

nawn,  aethyro.  i'r  ysgol  Sabbothol  at  y  T.  C,  ac 
hefyd  i'r  cyfarfod  gweddi  yn  yr  hwyr.  Gwan 
iawn  oeddent  liwytliau  mewn  rhif,  ac  ni  cliefais  y 
fraint  o  weled  a  chlywed  Mr.  Thomas,  eu  gwein- 
idog,  gan  ei  fod  oddi  cartref  ar  y  pryd.  Y  mae 
amryw  Gymry  mewn  masnach  yn  y  dref,  ac  mewn 
parch  a  llwyddiant,  megys  J.  D.  Jones,  yn  y  fas- 
nach  sych-nwyddau,  a  T.  J.  Evans,  y  cerddor,  yn 
cadw  music  and  hook  store  eang ;  efe  hefyd  yw 
chwareuwr  yr  organ  ac  arweinydd  y  canu  yn  eg- 
lwys  y  M-  E.,  sef  i'r  gynulleidfa  fwyaf  yn  y  dref. 
A  dyna  John  Williams,  y  gof,  y  mae  yntau  hefyd 
yn  Uwyddo,  ac  yn  bwriadn  adeiladu  foundry  yn 
fuam  T  mae  T.  Howells  yn  cadw  masnachdy 
llwyddianus  iawn  mewn  bwydydd ;  a'r  Cymry  a 
ddeuant  i'r  dref,  gallant  gael  cartref  cysurus  a  rhad 
yn  restaurant  D.  P.  Jones,  yn  agos  i'r  orsaf.  Mae 
yn  y  dref  feddyg  anifeiliaid  Cymreig — gwr  newydd 
ddyfod  o  Gymrn,  o'r  enw  William  Thomas,  ac  y 
mae  yn  llwyddianus  ytrei  alwedigaeth.  Cymro  o'r 
enw  D.  J.  Roberts  y w  golygydd  yr  Osage  City  Free 
Press.  Lleinw  ef  le  parchus  yn  y  dref.  Bum  yn 
gweled  hefyd  J.  S.  Jones  yn  un  o  fasriachdai  mwy- 
ai  y  dref ;  y  mae  ef  yn  edrych  gystal  ei  olwg  ag 
oedd  ddeunaw  mlynedd  yn  ol,  yn  Scranton,  Pa. 
Gwelais  hefyd  fod  Mr.  Griffith  F.  Jones  wedi  cy- 
chwyn  swyddfa  gyfreithiol.  Ni  chefais  y  fraint  y 
tro  hwn  o  fwynhau  cymdeithas  hen  oruchwyliwr  y 
Drych  a'i  briod,  am  eu  bod  wedi  myned  i'r  Dwyr- 
ain  ar  bleserdaith. 


274  LLWYBRAU   BYWYD. 

Yn  nesaf,  ymwelais  a  Chymry  Panteg,  Barclay, 
Reading,  ac  Arvonia.  Cefais  noson  ddifyr  yn 
nghwmni  Nicholas  Ddu,  a  bum  yn  treio  ei  argy- 
hoeddi  i  gredu  y  dylasent  liwy  weddio  am  ragor  o 
wlaw  yn  Kansas.  Cefais  y  pleser  o  dreulio  Sab- 
both  yn  Arvonia.  Yn  y  boreu,  bum  yn  gwrando 
y  Parch.  J.  Irlwyn  Hughes  yn  pregethu  oddiwrth 
Mat.  27  :  50—53,  sef  am  farwolaeth  ac  adgyfodiad 
yr  Arglwydd,  &c,  a  chawsom  ganddo  bregeth  dda, 
mewn  ysbryd  dymunol.  Yn  yr  hwyr,  aethym  i 
gapel  y  brodyr  Annibynol,  i  wrando  y  Parch.  D. 
Todd  Jones  yn  pregethu  oddiwrth  Act.  12  :  12, 
mewn  perthynas  i  waredigaeth  Pedr  o'r  carchar  a'i 
rwymau  mewn  canlyniad  i  weddi  yr  eglwys — preg- 
eth  dda.  Nid  yw  yr  achos  crefyddol  yn  ymddang- 
os  yn  rhyw  lewyrchus  iawn  yn  Arvonia  yn  bresen- 
ol.  Teimlwn  fod  pobl  yr  ardal  yn  tueddu  i  fod  yn 
ddigalon  ac  of nus  oblegid  cyfyngder  arianol,  mewn 
canlyniad  i'r  sychder  a'r  methiant  amaethyddol  y 
ddwy  flynedd  ddiweddaf.  Yn  ngwyneb  hyny,  ac 
am  fod  amryw  wedimyned  o  eglwys  y  T.  C.  yn  Ar- 
vonia i  leoedd  eraill,  ac  i'r  bedd,  ac  am  fod  ei  deu- 
lu  yn  fawr,  tueddwTyd  y  Parch.  John  Irlwyn  Hughes 
i  roddi  rhybudd  i'r  eglwys  ei  fod  am  roddi  ei  gofal 
i  fyny  yn  mis  Awst  nesaf.  Bydd  ef  felly  yn  agor- 
ed  i  dderbyn  galwad  o  unrhyw  eglwys  a  garai  gael 
ei  wasanaeth  gweinidogaethol  a  bugeiliol  ar  ol 
hyny.  Gobeithio  y  bydd  i  ry w  eglwys  sydd  mewn 
angen  am  weinidog,  weled  ei  werth,  a  sicrhau  ei 
wasanaeth,  canys  oddiar  fy  adnabyddiaeth  o  hono 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  275 

er's  dros  bymtheng  mlynedd,  credwyf  ei  fod  yn 
sefyll  yn  uchel  yn  mhlith  gweinidogion  y  T.  C. 
mewn  ystyr  gydmariaethol,-  er  gwneyd  gweinidog 
sefydlog. 


LLITH  XXVIII. 

CYNYDD    EMPORIA,    KAS. — LLWYDDIANT   Y   CYMRY — 
AMAETHWYR   Y   CYLCH. 

Wele  fi  wedi  bod  tua  pythefnos  yn  Emporia  a'r 
cylchoedd.  Aethyro.  yn  gyntaf  i  fasnachdy  Lewis 
&  Edwards,  headquarters  y  Drych  i'r  sefydliad. 
Yn  ffortunus  i  mi  ac  achos  y  Drych,  cyfarfum  yno 
a  Mr.  R.  J.  Roberts,  yr  hwn  oedd  hamddenol  ac 
ewyllysgar  i  ddyfod  i'm  liarwain  i  weled  Cymry  y 
ddinas ;  ac  yr  oedd  yn  un  o'r  arweinwyr  goreu  wryf 
wedi  gwrdd  yn  fy  holl  deithiau.  Efe  yw  arch- 
ddiacon  y  Presbyteriaid  Cymreig  yn  y  dref.  Y 
mae  yn  cychwyn  gyda'i  deulu  yr  wythnos  am  dro 
i  Gymrn  i  weled  eu  perthynasan.  Yr  Arglwydd 
a'n  hamddiffyno,  hyd  oni  ddychwelont  eto  i  Em- 
poria i'w  cartref  at  eu  lluosog  gyfeillion.  Un  o'r 
pethau  cyntaf  y  sylwais  arno  wedi  dyfod  i  Emporia 
y  tro  hwn  oedd,  fod  y  Cymry  yn  lluosogi  yno,  ac 
nid  hyny  yn  unig,  ond  fod  arwyddion  fod  hen 
Gymry  y  dref  yn  llwyddo  ac  ymgyfoethogi.  Y 
mae  amryw  o  fasnachdai  mawrion  yn  cael  eu  rhed- 
eg  gan  Gymry  o'r  iawn  ryw,  y  rhai  sydd  yn  byw 
yn  y  dosbarth  blaenaf  o  balasdai  y  dref.  Sylwn 
hefyd  fod  masnachwyr  Cymreig  Emporia  yn  siarad 


276  LLWYBRAU    BYWYD. 

Cymraeg  pur  gyda'u  plant  yn  en  tai,  ac  a'u  gilydd 
s,c  eraill  yn  en  masnachdai,  &c. 

Y  mae  yr  eglwysi  Cymreig  yn  cynyddn  a  llwyddo. 
Mae  agwedd  lewyrchns  ar  eglwys  y  Presbyteriaid 
Cymreig,  dan  weinidogaeth  a  bngeiliaeth  y  Parch. 
John  Jones,  yr  hwn  sydd  yn  dal  ei  boblogrwydd, 
er  ei  fod  yma  er's  17eg  o  flynyddan.  Yr  eglwys 
Annibynol  hefyd,  mae  hithau  yn  flodeuog  dan  ofal 
y  Parch.  D.  A.  Evans.  Ac  y  mae  yma  eglwys  gan 
y  Bedyddwyr,  wedi  bod  dan  ofal  y  Parch.  E.  "W. 
Richards,  yr  hwn  a  ymddiswyddodd  yn  ddiweddar. 
Er  fod  y  dref  wedi  cynyddu  11a wer  er  pan  y  brim 
yma  o'r  blaen,  nid  oes  yma  law-weithfeydd  yn  cael 
<eu  hadeiladu  hyd  yma;  ond  y  maent  yn  ceisio 
€odi  boom  yma  yn  bresenol,  ac  ymddengys  i  mi 
fod  amryw  bethan  yn  cydawgrymu  dyfodol  Uwydd- 
ianus  i  Emporia.  Gallwn  gasglu  fod  Cymry  y 
wlad  o  gwmpas  mewn  amgylchiadau  cysnrus,  ond 
fod  sychder  yr  haf  o'r  blaen  a'r  haf  hwn  yn  eu 
llwfrhau.  Y  mae  y  Parchn.  Henry  Rees  a  John 
Jones  yn  arlwyo  bwyd  ysbrydol  iddynt  i'r  de  o'r 
dref.  Y  mae  amryw  o  Gymry  amaethyddol  yr  ar- 
daloedd  cylchynol  wedi  rhoddi  i  fyny  amaethu,  a 
dyfod  i'r  dref  i  fyw,  a  buasai  yn  hyfrydwch  genyf 
xoddi  rhestr  o'r  cyfryw,  gydag  enwau  masnachwyr 
Emporia ;  ond  rhaid  gochelyd  meithder. 

Ymddengys  i  mi  fod  Emporia  yn  un  o'r  trefydd 
mwyaf  prydf erth  ei  golwg,  a  gweddus  ei  hymddang- 
osiad  cymdeithasol,  o  unrhyw  nn  wyf  wedi  weled 
trwy  y  wlad.     Nid  wyf   wedi  gweled    ond  nn,    a 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  277 

hwnw  yn  Gyniro !  yn  feddw  er  pan  wyf  yn  y  dref ; 
ond  er  fod  Kansas  yn  Dalaeth  waharddol,  y  niae 
ambell  im  yn  raedru  tori  y  gyfraith  waharddol,  fel 
pob  cyfraith  arall ;  ac  y  mae  y  si  fod  ambell  Gyniro 
yn  Kansas,  dan  enw  crefydd,  yn  orcliudd  i  guddio 
eu  cyfrifoldeb,  am  werthu  ac  yfed  diodydd  y  fall, 
ar  draws  cyfreithiau  eu  gwlad,  a  chondemniad  y 
byd  Cristionogol  a  gwareiddiedig.  Er  hyny,  y 
mae  y  gyfraith  waharddol  yn  llwyddiant  yn  Kan- 
sas, yn  fwy  felly  nag  yn  Iowa,  yn  ol  fy  marn  L 
Yr  wythnos  ddiweddaf,  pa  fodd  bynag,  profwyd 
dyn  yn  Emporia  yn  enog  o  ladd  ei  gyd-ddyn  tra 
dan  effaith  y  ddiod  feddwol. 


LLITH  XXIX. 

TREULIO    MAI    A    MEHEFIN,    1887,    YN    COLORADO — 
GOLYG-FEYDD    AMRYWIOL — Y   CYMRY. 

Aethym  o  Emporia,  Kansas,  i  weled  y  Cymry 
sydd  yn  gweithio  yn  chwarel  y  Cymro  llwyddianns 
a  chenedlgarol,  Lewis  W.  Lewis,  Ysw.,  yn  agos  i 
Strong  City,  lie  y  mae  amryw  o  Gymry  talentog 
mewn  celfyddyd  a  llenyddiaeth,  megys  Thos.  D. 
Richards,  arolygwr  y  cloddio ;  Evan  D.  Jones,  ar- 
olygwr  y  naddwyr,  &c.  Ar  ol  mwynhau  diwrnod 
o'u  cymdeithas,  prysurais  rhagwyf  i  Bnrrton,  lie  y 
mae  tua  phymtheg  o  deuluoedd  Cymreig  yn  ym- 
ddangos  mewn  amgylchiadan  dymunol,  y  rhan 
fwyaf  yn  amaethwyr  yn  byw  mewn  gwlad  hardd  a 
chynyrchiol. 


278  LLWYBEAU   BYWYD. 

O  Burrton  cychwynais  ar  daith  o  tua  400  o  fill- 
tiroecld  yn  mhellach  i'r  gorllewin,  trwy  wlad  am- 
rywiog,  ar  hyd  glanau  yr  afon  enwog  Arkansas, 
heibio  i  amryw  o  drefydd  heirdd  a  blodeuog. 
Synwn  weled  amryw  drefydd  yn  cael  eu  hadeiladu 
mewn  gwahanol  fanau  yn  y  diffaethwch  tywodlyd 
ar  y  llinell  derfyn  rhwng  Kansas  a  Colorado ;  a 
rhyfeddwn  at  eangder  y  cyfandir  wrth  gofio  fy 
mod  yn  symud  i'r  gorllewin  er's  tua  naw  mis,  ond 
eto  heb  gyraedd  lawer  pellach  na  haner  y  ffordd 
yn  groes  i'r  cyfandir  mawr,  er  fy  mod  weithiau  yn 
myned  yn  lied  gyflym.  Yn  mhell  cyn  cyraedd 
Pueblo,  gwelwn  fynyddoedd  cribog  Colorado  yn  y 
pellder  gorllewinol,  a'u  copaau  yn  orchuddiedig 
gan  eira  ;  a  Pike's  Peak  megys  brenin  arnynt  gyd- 
a'i  gap  gwyn  yn  ymgodi  i'r  uchder  o  dros  14,000  o 
droedfeddi  uwcMaw  arwynebedd  y  mor.  Ar  ol 
cyraedd  Pueblo  aethym  i  weled  yr  hen  Gymro 
twymgalon  R.  W.  Owen,  South  Pueblo ;  yna  ar  ol 
mwynhau  tipyn  o  olygfeydd  y  dref  ieuanc  hon 
wrth  droed  y  Mynyddoedd  Creigiog,  cymerais  y 
gerbydres  ar  y  Denver  &  Rio  Grande  R.  R.,  ar  hyd 
glanau  yr  Arkansas  River,  eto  rhwng  golygfeydd 
rhamantus  ac  amrywiog  nes  cyraedd  Coal  Creek, 
yr  hwn  le  sydd  tua  5,500  o  droedfeddi  uwchlaw 
arwynebedd  y  mor,  ac  yn  cynwys  o  fil  i  ddwy  o 
bobl  yn  ymddibynu  am  eu  cynaliaeth  oddiwrth  y 
gweithiau  glo  cylchynol.  Y  maent  yn  cael  gweith- 
io  yn  lied  dda,  gan  fod  yno  y  glo  goreu  i'r  gor- 
llewin i'r  Alleghanies;    a  dywedir  fod  llwyddiant 


chwe'  klynedd  yn  okuchwyliwr.  279 

mawr  i  aros  y  cylchoedd  hyn  rhwng  y  gweithiau 
glo  a'r  ffynonau  olew.  Y  mae  em  cydgenedl  yn 
lied  luosog  yn  Coal  Creek,  Rockvale,  a  Williams- 
burg— tri  lie  o  fewn  rhyw  ddwy  filltir  i'w  gilydd, 
f el  tri  throed  ystol ;  ond  er  fod  poblogaeth  y  tri 
He  yn  nghyd  o  3,000  i  4,000,  nid  oes  ganddynt  ond 
nn  capel  rhyngddynt,  a'r  cyfryw  yn  Coal  Creek  gan 
yr  Annibynwyr ;  ac  nid  oedd  gweinidog  yr  efengyl 
gan  un  en  wad  yn  yr  ardal  nes  i'r  Parch.  M.  A.  Ellis 
fyned  yno  yn  ddiweddar,  niewn  canlyniad  i  alwad 
gan  yr  eglwys.  Ymddengys  i  mi  fod  yno  faes  ar- 
dderchog  i  Mr.  Ellis  weithio.  Mai  20fed,  yn  liollol 
annysgwyliadwy,  syrthiodd  i'm  rlian  i  fod  yn  dyst 
o'r  cyfammod  gweinidogaetliol  rhwng  yr  eglwys 
dan  sylw  ag  ef ;  a  chan  fod  yr  eglwys  wedi  cael  ei 
dewisiad,  gobeithiwn  y  bydd  i  Mr.  Ellis  a'i  dal- 
entau  dysglaer  fod  dan  fendith  yr  Arglwydd  er 
Uwyddiant  Cristionogaeth,  ac  er  gwella  sefyllfa 
foesol  preswylwyr  y  rhanbarth  gwyllt  yma  o  odreu 
y  Mynyddoedd  Creigiog.  Sabboth,  Mai  22ain, 
cawsom  ddwy  bregeth  wir  dda  ganddo — y  boreu, 
ocldiwrth  Mat.  7  :  11,  "  Os  chwychwi  gan  hyny,  a 
ch^T.  yn  ddrwg,  a  fedrwch  roddi  rhoddion  da  i'ch 
plant,  pa  faint  mwy  y  rhydd  eich  Tad  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd  bethau  da  i'r  rhai  a  ofynant  iddo  ?" 
ac  yn  yr  hwyr,  pregeth  Saesneg  oddi^^th  Mat. 
22  :  42,  "  Beth  a  debygwch  chwi  am  Grist?" 

Y  mae  Cymry  yma  yn  llwyddo  fel  masnachwyr ; 
a  theilwng  o  sylw  yw  mai  Cymro  sydd  yn  diwallu 
y  dref  a  dwfr  grisialaidd  er  ys  tna    saith  mlynedd, 


280  LLWYBRAU    BYWYD. 

gan  ei  ddwyn  tan  y  cldaear  am  tua  phum'  milldir  o 
ffordcl.  Gan  fod  Mr.  J.  L.  Boberts,  trwy  ei  lafur 
a'i  ddiwydrwydd  ei  linn,  wedi  llwyddo  i'r  fath 
raddan,  y  mae  yn  lied  sicr  fod  ei  water  works  yn 
ffynonell  cyfoetli  iddo  ef  a'i  denln  am  flynyddau  i 
ddyfod.  Trwy  gymorth  John  B.  Williams,  Coal 
Creek,  a  John  M.  Davies,  Ynad  Heddwch  Bock- 
vale,  a'r  Parch.  M.  A.  Ellis,  cefais  ychwanegiad 
lied  dda  at  restr  tanysgrifwyr  y  Drych  yn  Coal 
Creek,  Williamsburg  a  Bockvale. 

Aethym  rhagwyf  am  Canon  City,  tref  fechan 
brydferth,  yn  ymyl  y  Grand  Canon,  lie,  dan  gys- 
god  y  creigiau  oesol,  y  mae  penydfa  y  Dalaeth,  er 
diogeln  a  chosbi  troseddwyr ;  ac  ychydig  yn  mlaen 
o'r  adeiladau  dan  sylw  y  mae  tair  o  ffynonau  mwn- 
awl  o  fewn  ugain  troedfedd  i'w  gilydd,  a  phob  un 
o  honynt  yn  amrywio  yn  eu  bias  a'u  cyfansoddiad 
fferyllol.  Ar  ol  gweled  tipyn  o  brydferthwch  y 
dref  swynol  hon,  aethym  yn  nghwmni  Mr.  William 
Z.  Lewis,  Canon  City  Hotel,  a'i  briod,  i  weled  a 
theimlp  rhinwedd  y  medicinal  hot  spring  baths,  y 
rhai  sydd  yn  ymyl  y  fynedf a  i'r  Grand  Canon,  rhy w 
filldir  a  thri  chwarter  o'r  dref.  Tymeredd  y  dwfr 
yw  102  o  raddan,  ar  ei  ddyfodiad  allan,  a'i  gyfan- 
soddiad  sydd  fel  y  canlyn  :  Carbonate  of  soda,  73.20; 
of  magnesia,  12.80;  of  lime,  33.50;  sulphate  of  so- 
da, 79.30 ;  chloride  of  sodium,  16.20 ;  carbonate  of 
lithia,  ychydig.  Y  mae  llawer  o  ddinasyddion  y 
dref,  o'r  cyfryw  ag  sydd  wedi  dyfod  yma  am  iech- 
yd,  ac  ymsefydlu  ar  ol  cael  prawf  ar  rinweddau  y 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwe.  281 

dwfr.  Nid  oes  ond  rhyw  haner  dwsin  o  deuluoedd 
Cymreig  yma  hyd  yn  hyn,  ond  gan  fod  yr  Atchi- 
son, Topeka  &  Santa  Fe  R.  E.  i  ddyfod  yma  yn 
fuan,  a  bod  y  cwinni  yn  agor  gweithiau  glo  yn  ym- 
yl  y  dref,  tebyg  y  bydd  y  Cymry  yn  amlhau  yn  y 
gymydogaeth  brydferth  a  rhamantus  hon.  Os  dy- 
gwydd  i  rai  ddyfod,  gallant  gael  lie  cysurus  a  rhad 
yn  y  Canon  City  Hotel,  He  y  bydd  Mr.  a  Mrs. 
Lewis  yn  siriol  weini  arnynt. 

Ond  dyma  fi  yn  y  gerbydres  eto,  yn  rayned  ar 
hyd  glan  yr  afon  Arkansas  i  fewn  i  wddf  y  Grand 
Canon,  lie  y  mae  y  golygfeydd  yn  ogoneddus  o 
wyllt  a  barddonol — uwchlaw  en  desgrifio.  Mae  y 
creigiau  tragwyddol  ryw  1,000  o  droedfeddi  uwch 
ein  penau  o  bob  tu,  heb  na  threfn  na  chysondeb 
yn  yr  olygfa,  ac  yn  parhau  felly  yn  destyn  syndod 
am  tua  phedair  milldir  o  ffordd,  gan  gipio  ein 
meddwl  yn  ol  am  filiynau  o  flynyddau  i'r  cyfnodau 
cyn-oesol,  pan  oedd  y  creigian  yna  yn  cael  eu 
ffurfio  yn  haen  ar  haen,  ac  yna  yn  cael  eu  hysgwyd 
o'u  lleoedd  cynenid,  a'u  chwythu  gan  anadl  yr 
Hollalluog  i  fyny  i'r  entrych  yn  chaos  toddedig  i 
ail  orphwys  ar  sylfeini  newyddion,  er  cael  eu  treul- 
io  drachefn  gan  ddyfroedd  y  mor,  ac  wedi  hyny 
gan  y  tywydd  a'r  llif ogydd  am  gyfnodau  anhysbys. 
Y  mae  y  golygfeydd  yn  parhau  yr  un  o  ran  eu 
nodwedd  am  tua  120  o  filltiroedd,  nes  cyraedd 
Leadville ;  ac  nid  wyf  yn  meddwl  fod  cymaint  o 
olygfeydd  rhamantus  yn  un  gadwyn  yn  y  byd  a 
hon. 

19 


282  LLWYBKAU   BYWYD. 

Ond  dyma  fi  wedi  esgyn  tua  10,200  o  droedfeddi 
uwchlaw  arwynebedd  y  mor,  ac  yn  edrych  ar 
Leadville  a'i  rhyfeddodau.  Saif  Leadville  mewn 
pantle  rhwng  y  mynyddoedd,  yn  nghanol  Talaeth 
Colorado,  tua  151  o  filltiroedd  i'r  de-orllewin  o 
Denver,  a  157  i'r  gogledd-orllewin  o  Pueblo,  yn 
agos  i  darddiad  yr  afon  enwog  Arkansas.  Tebyg 
fod  Leadville  yn  un  o'r  lleoedd  rhyfeddaf  ar  y 
ddaear.  Ei  huchder  yw  10,213  o  droedfeddi  uwcli- 
law arwynebedd  y  mor ;  ae  amgylchynir  hi  gan 
gyfres  o  fynyddau,  fel  muriau  tragwyddol,  y  rhai 
sydd  yn  orchuddiedig  gan  eira  oesol,  ac  yn  rhai 
miloedd  o  droedfeddi  yn  uwch  na'r  ddinas.  O 
dref  Leadville  gwelir  copaau  rhamantus  a  brithion 
y  mynyddoedd  yn  uwch  na'r  cymylau ;  ac  yn  sicr 
mae  yr  olygfa  yn  wir  farddonol  a  gogoneddus. 
Troer  i'r  cyfeiriad  a  fyner,  copaau  gwynion  y  myn- 
yddoedd fydd  i'w  gweled  yn  mhob  man,  yn  am- 
rywio  mewn  pellder  o  10  i  20  o  filltiroedd,  gallem 
feddwl,  heb  yr  un  fynedfa  yn  ganfyddadwy  i  fyned 
i'r  byd  allanol.  Ac  nid  yw  Creawdwr  pob  peth 
wedi  gwneyd  ond  un  porth  cyfyng  a  throellog  i 
mewn  ac  allan,  a'r  unig  un  hwnw  tua  120  o  filltir- 
oedd o  hyd,  sef  y  Grand  Canon  i  Leadville,  ond  y 
mae  dau  neu  dri  o  passes  uchel  eraill  i  f ewn  ac  all- 
an, a  thrwy  un  o'r  cyfryw  y  mae  cangen  o'r  Union 
Pacific  B».  B>.  yn  myned  i  ddinas  y  cymylau,  sef  y 
Denver  &  South  Park  Division ;  a  dywedir  fod  y 
fynedfa  hon  yr  uchaf  yn  y  byd  ag  y  mae  cledr- 
ffordd  yn  myned  trwyddi.     Ar  hyd  yr  holl  gylch 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  283 

cwmpasog  y  mae  y  timber  line  i'w  weled  yr  un  ucli- 
der,  ond  oddi  yno  i  fyny  ni  welir  dim  ond  creigiau 
ysgythrog  ac  eira  gwyn.  Am  adnoddau  cyfoetli  a 
llwyddiant  Leadville,  y  mae  yn  wybyddus  i'r  byd 
erbyn  hyn,  mai  meteloedd  gwerthfawr  o  gelloedd 
y  creigiau  yw,  niegysaur,  arian,  plwm,  zinc,  hai- 
arn,  copr,  &c. ;  ac  er  fod  y  cyffroad  cyntaf  wedi 
darfod,  y  mae  yn  bur  sicr  nad  yw  Leadville  ond 
megys  yn  ei  mabandod ;  ac  yn  wyneb  y  profion  o 
hyn,  y  mae  dwy  reilffordd  newydd  ar  waith  i'r  lie, 
yn  ychwanegol  at  y  ddwy  sydd  yn  rliedeg  yno 
eisoes.  Y  mae  agwecld  gymdeitliasol,  foesol,  a 
chrefyddol,  Leadville,  yn  ymddangos  yn  well  nag 
y  dysgwyliem.  Wrth  gwrs,  yr  oedd  yn  rbesymol 
dysgwyl  mai  duw  y  byd  hwn  fuasai  ar  yr  orsedd 
yma  yn  y  dechreuad,  ac  mai  prif  swyddogion  ei 
lywodraetli  fuasai  twyll  cyfoetli,  hapchwareu,  ples- 
erau  cnawdol,  a  phenrhyddid  moesol,  &c;  ond  er- 
byn beddyw,  trwy  drugaredd,  y  mae  yr  un  cryf- 
ach  na'r  cryf  arfog  wedi  dyfod,  a  chwifio  ei  faner 
yn  Leadville  annuwiol,  fel  ag  y  mae  ei  demlau  a'i 
weinidogion  yn  amlhau,  ac  egwyddorion  ei  deyrnas 
yn  dechreu  dwyn  y  bobl  i'w  pwyll,  ac  i  barchu  y 
Sabbothau,  trwy  beidio  gweithio  ar  y  dydd  sanct- 
aidd,  a  myned  i  leoedd  o  addoliad,  yn  lie  i'r 
gwaith,  ac  i'r  gambling  houses,  a'r  diotai. 

Nos  Sabboth,  Mai  29ain,  traddodwyd  pregeth 
dda  yn  y  capel  harddaf  yn  y  dref,  mae  yn  debyg, 
sef  capel  y  M.  E.,  gan  y  gweinidog,  ar  wyl  goffad- 
wriaethol  y  Grand  Army  of  the  Republic,  i  gynull- 


284  LLWYBEAU   BYWYD. 

eidfa  liardd  o  tua  mil  o  bobl,  ac  yr  oedd  yn  breg- 
eth  bwrpasol  iawn  i'r  aclilysur ;  a  dydd  Llun,  Mai 
30ain,  gwnaed  arddangosfa  ardderchog  gan  gym- 
deithas  y  6.  A.  E.,  a  gwahanol  gymdeithasau  y 
dref.  Oafwyd  cyfarfod  mor  ddyddorol  a  Christ- 
ionogol  yn  yr  Evergreen  Cemetery,  ag  yn  unrhyw 
arddangosfa  gyffelyb  a  welais  yn  y  Dwyrain  ar 
achlysuron  o'r  fath.  Nis  gallwn  lai  nag  ymgolli 
mewn  syn  fyfyrdod  dros  amser,  wrth  weled  cynifer 
wedi  cael  eu  claddu  yn  nghysgod  creigiau  bro  y 
cymylau,  o  rai  a  gefnasant  ar  froydd  heirdd  eu 
genedigaeth,  mewn  gwahanol  wledydd  y  ddaear, 
gan  adael  hoff  berthynasau  a  chyfeillion,  a  myned 
i  blith  creigiau  ysgythrog  ac  anghysbell  gwlad  y 
gorllewin  pell,  er  gwneyd  eu  ffortiwn  o'r  trysorau 
cuddiedig.  Bwriadent  yn  ddiau  ddychwelyd  ar 
amser  penodedig  i'w  hen  gartrefleoedd,  i  dreulio 
gweddill  eu  hoes  mewn  llawnder  a  chyfoeth  yn 
nghymdeithas  y  rhai  a  garent ;  ond,  ha !  yn  lie 
hyny,  wele  hwynt  wedi  eu  cuddio  yn  mro  marwol- 
aeth  gwlad  estronol,  heb  na  brawd  na  chwaer,  nac 
unrhyw  berthynas,  i  gysegru  eu  gorweddfa  a  dei- 
gryn  hiraeth.  Ond  er  hyny  gofelir  am  eu  beddau 
gan  ryw  gymwynaswyr.  Fel  y  safwn  wrth  fedd 
heb  yr  un  gofadail  uwch  ei  ben,  daeth  dwy  eneth 
hardd  i  osod  blodau  ar  y  bedd.  Gofynais  i'm  cyd- 
ymaith,  a  wyddai  ef  pwy  oedd  yn  gorwedd  yn  y 
bedd  yna?  "O,  gwn,"  meddai;  "fanynaygor- 
phwys  gweddillion  y  Cymro,  y  lienor,  y  bardd,  a'r 
Cristion,  John  Preese  Jones  o  Middle  Granville, 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  285 

N.  Y.,  yr  hwn  a  adawodd  ei  anwyl  deulu  ar  ol  yno 
tua  saith  ralynedd  yn  ol,  er  dyfod  i  geisio  ffawd 
rhwng  creigiau  Colorado;  ond  'ar  ol  ycliydig 
ddyddiau  o  gystudd,  cafodd  y  bardd  a'r  Cristion 
hwn  ei  roddi  yn  '  medd  y  dyn  tylawd,'  yn  rakell 
oddiwrth  y  rhai  a  garent  fwydo  ei  fedd  a'u  dag- 
rau  !"  Ac  yn  agos  i'r  un  Uanercli  gwelwn  gofadail 
hardd  i'r  deg  llanc  gladdwyd  yn  fyw  gan  yr  eira 
yn  Home  State  Mine,  Chwefror,  1880 ;  a  dywedid 
i  mi  fod  dau  o  honynt  yn  Gymry,  sef  H.  W.3  a 
Josiah  Mathews.  Ond  dyna,  rliaid  gadael  dinas 
y  meirw  ar  hyn  yna. 

Nid  oes  fawr  o  Gymry  yn  adnabyddus  fel  y  cyf- 
ryw  yn  Leadville — dim  ond  rhyw  ddeg  o  deulu- 
oedd  Cymreig  a  ellais  ddyfod  o  liyd  iddynt,  ond 
wrth  gwrs,  gwelais  amryw  o  rai  sengl  yn  ychwan- 
egol.  Nid  wyf  wedi  gweled  ond  un  masnachwr 
Cymreig  yn  y  dref  yn  masnachu  ar  ei  gyfrifoldeb 
ei  hun,  sef  Mr.  T.  G.  Eoberts,  426  E.  6  St.  Gall- 
wn  feddwl  ei  fod  ef  yn  gwneyd  jji  dda  wrth  werthu 
bwjrdydd,  &c.  Y  mae  ef  yn  fab  i'r  Parch.  Griffith 
Eoberts,  Cambria  Township,  Blue  Earth  Co., 
Minn.  Bum  hefyd,  dan  arweiniad  Mr.  Parry, 
gynt  o  Middle  Granville,  yn  gweled  Oro  City,  yn 
agen  y  creigiau  euraidd,  rhyw  bedair  milltir  o 
Leadville,  sef  un  o'r  dinasoedd  rhyfeddaf  ag  wyf 
wedi  weled  yn  fy  mywyd. 

Aethym  o  Leadville  gyda  y  Denver  <fc  South 
Park  B.  B.  am  151  o  filltiroedd  o'r  wlad  fwyaf  ra- 
mantus,   i  fyny  ac  i  waered,   rhwng  a  thros  glog- 


286  LLWYBKAU    BYWYD. 

wyni  yn  niro  y  cymylau,  a'r  pwynt  uchaf  yr  aed  a 
fi  oedd  Boreas  Station,  11,498  o  droedfeddi  yn 
uwch  nag  arwynebedd  y  mor.  Ac  er  ei  bod  yn 
dywydd  dymnnol,  ac  yn  ail  o  Fehefin,  yr  oedd  yno 
yn  oer  gan  naws  yr  eira  o'n  cwmpas.  Yna  araf 
ddisgynasom  i  ddyffryn  prydferth  South  Park,  ac 
o'i  fewn  cawsom  giniaw  da  yn  Como,  ac  yna 
daethom  rhagom  ar  hyd  llwybr  troellog  y  Platte 
Biver  B.  B.  nes  cyraedd  Denver,  wedi  deg  awr  o 
daith  ddyddorol.  Yr  oeddwn  wedi  tynu  darlun  o 
Denver  ar  rwydlen  y  meddwl,  fel  dinas  ar  fynydd- 
oedd  ucliel  Colorado  ;  ond  yn  lie  hyny  canfyddais 
ei  bod  ar  Ian  y  Platte  Biver,  ar  ymyl  gorllewinol 
preri  eang  a  thywodlyd  Colorado,  ac  o  fewn  rhyw 
ddeng  milltir  i  odre  Mynyddoedd  Creigiog  y  Dal- 
aeth.  Synwyd  fi  hefyd  at  eangder  a  phrydferth- 
wch  y  dref.  Gorchuddia  amryw  filltiroedd  o  wlad, 
a'i  holl  lieolydd  hirion,  llydain,  mawrion,  a  gwas- 
tad,  yn  cael  eu  nawseiddio  gan  ddyfroedd  rhedeg- 
og  y  Platte  Biver  o  bob  tu  i'r  lieolydd,  yr  hwn  a 
ddosberthir  drachefn  i  ddyfrhau  y  gerddi  a'r  per- 
llanau,  &c,  gan  nas  gellir  ymddibynu  dim  yma  ar 
y  cymylau  i  beri  tyfiant  yn  y  byd  Uysieuol.  Ac 
un  peth  arall  a  dynodd  ij  sylw  fel  un  o  geincian 
pwysicaf  gogoniant  dyfodol  Denver,  oedd  ei  hys- 
goldai  llnosog,  mawrion  a  heirdd,  yr  oil  wedi  eu 
liadeiladu  oddiallan  a  meini  caboledig,  neu  y 
priddfeini  goreu ;  ac  y  mae  y  distadlaf  o  honynt 
mor  eang  a  hardd  ag  yr  ymddengys  high  school  build- 
ings trefydd    mawrion   y    Dwyrain.     Dywedir  fod 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwb.  287 

poblogaeth  y  dref  yn  rhifo  tua  80,000.  Ehai  o'r 
prif  ffeithiau  er  sicrhau  ei  llwyddiant  parhaol  yw 
ei  bod  yn  brif  ddinas  Colorado  ;  y  mae  mewn  safle 
fanteisiol  i  ddal  cyfoetli  mwnawl  y  mynyddoedd 
gorllewinol ;  y  mae  prif  reilffyrdd  y  gorllewin  yn 
canol-bwyntio  yma ;  y  mae  wedi  ffurfio  iddi  ei 
hun  gymeriad  uchel  fel  tref  o  hinsawdd  iach.  Y 
mae  moesoldeb  arwynebol  y  dref  yn  ymddangos 
i  mi  yn  llawer  uwch  nag  y  dysgwyliais  ei  weled 
wrth  ystyried  perthynas  Denver  a  gwylltineb  y 
Mynyddoedd  Creigiog.  Nid  wyf  yn  cofio  gweled 
yr  un  meddwyn  yn  ystod  y  saitli  diwrnod  wyf  wedi 
bod  yma,  er  fod  teulu  y  Parch.  Win.  Charles  yn 
fy  nghyflym  gludo  trwy  amrywiol  heolydd  y  ddinas. 
Ni  chefais  gynifer  o  Gymry  yma  ag  a  ddysgwyl- 
iwn.  Canolbwynt  Cymry  y  ddinas  yw  eglwys 
Gymreig  y  T.  C,  ar  yr  hon  y  mae  y  Parch.  Wm, 
Charles,  gynt  o  Dodgeville,  Wis.,  yn  weinidog;  a 
gallwn  farnu  yn  wTyneb  yr  anf anteision,  ei  fod  ef  a'r 
eglwys  yn  lhvyddo  mor  gyflym  ag  y  gellid  dysgwyl. 
Khif  aelodau  yr  eglwys  yn  awr  pan  yn  flwydd  oed 
yw  47,  a  gallwn  feddwl  fod  Mr.  Charles  wedi 
Uwyddo  i  argyhoeddi  aelodau  ei  eglwys  i  gredu  yn 
erehylldod  arferion  llygredig  annuwiolion  y  dref, 
megys  y  ball  a'r  dance,  dbc.  Fel  y  gwyr  darllenwyr 
y  Drych,  y  mae  yma  gymdeithas  arall  o  nodwedd 
Gymreig,  a  elwir  yn  "  Cambrian  Society ;"  ac  er  ei 
bod  o  ran  ei  hamcan  o  nodwedd  ddyngarol  a  chen- 
edlaethol,  eto  y  mae  He  i  ofni  fod  rhai  o'i  blaenor- 
iaid    wedi    yfed    digon   o    benrhyddid    moesol   y 


288  LLWYBKAU    BYWYD. 

Gorllewin  i  fedru  gwawdio  egwyddorion  nioesol 
eglwysi  Cristionogol  y  dref,  ac  i  osod  maglau  llygr- 
edigaeth  o  flaen  ieuenctyd  Cymreig  y  dref,  dan 
nawdd  y  "  Cambrian  Society." 

Nid  oes  nemawr  o  Gymry  yn  masnachu  ar  eu 
cyfrifoldeb  eu  Inmain  yn  Denver.  Y  cyntaf  o'r 
cyfryw  a  gyfarfyddais  yma  yw  y  Parch.  W.  D. 
Price,  2,634  Larimer  St.,  yr  hwn,  gallwn  feddwl, 
sydd  yn  gwneyd  masnach  dda  mewn  bwydydd, 
&c.  Brodor  o  Sir  Frycheiniog  yw  ef,  ac  wedi 
hyny  o  Carbondale,  Pa.  ;  a  dymunai  arnaf  mewn 
modd  neillduol,  ei  gofio  at  ei  hen  gyfaill  Thomas 
Eynon,  Hyde  Park,  Pa.  Cymry  eraill  sydd  mewn 
busnes  ydynt  John  G.  Jenkins,  yn  cadw  store  es- 
gidiau  yn  352^  16th  St. ;  D.  G.  Owens,  gun-smith, 
ar  Larimer  St.  ;  Win,  Owen  a'i  Gwm.,  wholesale 
and  retail  hat  store  ar  16th  St. ;  John  Thomas,^^- 
eller  and  vjatch  maker,  17th  St.,  W.  Davies,  teiliwr, 
Larimer  St.  Wrth  gwrs,  y  mae  yma  lawer  o  Gym- 
ry mewn  gwasanaeth  anrhydeddus  i'r  gwahanol 
gwmnian  a  masnachdai,  megys  Lewis  Roberts 
{Lewis  Frycheiniog),  golygydd  y  British  American, 
sef  cyhoeddiad  wythnosol  er  budd  y  Prydeinwyr 
Americanaidd ;  W  G.  J&mes(GwilymDduo  Went), 
y  gof,  ac  amryw  eraill  o  fechgyn  nobl  a  allem  enwi. 
Bum  hefyd  yn  Argo,  yn  gweled  aur,  arian,  copr, 
pres,  plwm,  &c.  Yn  mhlith  y  bosses  yno  y  mae  y 
Cymro  siriol  Thomas  Thomas,  ac  o  dan  ei  olygiaeth 
ef  y  gweithia  y  ffyddlon  Wm.  Griffith,  un  o  swydd- 
ogion  eglwys  y  T.  C.  yn  Denver.     Y  mae  yno  bed- 


chwe'  blynedd  yn  okuchwyliwr.  289 

war  neu  burop  o  Gymry  caredig  eraill  yn  gweithio. 
Ar  ol  dychwelyd  i  Denver  cwrddais  a  hen  gyfaill  o 
Scranton,  Pa.,  yr  hwn  sydd  ddyn  ieuanc  antur- 
iaethus,  sef  T.  E.  James,  eyfanwerthwr  gwair, 
clover,  feed,  glo,  coed  tan,  &c,  ar  701  hyd707  loth 
St.  Y  raae  yn  Denver  ddau  westy  Cymreig,  sef  y 
Clifton  Hotel,  yr  hwn  a  redir  gan  Aste  &  Jones — y 
cyntaf  yn  briod  a  chwaer  Jones.  Hefyd  mae  ei 
fam  weddw  yn  ngofal  Jones,  sef  chwaer  i  Nicholas 
Jones,  Cambria,  Wis.,  lie  y  bnont  hwythau  yn  byw 
am  flynyddau  cyn  myned  i  Chicago  o'r  He  y  daeth- 
ant  i  Denver.  Mae  yn  y  Clifton  Hotel  le  cysurus 
i  Gymry  letya,  ac  y  maent  yn  adnewyddu  a  harddu 
y  He  yn  awr.  Y  gwesty  arall  o  radd  is  yw  St. 
Charles  Hotel  yn  ngofal  Llewelyn  Bees.  Bum  ar 
ymweliad  hefyd  ag  Erie,  tref  tua  30  o  filldiroedd  o 
Denver,  ar  y  gwastadedd  rhwng  Denver  a'r  Black 
Hills.  Ymddibyna  y  dref  am  ei  chynaliaeth  ar 
ryw  saith  neu  wyth  o  weithiau  glo,  a  rhedir  un  o'r 
cyfryw  gan  ddau  Gymro,  sef  Wm.  Francis,  goruch- 
wyliwr  y  Drych  yn  Erie,  a  Mr.  Thos.  Bees,  y 
cerddor  o  Bradford  Co.,  Pa.,  y  rhai  sydd  hefyd  yn 
gyfranwyr  o'r  cwmni.  Y  mae  yno  ugeiniau  o  Gym- 
ry yn  y  dref,  ond  f od  llawer  o  honynt  yn  myned  i'r 
mynyddoedd  yn  ystod  yr  haf,  oblegid  arafwch  y 
fasnach  lo ;  ac  y  mae  yno  eglwys  undebol  Gymreig 
dan  weinidogaeth  iachus  yr  hen  weinidog  parchus 
J.  T.  Williams,  ond  y  mae  ei  iechyd  yntau  yn 
pallu  dan  ymosodiadau  yr  asthma. 


290  LLWYBRAU    BYWYD. 

LLITH  XXX. 

TRWY    SEFYDLIAD^U    NEBRASKA— YN   OL   I   IOWA   A 
WISCONSIN. 

Y  He  cyntaf  yr  ymwelais  ag  ef  yn  Nebraska,  ar 
fy  ffordd  yn  ol  o'r  Gorllewin,  oedd  Trenton,  lie 
tua  233  o  filldiroedd  i'r  dwyrain  o  Denver,  Colo- 
rado. Yr  oedd  un-ar-ddeg  o  Gymry  wTedi  cymer- 
yd  ffermydd  tua  saith  milldir  i'r  de-orllewin  o 
Trenton ;  sef  Samuel  Davies,  o  ardal  Braich-yr- 
aur,  Sir  Aberteifi,  D.  C. ;  J.  C.  Owen,  Evan  Morris 
a  Charles  E.  Jones,  o  Van  Wert,  O.  ;  J.  O.  Jones, 
o  Vermont;  mab  y  Parch.  T.  Miles,  Red  Oak,  la. ; 
Joseph  Thomas  a'i  deulu,  o  Williamsburg,  la. ; 
Evan  D.  Jones,  o  Long  Creek,  la.,  a  chyn  hyny  o 
Sir  Aberteifi  ;  Richard  R,  Owen,  o  Turin,  N.  Y. ; 
John  W.  Hughes,  o  Old  Man's  Creek,  la.,  a  John 
Morris  a'i  deulu,  o  Gymru.  Gwelir  nad  oes  yno 
sefydliad  mawr  o  Gymry  ;  ond  dichon  y  cynydda, 
gan  fod  yno  dir  amaethu  lied  dda,  gallem  feddwl, 
ac  y  mae  cenedloedd  eraill  am  werthu.  Tybiwyf 
mai  prinder  dwTfr  yw  y  diffyg  mwyaf  yno.  Nid  oes 
yno  eglwys  yn  perthyn  i  unrhyw  enwad,  ond  cyn- 
elir  math  o  gymdeithas  grefyddol  gymysgedig  o 
Fethodistiaid,  Annibynwyr,  Bedyddwyr,  &c,  a 
chadwant  eu  moddion  crefyddol  yn  yr  ysgoldy. 
Teimla  y  Cymry  yn  hyderus  fod  llwyddiant  bydol 
a  moesol  yn  eu  haros  yno ;  ac  felly  y  bo,  medd- 
af  fi. 

O  Trenton  aethym  tua  dau  gant  o  filldiroedd  yn 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  291 

nes  i'r  dwyrain,  nes  cyraedd  sefydliad  Blue 
Springs  a  Wymore.  Sefydliad  gwasgarog  ywhwn, 
gan  fod  cenedloedd  eraill  yn  gymysgedig  a'r  Cyni- 
ry.  Mae  ei  safle  yn  un  o'r  rlianbarthau  harddaf  a 
ffrwythlonaf  wyf  wedi  weled  ar  fy  nheithiau.  Y 
mae  yma  tua  deg-ar-hugain  o  deuluoedd  Cynireig, 
ac,  fel  y  gwyr  darllenwyr  y  Drych,  y  mae  yn  eu 
plith  feirdd  a  llenorion.  Mae  eglwys  gan  y  T.  C. 
yn  nglianol  y  sefydliad,  rhyw  chwe'  milldir  i'r  de  o 
"Wymore.  Nid  oes  yn  mhentref  Wymore  ond  tua 
thri  o  deuluoedd  Cymreig,  ac  yn  Blue  Springs  tua 
yr  un  nifer ;  ac  un  o  honynt  yw  teulu  Edward  Rod- 
erick, brawd  James  Roderick,  Hazleton,  Pa.  Y 
mae  ef  yn  cadw  y  store  fwyaf  yn  y  dref,  ac  y  mae 
ei  frawd  ieuengaf  yn  Drysorydd  presenol  y  Sir. 
Bum  yn  gweled  George  Roderick  a'i  deulu,  gynt  o 
Warrior  Run,  Pa.,  ar  ei  fferm,  ac  y  mae  yntau  yn 
ymgodi  i  lwyddiant  ar  ol  ei  frodyr.  Ymwelais  yn 
nesaf  a  Pawnee  City,  lie  y  mwynlieais  dri  diwrnod 
o  gymdeithas  ddymunol  lien  gyfeillion  28  mlynedd 
yn  ol  yn  Aberdar,  D.  C.  Yna  aethym  rhagof  tua 
Salem,  Verdon,  Stella,  Shubert  a  Nemaha.  Aetk 
y  caredig  Daniel  D.  Payies  a  mi  i  weled  amryw 
o'r  Cymry  yn  ei  ardal  ef,  a  cliawsorn  amser  difyr 
yn  nghymdeithas  y  Parch.  John  T.  James,  Mr.  a 
Mrs.  John  R.  Jones,  ac  eraill.  Yn  sefydliad  Cym- 
reig Platte  Centre,  trwy  gyfarwyddyd  yr  unig 
Gymro  yno,  sef  Mr.  Hughes,  masnachwr  Uwydd- 
ianus,  cefais  ymgydnabyddiaeth  a  Mr.  Elias 
Hughes,  yr  hwn    yn   llawen  a'm    cymerodd  yn  ei 


292  LLWYBEAU   BYWYD. 

gerbyd  am  tua  deg  neu  ddeuddeg  milldir  i'w  gar- 
tref  ar  dyddyn  eang,  hardd  a  .ffrwythlon,  yr  hwn 
y  mae  am  werthu,  o  herwydd  ei  fod  ef  a  Mrs. 
Hughes  yn  myned  yn  rhy  hen  i'w  redeg  lawer  yn 
hwy.  Dyna  le  dymunol  i  Gymro  cefnog  i  bwrcasu 
cartref  helaeth  a  chynyrchiol  yn  mhlith  Cymry, 
ac  o  fewn  milldir  a  haner  i  gapel  Cymreig.  Mae 
llawer  ychwaneg  o  dir  da  ellir  brynu  yn  y  sefydl- 
iad, o  gwmpas  y  capel  Cymreig,  yn  Shell  Creek, 
ac  ar  y  gwastadtir,  ac  o  gwmpas  capel  Moriah 
hefyd,  sef  ardal  Gomer,  ac  y  mae  yno  wlad  hardd 
a  ffrwythlon. 

Y  mae  y  Parch.  Henry  R.  Williams  yn  gwneyd 
gweinidog  da  ar  eglwysi  Postville  a  Moriah,  y  rhai 
a  dderbyniant  gymorth  cenadol  gan  gyfundeb  y 
T.  C,  ac  y  maent  yn  llwyddo  yn  dda  fel  eglwysi 
ieuainc  mewn  gwlad  newydd.  Ar  ol  ymweled  a 
Chymry  y  ddau  sefydliad,  aethym  yn  nghwmni  y 
Parch.  H.  R.  Williams  i  sefydliad  Sir  Wayne,  lie 
y  mae  rhyw  ddeg  o  deuluoedd  Cymreig  eisoes,  a 
lie  i  gant  neu  ddau  yn  rhagor  i  gael  ffermydd  o 
dir  rhagorol  am  o  $9  i  $12  yr  erw.  Nid  oes  ofn 
arnaf  ganmol  y  wlad,  ar  ol  gweled  ei  harwyneb- 
edd  a'r  cnydau  o  bob  math  a  gynyrcha  y  tir.  O 
Red  Oak  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  Gymry  y  sefydliad 
wedi  dyfod,  a  Mr.  Morris,  goruchwyliwr  y  Drych, 
yn  eu  plith  ;  ond  cyn  hyny  daeth  amryw  o  honynt 
o  Dalaeth  New  York,  megys  Wm.  D.  Roberts, 
brawd  D.  B.  Roberts,  cysodydd  yn  swyddfa  y 
Drych.     Hefyd  Richard  Jones,  gynt  o  Utica,  ac 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  293 

Edward  Davies  a  Henry  E.  Evans,  ac  amryw  o'r 
Janiesiaid  o  Plainfield  a  chylclioedd  Utica.  Mae 
y  sefydliad  hwn  ryw  60  milldir  o  Sioux  City,  Iowa, 
a'r  rlieilffordd  yn  myned  o  fewn  tair  milldir  idd- 
ynt.  O  un  o'r  bryniau  cylchynol  gellir  gweled  inil- 
oedd  o  erwau  o  dir  rhagorol,  yn  agored  i'r  farch- 
nad,  ac  nid  oes  eisiau  cloddio  fawr  o  ddyfnder  er 
cael  dwfr  lied  dda.  Mae  yno  lawyer  o  ffynonau  yn 
cynyrchu  aberoedd  bycliain. 

Oddi  yno  aethyni  trwy  Sioux  City  i  Peterson, 
Iowa,  ac  ynrwelais  a  Chymry  caredig  Clay  County, 
Iowa.  Mae  y  sefydliad  hwn  wedi  myned  trwy 
gryn  lawer  o  gyfnewidiadau  er  gwell  er  pan  y  bum 
yno  bedair  blynedd  yn  ol.  Mae  ymddangosiad 
allanol  y  gymydogaetli  wedi  gwella  yn  fawT,  a'r 
bobl  yn  ymddangos  yn  fwy  calonog  a  chysurus  eu 
hamgylchiadau,  gan  eu  bod  wedi  cael  cnydau  da 
er  ys  blynyddau  ;  a'r  flwyddyn  lion  eto  y  mae  eu 
daear  yn  llwythog  o'r  amrywiol  ydau.  Erbyn 
heddyw  y  mae  sefydliad  Cymreig  Clay  Co.  yn  un 
o'r  rhai  mwyaf  addawol  yn  y  wlad  mewn  ystyr 
amaethyddol ;  ac  mewn  ystyr  foesol  a  clirefyddol, 
gallwn  dybio  fod  yno  dir  da  i  egwyddorion  Crist- 
ionogol  flaguro  a  ffrwytho,  ond  iddynt  gael  y  cym- 
orth  angenrheidiol.  Y  mae  yno  ddwy  eglwys  lied 
gref — un  gan  y  Bedyddwyr,  dan  weinidogaetli  y 
Parch.  Thomas  G.  Owens  er  ys  tua  thair  blynedd ; 
a  dywed  y  bobl  yno  ei  fod  yn  bregethwr  da.  Ehifa 
yr  eglwys  tua  62  o  aelodau.  O  flaen  Mr.  Owens 
bu  y  Parch.  John  W.   Jones   yn  gwasanaethu  yr 


'294  LLWYBRAU    BYWYD. 

eglwys   am   tuag   16   mlynedd   heb    arian  ac  heb 

werth.     Mae    efe    eto  yn  yr   ardal,   ac  mewn  am- 

gylehiadau  cysurus  dan  ei  olewydden   ei  Iran,  yn 

gorphwys  ar  ol  wyth  mlynedd  o  weinidogaethu  yn 

Trenton,  N.  Y.,  a  deng  mlynedd  drachefn  yn  Osh- 

kosh  a  Berlin,  "Wis.,  ac  wedi  hyny  un-ar-bymtheg 

yn  Clay  Co.     Y  mae  efe  yn  awr  yn  ei  hen  ddydd- 

iau,  yn  gymdeitliaswr  siriol  a  lletygar ;  a  dyna  fel 

j  canodd  y  Parch.  Wm,  Powell,  o  Mankato,  iddo 

y  dydd  o'r  blaen,  wrth  introducio  ei  hun  iddo  ef  a 

minau : 

"Mae  J.  W.,  fel  yr  wy'n  fyw, 
Yn  un  o'r  rhai  hyny  sydd  ffyddlon  i  Dduw ; 
Faint  bynag  o  loes  a  ga'dd  trwy  ei  oes, 
0  glyned  er  pobpeth  wrth  Iesu  a'i  groes." 

Am  eglwys  y  T.  C,  y  maent  hwy  unwaith  eto  heb 
bregethwr,  ar  ol  cael  eu  haflonyddu  am  flynyddau 
gan  rai  a  alwent  en  hunain  yn  bregethwyr,  a'r  eg- 
lwys, yn  ei  diniweidrwydd,  yn  eu  credn,  er  ei  niw- 
ed  a'i  thrallod.  Yn  enw  y  nef oedd,  pa  hyd  y  gwna 
gweinidogion  gyflwyno  rhyw  grwydriaid  afreolaidd 
a,  digymeriad,  fel  gweinidogion  cymwys  y  Testa- 
ment Newydd,  i  eglwysi  diniwed  ?  A  pha  hyd  y 
gwna  eglwys  Dduw  godi  dynion  i.  bregethu  yr  ef- 
engyl  am  eu  bod  yn  dalentog  a  hyawdl,  heb  ar- 
wyddion  o  ras,  trwy  fywyd  gweddus  ?  neu  ynte 
oblegid  eu  bod  o  deulu  offeiriadol,  neu  barchus, 
neu  am  eu  bod  yn  ddysgawdwyr  ?  Credwyf  fod 
yno  elfenau  eglwys  lwyddianus  eto.  Deallwyf  fod 
peth  tir  da  ellir  brynu  yn  rhad  yn  mhlith  ac  o 
gwmpas  ardal  Gymreig  Clay  Co.,  Iowa. 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  295 

LLITH   XXXI. 

SEIBIANT   WRTH   FFYNON  EEDDYGOL — YN  CHICAGO — 
PRYSURO    I   GYMANFA   YENEDOCIA. 

Gan  fod  pobl  gall  yn  cynieryd  seibiant  yn  rais- 
oedd  poeth  yr  haf,  er  adne'wyddiad  iechyd  ac  ad- 
loniant  nieddwl,  tueddwyf  finau  i  ymneilldno  i 
yfed  dwfr  rliinweddol  ffynon  "  Daff  Williams,"  yr 
hon  sydd  ddwy  filltir  a  haner  o  orsaf  Dowsman  ar 
y  Chicago  &  N.  W.  R.  R.,  yn  Sir  "Waukesha,  Wis- 
consin. Dywedir  fod  llawer  wedi  derbyn  lies  oddi- 
wrth.  ddwfr  "  Glyn  Dawen ;"  a  gwnaeth  Dr.  W.  G. 
Thomas,  Waukesha,  ymchwiliad  fferyllol  i'r  dwfr, 
a  chafodd  brofion  had  oes  ei  ragorach  fel  dwfr 
meddyginiaethol  yn  y  Dalaeth.  Fy  mhrofiad  i  yn 
bersonol  oedd  hyn  :  Trwy  fy  mod  yn  cael  fy  mlino 
gan  ddiffyg  treuliad  gydag  anhwylderau  eraill,  er's 
blynyddau,  yr  oeddwn  wedi  myned  yn  lied  wan, 
a'r  cylla  am  wrthod  ymborth ;  ond  cyn  24ain  o  or- 
iau  teimlwn  fy  archwaeth  yn  fwy  awchus  at  f wyd ; 
ac  er  yr  holl  boethder  a'r  chwysu,  enillais  saith 
pwys  mewn  pedair  wythnos. 

O  Bark  River  aethym  i  Milwaukee,  ac  oddi  yno 
i  Chicago,  erbyn  yr  wythnos  olaf  yn  Awst  (1887), 
lie  y  cyfarfum  a  Richard  E.  Roberts,  o  swyddfa  y 
Drych,  yr  hwn  oedd  yn  defnyddio  ei  fis  adloniadol 
i  weled  rhanau  o'r  Gorllewin,  a  chael  ymgom  a 
rhai  o'r  canoedd  goruchwylwyr  lleol,  ac  eraill  sydd 
yn  gohebu  ag  ef  o  dro  i  dro  er's  blynyddau.  Yr 
oedd  ef  a'i  deulu  wedi  bod  yn  gweled  eu  perthyn- 


296  LLWYBEAU    BYWYD. 

asau  a  chyfeillion  yn  Gomer,  Ohio,  Van  Wert,  &c.r 
a  bwriadai  ef  welecl  Racine,  un  o  ddinasoedd 
prydferth  glan  y  Uyn,  cyn  troi  yn  ol  i  gwrdd  a'i 
deulu  yn  Columbus,  Ohio.  Gan  fy  mod  inau  wedi 
gweled  y  rhan  fwyaf  o  Gymry  Ohio  ddwywaith, 
heb  gael  y  fraint  o  fwynhau  yr  un  Gymanfa  yn  y 
Dalaeth,  prysurais  i  Venedocia  erbyn  Awst  30,  31, 
lie  y  cefais  y  wledd  o  weled  a  chlywed  llawer  o  fy 
hen  gymwynaswyr  yn  yr  amser  aethai  heibio. 
Dyddorol  oedd  gweled  fod  Cymanfa  y  T.  C.  yn 
Ohio  yn  symud  yn  mlaen  gyda  Christionogion  y 
wlad  ar  bwnc  mawr  y  dydd,  sef  pa  fodd  i  ym- 
ddwyn  at  brif  felldith  foesol  a  gwladwriaethol  yr 
oes,  y  fasnach  feddwol.  Yn  ol  darlleniad  gweith- 
rediadau  y  Gymanfa  o'r  blaen,  pasiwyd  cyfraith 
waharddol,  yn  amlygu  ei  bod  yn  iawn  i'r  eglwysi 
ddiarddel  yr  aelodau  a  wrthodant  ardystio  yn  er- 
byn y  fasnach  feddwol  fel  diod  gyffredin,  &c. ;  ac 
yn  y  Gymanfa  hon  pasiwyd  deddf  waharddol,  fel 
nas  goddefir  yn  aelodau  eglwysig  o  fewn  cylch  y 
Gymanfa,  neb  a  wertho  ddiodydd  meddwol,  neu  a 
ardretho  eu  tai  at  wasanaeth  y  fasnach  feddwoL 
Felly  gallwn  ddysgwyl  nad  yw  yr  amser  yn  mhell 
pan  fydd  y  Gymanfa  hon  yn  argyhoeddi  ei  deiliaid 
o'u  dyledswydd  Gristionogol  i  ymuno  a'r  blaid 
wleidyddol  ag  y  byddo  difodi  y  fasnach  feddwol 
ei  hamcan  blaenaf,  am  mai  hi  yw  melldith  fwyaf  y 
Weriniaeth,  yn  foesol,  cymdeithasol,  a  gwladwr- 
iaethol. Pregethwyd  nos  Fercher  gan  y  Parchn. 
John  R.  Jones,   Ebensburg,    a   D.  Jewett  Davies, 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  297 

Newark ;  clydd  Iau,  am  ddeg,  gan  D.  J.  Jenkins, 
Jackson,  a  Dr.  Howell,  Columbus ;  am  ddau,  gan 
Owen  Jones,  Drefnewydd,  G.  C,  ac  Ebenezer 
Evans,  Youngstown ;  ac  yn  yr  hwyr,  gan  Isaac 
Edwards,  Jackson,  ac  Edward  Thomas,  o  Gyniru. 
Yr  oedd  yr  holl  weinidogaetli  o  nodwedd  dda,  ac 
ymarferol.  Sylwn  hefyd  fod  Cymry  Van  Wert 
wedi  dysgu  y  ddyledsv^ydd  weddus  o  brydlondeb 
wrth  ddyfod  i'r  capel  yn  lied  dda,  fel  ag  yr  oedd  y 
capel  mawr  yn  orlawn  o  bobl  o  olygfa  weddus. 
Gyda  golwg  ar  bethau  yn  gyffredinol  yn  y  dref,  da 
oedd  genyf  weled  fod  yr  holl  fasnachwyr,  oddigerth 
y  postfeistr  a'r  cigydd,  ac  un  saer  coed,  yn  Gymry, 
a  Thomas  Jones,  Ysw.,  yn  ei  store  fawr  ddwbl,  ar 
ben  y  rhestr.  Trueni  na  bae  holl  sefydliadau 
Cymreig  y  wdad  yn  efelychu  Cymry  sefydliad  Yan 
Wert  yn  y  plyg  teilwng  hwn. 


LLITH   XXXII. 

BYR-GRYBWYLLION  AM  DAITH  TRWY  OHIO — CYRAEDD 
ADREF   YN   CHWEFROR,    1888. 

Wedi  gadael  Yenedocia,  ymwelais  a  Chymry 
Massillon,  Pigeon  Run,  Justus,  Beach  City,  Canal 
Dover,  a  New  Philadelphia,  He  y  derbyniwyd  fi  yn 
garedig  i  dy  J.  A.  Evans,  yr  hwn  a  aeth  a  mi  i 
weled  rhai  o'r  Cymry,  ac  yn  eu  plith  John  A.  Jones, 
y  pri'f  gelfyddydwr  yn  y  felin  haiarn,  Cymro  siriol, 
20 


298  LLWYBRAU    BYWYD. 

gynt  o  Dowlais.  Yn  nesaf  ymwelais  a  Chymry 
Barnhill,  rhyw  chwe'  milltir  o  New  Philadelphia. 
Arosais  dros  y  Sabboth  gyda  Thos.  Phillips  (Tal- 
fan),  yr  hwn  sydd  wedi  bod  mor  feiddgar  o  dro  i 
dro,  ar  faes  y  newyddiaduron,  yn  gwrthwynebu  y 
Cymro  Gwyllt,  Mrs.  Margaret  Roberts,  a'r  person- 
au  a  wisgant  yD.D.  Er  y  cwbl,  ymddyga  fel  oen 
yn  ei  gartref,  ac  yn  ei  deulu  yn  debyg  i  Gristion. 
r  Efe  yw  arolygwr  im  o'r  gweithiau  gio  yno,  ac  yr 
oedd  y  gweithwyr  yn  siarad  yn  barchus  am  dano. 
Aeth  a  mi  trwy  y  gwaith,  ac  er  mai  y  dynion  hai- 
arn  a  dnr  yn  cael  eu  gyru  gan  yr  awyr  pur  (com- 
pressed air)  sydd  yn  tori  y  glo  ganddo  trwy  y 
gwaith,  y  mae  pob  peth  yn  myned  yn  mlaen  yn 
esmwyth  a  threfnus,  ac  yr  wyf  yn  deall  fod  yn 
angenrheidiol  cael  yn  agos  gymaint  o  ddynion  i 
redeg  gwaith  yn  briodol  gyda'r  peirianau  tori  glo 
ag  hebddynt. 

Gan  fyned  trwy  Uhrichsville  a  Dennison  cyr- 
aeddais  Sherrodsville,  lie  y  cwrddais  a  Tafalaw  a'i 
gwmni  cerddgar.  Gallwn  feddwl  eu  bod  yn  cy- 
meryd  yn  bur  dda.  Y  tro  olaf  hwn  llwyddwyd  i 
gaelgan  Tafalaw  i  ganu  "  Bedd  Gelert,"  a  chanodd 
yn  dda,  pan  gofiom  mai  dyma  y  tro  cyntaf  iddo 
ganu  yn  gyhoeddus  er's  blynyddau.  Ond  Miss  S. 
A.  Tafalaw  Jones  yw  canolbwynt  atdyniad  y  cwm- 
ni  hwn.  Y  mae  hi  ar  ddychwelyd  i  Boston  i  ym- 
berffeithio  yn  ei  doniau.  Llwyddiant  iddi,  medd- 
af,  i  esgyn  grisiau  gogoniant  cerddorol.     Lie  new- 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwe.  299 

ydd  yw  Sherrodsyille,  rhyw  bump  neu  chwe' 
inlwydd  oed,  yn  cael  ei  gynaliaeth  oddiwrth  y 
gweithiau  glo.  Un  o'r  prif  ddynion  sydd  wedi 
rhoddi  bywyd  roasnackol  yn  y  He  yw  W.  A.  Da- 
yies,  Ysw.,  yr  liwn  gydag  un  arall  sydd  berchenog 
tri  o'r  banciau  glo.  Y  mae  yn  un  o'r  dynion  mwy- 
af  diymhongar  yn  y  lie,  ac  yn  mwynhau  cyradeith- 
as  ei  weithwyr.  Rhyw  200  neu  300  o  Gymry  sydd 
yn  yr  ardal,  y  rhan  fwyaf  yn  ymddibynu  ar  weith- 
iau  Mr.  Dayies  am  eu  cynaliaeth.  Y  mae  ef  a 
Jas.  Owens,  Ysw.,  diweddar  o  Thomastown,  hefyd 
yn  rhedeg  y  store  fwyaf  yn  y  clref.  Y  mae  eglwys 
Gynulleidfaol  Gymreig  newydd  gael  ei  chychwyn 
yno,  a  gallwn  feddwl  fod  gwir  angen  am  dani  i 
wrthweithio  tipyn  o  ddylanwad  ofnadwy  y  fas- 
nach  feddwol  yno.  Ehedir  y  gwesty  Cymreig  gan 
Mr.  D.  E.  Jones  a'i  deulu,  ac  y  maent  yn  cadw  lie 
cysurus  a  rhad.  Bum  hefyd  yn  Dell  Roy,  lie  pryd- 
ferth  rhwng  y  bryniau,  rhyw  chwe'  milltir  i'r  dwyr- 
ain  o  Sherrodsyille ;  ond  nid  oes  yno  yn  awr  ond 
rhyw  chwech  o  deuluoedd  Cymreig,  gan  fod  y 
gweithiau  glo  wedi  sefyll  yno.  Aethym  yn  nesaf  i 
weled  yr  ychydig  Gymry  sydd  yn  Mineral  Point, 
ac  oddi  yno  i  droi  yn  mhlith  Oymry  Howensteine, 
Canton,  Osnaburg,  Alliance,  Youngstown,  Church 
Hill,  Sodom,  Coalburg,  Brookfield,  Sharon,  a  Hub- 
bard. Agwedd  isel  oedd  ar  y  gweithiau  yn  y  lle- 
oedd  hyn,  gan  fod  y  glo  wedi  ei  weithio  allan  ;  ac 
y  mae  llawer  o  breswylfeydd  wedi  eu  gadael  yn 


300  LLWYBEAU    BYWYD. 

angliyfanedd.  Pa  fodd  bynag,  y  mae  llawer  o 
Gymry  da  wedi  aros  yn  y  gwalianol  leoedd.  Yn 
mhlith  Cymry  Church  Hill,  daethym  o  hyd  i'r 
Parch.  A.  S.  Phillips,  yr  hwn  a'm  harweiniodd  o 
gwmpas  hyd  oni  adawodd  fi  yn  ngolwg  Sodom. 
Antnriais  i'r  Sodom  yma  fy  lmnan,  ac  ni  welais 
argoel  fod  y  dinasyddion  mor  ddrwg  a  phobl  yr 
hen  Sodom  gynt.  Gan  ei  bod  wedi  hwyrhau  arnaf , 
cefais  fy  nghroesawu  i  dy  y  Uetygar  David  Owens 
a'i  deuln  caredig ;  ac  nid  aflonyddwyd  arnaf  fi  fel 
ar  ymwelwyr  Lot  gynt.  Nid  oedd  y  gymdeithas 
yn  gyflawn,  am  fod  yr  erysipelas  yn  poeni  Mr. 
Owens.  Dranoeth  eto,  aethym  rhagwyf  tna  Coal- 
burg  a  Brookfield,  lie  bn  fy  hen  gyfaill,  John  L. 
Thomas,  ac  eraill,  yn  siriol  wrthyf ;  ac  am  Sharon, 
y  mae  yn  edrych  yn  addawol  yno  am  y  dyfodol, 
ond  fod  y  bobl  yn  bryderns  ar  hyn  o  bryd  am  fod 
y  nwy  naturiol  yn  gomedd  rhoi  digon  o  wres  idd- 
ynt  allu  gweithio.  Dychwelais  trwy  Hnbbard  i 
Youngstown,  lie  cefais  y  fraint  o  glywed  Abraham 
Edmunds  o  Llaneurwg  yn  pregethu,  Sabboth, 
Hydref  16eg.  Nos  Lun,  yr  17eg,  cawsom  gyng- 
erdd  gan  Madam  Gwenfil  Davies  o  Gymru,  ac  am- 
ryw  o'r  cantorion  cartrefol  yn  ei  chynorthwyo. 

Ond  dyna  yr  elfenau  yn  fy  nghipio  eto  yn  ol  i 
gyfeiriad  y  de-orllewin,  a'r  lie  cyntaf  yr  arosais 
ynddo  oedd  Canton,  tref  hardd  a  bywiog,  heb  ond 
ychydig  o  Gymry  ynddi.  Coshocton  sydd  dref 
wledig,  heb  ond  ychydig  o  weithian  nac  o  Gymry. 


chwe'  blynedd  yn  obuchwyliwk.  301 

Wedi  en  gweled,  cefais  y  pleser  o  glywed  y  Gwa- 
harddwr  talentog,  Walter  Thomas  Mills,  yn  beirn- 
iadn  gwrthwynebwyr  y  Drydedd  Blaid,  gan  ddang- 
os  ynfydrwydd  y  dynion  a'n  gwawdiant  am  bleid- 
leisio  i  blaid  mor  fechan,  gan  fod  yn  angenrheidiol 
i  blaid  wleidyddol  newydd  fod  fel  wedge  a  blaen 
tenen  a  llym  iddi,  ac  yn  tewychu  at  y  bon  er  hollti 
y  log  yn  llwyddianus.  Pangosai  fod  blaen  miniog 
y  wedge  "Waharddol  yn  myned  rhagddi  yn  rhagor- 
ol  i'r  hen  logiau  diffrwyth  er  en  cymwyso  i  dan. 
Yn  Zanesviile,  cefais  y  felin  rolio,  lie  y  gweithia 
y  rhan  fwyaf  o  Gymry  y  dref,  yn  rhedeg  ar  ei 
heithaf .  Yn  nesaf ,  ymwelais  a  Granville  a'r  Cymry 
cylchynol.  Tref  wledig  yw  hon,  tuag  wyth  milltir 
i'r  gorllewin  o  Newark,  ac  y  mae  yn  un  o'r  trefydd 
prydferthaf  o'i  maint  a  elhr  weled,  yn  sefyll  mewn 
gwlad  iach  a  swynol.  Prif  ogoniant  Granville  yw 
y  coleg  enwog  sydd  yno  gan  enwad  parchus  y  Bed- 
yddwyr,  He  y  mae  tua  200  o  efrydwyr  yn  cael  eu 
cymwyso  at  oes  o  ddefnyddioldeb ;  a  bwriada  yr 
un  cyfundeb  sefydlu  coleg  i'r  rhyw  fenywaidd  yn 
fuan.  Y  mae  sefydliad  o'r  fath  eisoes  gan  y  Pres- 
byteriaid  yn  y  dref.  Y  mae  gan  y  Bedyddwyr,  y 
Presbyteriaid,  a'r  Methodistiaid  Esgobawl,  addol- 
dai  can  hardded  ag  a  ellir  weled  yn  y  trefydd 
mawrion ;  ac  y  mae  eglwys  fechan  gan  y  T.  C,  dan 
ofal  y  Parch.  D.  Jewett  Davies,  Newark,  ac  eglwys 
Gymreig  o  tua'r  un  maintioli  gan  yr  A.,  dan  ofal  y 
Parch.  J.  G.  Thomas.     Cynelir  yr  eglwysi  Cymreig 


302  LLWYBEAU    BYWYD. 

yn  benaf  gan  weddillion  yr  hen  sefydliad  Cymreig, 
y  rliai  sydd  wasgaredig  yn  mhlith  amaethwyr  yr 
ardal.  Un  petli  teilwng  o  sylw  yw,  nad  oes  yn  y 
dref  yr  nn  ty  i  werthu  diodydd  raeddwol  er  llithio 
gwyr  ieuainc  y  coleg ;  ond  y  niae  cynllwynwyr  y 
pwll  diwaelod  wedi  bod  ar  eu  lieithaf  i  sefydlu  y 
cyfryw  o'r  tu  allan  i'r  terfyn  trefol,  a  llwyddwyd  i 
fagln  tri  o'r  efrydwyr  yn  y  ffau  uffernol,  f el  y  gorfu 
iddynt  adael  y  coleg  heb  eu  graddio,  mewn  siom- 
edigaeth  a  gwartli.  Y  mae  awdurdodau  y  dref  a'r 
colegau  yn  penderfynu  cadw  y  fasnach  feddwol  o'r 
lie,  costied  a  gostio. 

Ar  y  Welsh  Hills,  rhwng  Granville  a  Newark, 
trigiana  rhai  Cymry,  ac  y  mae  capel  bychan  gan  y 
T.  C.  yno,  dan  ofal  y  ffyddlawn  David  Hughes,  lie 
yr  ymgynull  i  addoli  yr  ychydig  Gymry  sydd  wedi 
glynu  wrth  eu  hiaith,  fel  gweddillion  hen  sefydliad 
Cymreig  y  "  bryniau  Cymreig"  hyn.  Dan  arwein- 
iad  y  Parch.  D.  Jewett  Davies,  bum  yn  mhlith 
Cymry  Newark,  lie  y  gwelwn  fod  yr  eglwysi  Cym- 
reig yn  cyflym  farw  o  henaint,  gan  fod  y  bobl  ieu- 
ainc yn  myned  i'r  eglwysi  Seisnig.  Teimlo  dipyn 
yn  ddigalon  y  mae  y  Parch.  D.  Jewett  Davies  a  J. 
G.  Thomas  o'r  herwydd ;  ond  er  fod  y  dref  yn  dra 
Democrataidd  a  Seisnigaidd,  yr  oedd  hen  oheb- 
ydd  y  Drych  o  Washington,  D.  C,  y  blynyddoedd 
o'r  blaen,  yn  siarad  Cymraeg  pur  a  mi  ar  yr  heol, 
a  hyny  tra  y  clywai  yr  Americaniaid,  er  ei  fod  yn 
ymgeisydd  am  Senedd  y  Dalaeth. 


chwe'  blynedd  yn  oruchwyliwr.  303 

Ar  fy  nghyraeddiad  i  Shawnee,  un  o'r  pethau 
cyntaf  a  dynodd  fy  sylw  oedd  gwahoddiad  Pab- 
yddol  i  gyfarfod  dirwestol,  ac  am  y  waith  gyntaf 
penderfynais  fyned  i  glywed  tri  offeiriad  Pabyddol 
yn  areithio  dirwest,  ac  mewn  gwirionedd  siarad- 
ent  yn  dda,  yn  yr  hen  ffasiwn  o  ddylanwad  moes- 
ol,  ar  y  pwnc.  Wrth  gwrs,  prin  y  gellir  dysgwyl 
i'r  Pabydd  fod  yn  y  flaen-fyddin  ddirwestol  gyda'r 
Drydedd  Blaid.  Cymaint  a  ellir  ddysgwyl  i  Bab- 
ydclion  wneyd  yw  dylyn  yr  ol-fyddin  ddirwestol  ag 
y  perthyna  golygyddion  y  wasg  Gymreig  iddi; 
yna  erbyn  dydd  mawr  y  frwydr,  byddant  barod  i 
lanw  y  rhengoedd  ymosodol,  er  sicrhau  y  fuddug- 
oliaeth  fawr  o  rwymo  y  fasnach  feddwol,  a'i  thaflu 
i  "  gerwyn  fawr  digofaint  Duw."  Nos  Lun,  Hyd. 
31ain,  drachefn,  cawsom  aT\T  a  thri  ehwarter  o  ar- 
aeth  ddirwestol  Gymreig  yn  nghapel  y  T.  C,  gan 
y  Parch.  D.  Jewett  Davies,  Newark.  Trafodai  ef 
y  pwnc  yn  benaf  yn  ei  wTedd  gyfreithiol,  talaethol, 
a  chenedlaethol,  ac  ^vrth  gwrs,  ei  brif  amcan  oedd 
dangos  yr  angenrheidrwydd  am  y  blaid  Waharddol. 
Sylwn  fod  yn  y  cyfarfod  amryw  o'r  un  syniadan  a'r 
areithiwr,  er  fod  mwyafrif  Cymry  Shawnee,  hyd 
yma,  yn  aros  yn  yr  hen  blaid  Werinol.  Cafwyd 
sylwadau  pwrpasol  gan  y  Parch.  LI.  S.  Davies, 
gweinidog  yr  A.,  ar  y  dechreu,  a'r  diwedd  fel  llyw- 
ydd  y  cwrdd.  Y  mae  Mr.  Davies  yn  ddyn  cared- 
ig  a  chymwynasgar,  a  chan  fod  Morgan  Hughes, 
goruchwTyliwr  y  Drych,  yn  glaf,  daeth  i'm  hebrwng 


304  LLWYBRAU    BYWYD. 

hyd   New  Straitsville.      Oddi   yno    cyfeiriais   tua 
Jackson,  Gallia,  Cincinnati,  a  Columbus. 


M  oddef   terfynau   fy  llyfr   i   mi   gylioeddi  fy 

lioll  lythyrau  i'r  Drych,  yn  cynwys  lianes  fy  lioll 

grwydriadau  yn  Delaware,    Radnor,    Gomer,    &c. 

Cyraeddais  adref  i  Hyde  Park,  erbyn  Chwefror, 

1888,  ar  ol  absenoldeb  o  ddeunaw  mis.     O  hyny 

liyd  yn  hyn,  yr  wyf  wedi  cyfyngu  fy  nlieithiau  i 

Dalaeth  Pennsylvania. 

W.  D.  Davies. 

Hyde  Park,  Pa.,  Mawrth  1,  1889. 


AMKYWIAETHAU.  305 


AMRYWIAETHAU. 


DYFODOL  Y  TALAETHAU  UNEDIG. 

PAPYE  A  DDARLLENWYD  O  FLAEN  CYMDEITHAS  ATHRON- 
OL  HYDE  PARK,  PA. 

Mr,  Llywydd  a  Boneddigion :  Mewn  Cymdeith- 
as  Athronol  o  fatb  hon,  a  byny  mewn  gwlad  Wer- 
inol,  rhesyniol  i  ni,  ar  brydiau;  geisio  dyfalutynged 
ddyfodol  ein  gwlad  ;  eto  teimlwyf  yn  wylaidd  i 
draetbu  ar  destyn  mor  fawr,  eang,  dyrys  a  dirgel- 
edig,  o  flaen  pobl  ddiwylliedig  ac  athronyddol. 
Pa  fodd  bynag,  gan  fy  mod  yn  ddinesydd  Ameri- 
canaidd  er's  blvnyddau  bellach,  ac  wedi  teitliio 
miloedd  o  filldiroedd  ar  liyd  a  lied  y  gwabanol 
Dalaethan,  gan  gadw  fy  llygaid  a'm  clustiau  yn 
agored  i  sylwi  ar  egwyddorion  a  symudiadau  y 
bobl,  mewn  gwalianol  ddosbarthiadau  o  gymdeitli- 
as ;  a  clian  fy  mod  yn  y  cyfamser  wedi  sjhvi  gyda 
dyddordeb  ar  y  prif  symudiadau  gwleidyddol, 
trwy  newyddiaduron  y  gwahanol  bleidiau,  dylwn 
fedru  eich  dyddori  am  ycliydig  amser,  wrtli  geisio 
ymboli  ag  arwyddion  yr  amserau,  mewn  pertbynas 
i  ddyfodol  y  Weriniaetb  fawr  ag  yr  ydym  ni  yn 
cael  y  fraint  o  fod   yn  ddinasyddion  o  boni,  ac  yn 


306  LLWYBKAU   BYWYD. 

arbenig  felly  yn  ngwyneb  y  ffaith  ein  bod  yn  byw 
mewn  gwlad  ag  y  mae  ei  deddfau  a'i  chyfreithiau 
yn  hawlio  ac  yn  gorchymyn  i'w  holl  ddinasyddion 
fod  yn  wladweinwyr  ymarferol. 

Cyn  y  gallwn  gael  unrhyw  fath  o  ddirnadaeth 
gwerth  sylw,  am  ffeithiau  dyfodol  ein  Gweriniaeth, 
rhaid  cymeryd  cylchdroadau  olwynion  y  cynoesau, 
yn  ogystal  a'r  presenol  i  ystyriaeth ;  ac  er  gwneyd 
hyny  nis  gall  y  meddwl  mwyaf  athrylitbgar  gyr- 
aedd  sicrwydd  am  y  dyfodol — y  tebygolrwydd 
ydyw  terfyn  eithaf  y  meddwl,  am  ffeithiau  dyfodol 
mewn  ystyr  gwladwriaetliol.  Ond  nis  gallwn  f anylu 
yn  ormodol  ar  ffurfiad,  cynydd,  nac  achosion  dym- 
chweliad  rliai  o  brif  deyrnasoedd  y  ddaear  mewn 
gwahanol  oesoedd,  er  cydmaru  yr  eiddom  ni  a 
liwynt ;  na  chwaith  nodi  elfenan  llwyddiant  a  phar- 
liad  y  teyrnasoedd  sydd  wedi  gorchfygu  pob  elfen 
beryglus  i'w  parhad  a'u  lianrhydedd  eenedlaethol 
am  ganrifoedda  chenedlaethau  ;  canys  pe  rhoddem 
ormod  o  bwys  ar  wersi  y  gorplienol,  wrth  ffurfio 
ein  syniadau  am  y  dyfodol,  caem  ein  harwain  i 
gyfeiliornadau  dyrys.  Er  engraifft,  ni  byddai  yn 
iawn  i  ni  broffwydo  yr  nn  dygwyddiadau,  a  chyf- 
newidiadan  i'n  Gweriniaeth  ni  ag  a  fu  yn  ffeithiau 
i'r  Weriniaeth  Eufeinig,  oblegid  gwahaniaeth  mawr 
amgylchiadan    y    ddwy.     Galln   y   fraich    filwrol 


AMEYWIAETHAU.  307 

yodedd  prif  allu  llywodraethol  y  Weriniaeth 
Rufeinig,  ond  galki  argylioeddiadol  y  meddwl 
dynol  a  Christionogol  yw  prif  allu  llywodraeth- 
o]  y  Weriniaeth  Americanaidd.  Cyflymdra  y 
march  oedd  terfyn  eu  cyflymdra  symudol  hwy ; 
ond  cyflymdra  y  fellten  yw  terfyn  ein  cyflymdra 
trosglwyddol  ni.  Cymerai  fisoedd  i  hysbysu  y 
dinasyddion  Rhufeinig  am  deyrnfradwriaeth  un  o'i 
swyddogion  uchelgeisiol,  tra  y  byddai  un  dydd  yn 
ddigon  o  amser  i  gario  y  cyffelyb  newydd  i  haner 
can'  miliwn  o  ddeiliaid  y  Weriniaeth  fawreddog 
hon.  Tebyg  mai  awdurdod  rnilwrol  y  teyrnfrad- 
wr  gariai  y  newydd  alaethus  yn  gyntaf  iddynt  hwy,, 
tra  y  gwnai  deng  mil  o  dafodau  trydanol  ac  anwel- 
edig,  draethu  i  ni  yr  holl  fanylion  yn  en  gwahanol 
agweddau  cyn  pen  ychydig  oriau  ar  ol  darganfod 
y  deyrnfradwriaeth. 

Eithr  na  bydded  i  ffeithiau  o'r  fath  yna  ein 
gwneyd  yn  rhy  hyderus  am  ein  diogelwch  cenedl- 
aethol,  oblegid  y  mae  ein  Qweriniaeth  ni  mor  agor- 
ed  i  ddeddf  an  anghyfnewidiol  achos  ac  effaith  y  drwg 
yn  ogystal  a'r  da,  ag  yr  oeddent  hwy  2,000  o  flyn- 
yddau  yn  ol ;  a  dylem  gadw  mewn  cof  y  ffaith  f od 
rhai  o  nodweddion  peryglus  y  natnr  ddynol  yn  dal 
en  cymeriad  yn  anghyfnewidiol  yn  mhob  oes  a 
gwlad,  ac  o  dan  bob  amgylchiad.     Pe  yr  edrychem 


308  LLWYBEAU    BYWYD. 

yn  unig  ar  ymlygriad  cyflym  swyddogion  gwladol, 
a  phleidiau  politicaidd,  byddem  yn  rliwym  o  ddyf- 
od  i'r  casgliad  naturiol  fod  Gweriniaeth  America 
ar  drancedigaeth,  er  rhoddi  lie  i  ffurflywodraeth 
fwy  cydnaws  a  drygioni  cynyddol  y  deiliaid ;  a  phe 
cymerem  yn  ychwanegol  i  ystyriaeth  lygredigaeth- 
au  cyffredinol  y  wlad,  yn  bersonol  a  chymdeithasol, 
byddem  yn  debyg  o  ddyfod  i'r  penderfyniad  y 
gwelir  ein  Gweriniaeth  cyn  hir  yn  addfed  i'r  cyff- 
elyb  ddymchweliad  angliyfaneddol  a  rhai  o  brif 
ymerodraethau  cyntefig  y  byd,  megys  Babylon  ac 
Assyria,  gan  ein  bod  yn  gwybod  fod  orcleiniwr 
mawr  deddfau  llywodraethol  y  bydysawd  wedi  cys- 
ylltu  llygredigaeth  a  marwolaetli  yn  anwahanol  a'u 
gilydd,  yn  y  byd  materol,  cymdeithasol,  moesol 
ac  ysbrydol.  Ond  pan  gymerwn  olwg  fwy  cyffred- 
inol a  theg,  gan  fantoli  rhagoriaethan  ein  Gwerin- 
iaeth yn  ngwyneb  ei  diffygion,  byddwn  yn  debyg 
o  ddyfod  i'r  casgliad  fod  elfenau  rhinwedd  abywyd 
a  marwolaetli  yn  nghyfansoddiad  y  genedl  a'r 
wladwriaeth. 

Y  mae  prif  nodwedddion  Gweriniaeth  y  Tal- 
aethau  Unedig,  er  y  dydd  y  gosodwyd  ei  thraed 
ar  dir  annibyniaeth,  hyd  y  dydd  hwn,  yn  ein  har- 
gyhoeddi  nad  yw  ond  megys  dechreu  oes  hirfaith 
a  gogoneddns.     Ar  ddydd  ei  genedigaeth,  torodd 


AMETWIAETHAU.  309 

ei  hun  jn  rhydd  o  gadwyni  oesol  gortbrwni  a 
tbraws-lywodraeth  ;  a    cbyn   ei  bod  yn  gant   oed, 

;  rbyddbaodd  bedair  miliwn  o  f odan  dynol  o  lyffetb- 

!  eiriau  caetbwasiaetb,  gan  roddi  iddynt  ryddid  go- 
goneddus  plant  Duw.  Pa  fodd  bynag,  nis  gallaf 
lai  nag  ofni  am  ei  bywyd,  gan  fod  yn  awr  dri  o  lei- 

i  af  o  angenfilod  creulawn  yn  bygwtb  ei  darostwng 
yn  ysglyfaetb  i'w  puteindra  ;  sef  yn  gyntaf,  y  Fas- 

j  nacb.  Feddwol ;  yn  ail,  Cribddeiliaetb  Masnacbol ; 

j  ac  yn  drydydd,  Penrbyddid  Cyffredinol.  A'r  dydd 
bwn,  o  drugaredd,  gwelaf  yn  eglur  ei  bod  yn  deff- 
ro  o  gwsg  i  sylweddoli  y  ffaitb  fod  y  sarff  feddwol 
wedi  ymlapio  am  dani,  gan  fygwtb  ei  lletbu  i  far- 
wolaetb  anamserol.  Gofyniad  y  byd  beddyw  jw, 
A  all  y  Weriniaetb  fawr  Americanaidd  ymryddbau 
o  afaelion  uffernol  y  fasnacb  feddwol  ?  Y  mae  yr 
atebion  yn  amrywio  llawer.  Ehai  a  ddywedant, 
nad  oes  gobaitb,  gan  fod  y  dwylaw  a'r  traed  wedi 
eu  llyffetbeirio  ;  ac  am  fod  y  swynion  gwenwynig 
wedi  myned  i  mewn  byd  at  yr  enaid.  Eraill  a  ddy- 
wedant  nad  oes  berygl  i'r  sarff  gyfrwys  ladd  yr  bon 

^  sydd  yn  ei  bwydo  yn  feunyddiol  a  pbob  danteith- 

i  ion  ;  nad  yw  ond  megys  yn  ei  cbofleidio  mewn  car- 
iad  !  Ond  etifeddion  ffydd  a  ddywedant,  fod  byw- 
yd  y  Weriniaetb  yn  y  perygl  mwyaf ,  a  bod  yn  rbaid 
i'r  fasnacb  feddwol  neu  y  Weriniaetb   farw  yn  yr 


310  LLWYBEAU   BYWYD. 

ymdreehfa  bresenol,  yn  ol  deddfau  eglur  achos  ac 
effaith  ;  ac  niai  y  Weriniaeth  enilla  y  fuddugol- 
iaeth  eto,  yn  y  drydedd  ymdreehfa  fawr,  fel  yn  y 
ddwy  flaenorol,  gan  f od  mwy  o'i  <fclm  nag  a  all  fod 
yn  ei  herbyn,  sef  Duw,  rhoddwr  bywyd  a  nerth. 
Eisoes,  y  mae  goleuni  gwybodaetli  yn  ein  hargy- 
hoeddi  o  dwyll  y  fasnach  feddwol,  a'n  gobaith  yw 
na  bydd  heddwcli  mwyach  nes  Uwyr  orchfygu  yr 
arthes  ddieflig,  a'i  dymchwelyd  i  uffern. 

Tr  hyn  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  dywyll  ar  y  Wer- 
iniaeth yw,  fod  ei  phlant  ei  hun  yn  codi  yn  ei  her- 
byn i  gefnogi  y  gelyn.  Dyna  ei  merch  hynaf  sydd 
yn  fyw,  sef  y  blaid  fawr  Ddemocrataidd,  yn  dy- 
weyd  fod  yn  rhaid  amddiffyn  y  fasnach  feddwol  er 
ei  chadwr  yn  fyw,  am  mai  gwlad  rydd  yw  America, 
ac  am  fod  y  fasnach  yn  anrhydeddus  yn  ngolwg 
preswylwyr  y  wlad  er  cyn  geni  y  Weriniaeth ! 
Hawlir  fod  ei  henafiaeth  anrhydeddus  yn  hawlio 
iddi  amddiffyniad  ac  addoliad  yn  y  dyfodol  yn 
ogystal  a'r  gorphenol !  A  dyna  ail  ferch  y  Werin- 
iaeth, sef  y  blaid  Werinol,  ar  y  ffens,  yn  dweyd  y 
dylai  yr  hudoles  gael  byw,  ond  fod  eisiau  byrhau 
rhai  modfeddi  ar  y  gadwyn  drwyddedol,  fel  nas 
gallo  wneyd  dim  niwed  i'r  plant  dan  16eg  oed ;  ac 
er  mwyn  gwneyd  y  golled  yna  i  fyny,  fod  yn  rhaid 
cael  temlau  ardderchog  yr  Sigh  License  er  sicrhau 


AMRYWIAETHAU.  311 

$900,000,000  o  offryraau  gwirfoddol  i'r  dduwies  yn 

flynyddol  fel  cynt,  yn  ogystal  a  rhyw  60,000  o  fyw- 
ydau  dynol  i'w  liabertliu  ar  ei  hallorau.  Ac  add- 
awant  i'r  dduwies,  rliag  ei  cliyffroi,  y  bydd  i'r  holl 
swyddogion  gwladol,  o'r  Arlywydd  i  lawr  i'r  swydd- 
og  distadlaf  o  f  ewn  y  tir,  i  gario  ei  theitl  ar  eu  tal- 
cenau,  yn  ysgrifenedig  mewn  llythyrenau  eglur, 
"  Mawr  yw  Diana  yr  Ephesiaid,"  yr  hyn  o'i  gyf- 
ieithu  yw,  "  Mawr  yw  urddas  yr  High  Licenser 

Ond  y  mae  mercli  arall  wedi  ei  geni  i'r  Werin- 
iaith,  sef  y  blaid  Waliarddol ;  ac  y  mae  hi  yn  ym- 
dyngedu  i'r  Duw  byw,  hollalluog,  i  lwyr  lanliau 
cymeriad  ei  mam  oddiwrtli  bob  perthynas  a  llygr- 
edigaeth  y  fasnach.  feddwol,  trwy  lwyr  wahardd 
gwneyd  na  gwerthu  ei  gwenwyn  dieflig  o  fewn  ter- 
i ynau  y  wlad !  Ac  y  mae  arwyddion  yr  amserau 
yn  fy  argyhoeddi  fod  y  blaid  newydd  lion  i  gyn- 
yddn  ac  i  lwyddo,  nes  enill  pob  awdurdod  gwladol, 
er  gorplien  y  gwaith  cysegredig  a  osodwyd  iddi 
gan  Dduw^  i'w  wneuthnr,  a  hyny,  fe  allai,  cyn  diw- 
edd  y  19eg  ganrif  o'r  cyfnod  Cristionogol.  Os 
ystyriwn  ddechreuad  a  cliynydd  y  blaid  Werinol, 
yn  nghyda'r  amser  a  gymerwyd  iddi  ddifodi  caeth- 
wasiaeth.  oddiar  gymeriad  y  Weriniaetli,  gwelwn 
yn  eglur  y  posiblrwydd  a'r  tebygolrwydd  y  bydd 
i'r  blaid  Waliarddol  orphen  ei  gwaith  hithau  cyn 


312  LLWYBKAU   BYWYD. 

diwedd  y  ganrif  hon.  Ar  ol  hyny,  tebyg  y  bydd 
iddi  hithau  dynu  ei  tkraed  i'r  gwely  i  farw,  a  ben- 
ditli  anfarwoldeb  ei  mam  ar  ei  phen,  gan  roddi  lie 
i  chwaer  ieuangach  i  gyflawni  y  bedwerydd  or- 
chest  er  anrhydedd  y  fam  Weriniaefchol. 

Tebygol  mai  plaid  Cyfiawnder  Ymarferol  fydd 
plaid  y  chwarter  cyntaf  o'r  ngeinfed  ganrif ;  hyny 
yw,  plaid  a  wna  amddiffyn  iawnderau  y  gwan  yn 
ogystal  a'r  cryf ;  plaid  a  wna  f antoli  yn  gyfiawn 
gyf alaf  a  llafur,  er  llwyddiant  cyffredinol ;  plaid  a 
fydd  megys  porth  cyfiawnder  i  arwain  i  mewn  i 
gyfnod  gogoneddus  y  milflwyddiant,  yr  liwn  a  bar- 
lia  o  leiaf  365  o  filoedd  o  flynyddau.  Yna  bydd 
"  heddwch  fel  yr  afon,  a  cliyfiawnder  fel  tonau  y 
mor ;"  bydd  "  Gwr  megys  yn  gysgod  rhag  y  gwres? 
ac  yn  lloches  rhag  y  dymestl ;"  6 '  ac  ni  ddysgant  ryf- 
el  mwyach."  Wedi  hyny  yr  adeiledir  teml  fawr 
sancteiddrwydd,  a  gwir  ddedwyddwch,  pan  y  bydd 
lioll  deyrnasoedd  y  byd  wedi  dyfod  yn  eiddo  i'n 
Harglwydd  ni  a'i  Grist  ef !  Onid  yw  arwyddion 
yr  amseroedcl,  a  phrofifwydoliaethau  y  Beibl  yn 
cyd-dystiolaethu  fod  cyfnod  mawr  a  gogoneddus 
o'r  fath  ar  wawrio  ar  y  byd ;  ac  mai  y  Weriniaeth 
fawr  Americanaidd  ga  yr  anrhydedd  o  fod  ar  y 
blaen  i  ddadblygu  a  sefydiu  yn  ymarferol  egwydd- 
orion  llywodraeth  y  milflwyddiant  ?     Ond,  f e  allai 


AMRYWIAETHAU.  313 

y  cymer  hycl  ddiwedd  yr  ugeinfed  ganrif  i  wastad- 

hau  mynyddoedd  y  traragwyddiadau  o'r  Talaethau 

Unedig  a'r  byd ;  ac  y  bydd  cyfnod   gwynfydedig 

yn  dechreu  ar  ddeckreu  y  seithfed  fil  o  oes  y  teulu 

dynol. 

Ni  ryfeddwn  pe  y  clywem  rai   yn   gwawdio  fy 

syniadau,  a'm  cyliuddo  o  fod  yn  rhy  ffyddiog,  gan 

adgoffa  i  mi  arafwch  y  diwygiad    Cristionogol,  a 

gwareiddiad  y  byd  am  y  deunaw  canrif  diweddaf ; 

ond  byddai  yn  dda  i'r  cyfryw  gofio  y  tebygolrwydd 

fod   mwy   wedi  ei  wneyd  yn  y  ganrif  bresenol  er 

dwyn  i  ben  y  cyfnod  addawedig,  nag  a  wnaed  cyn 

hyny,  yn  ol  hyd  yr  oes  apostolaidd,  os  cymerir  i 

ystyriaetli   yr  holl  ddiwygiadan  gwyddonol,  celf- 

yddydol,  cymdeithasol,  gwladwriaethol,   moesol  a 

chrefyddol,  y  rhai  a  gydweithiant  er  addf edu  y  byd 

i  dderbyn    y  cliwyldroadau   angenrlieidiol.     Can' 

mlynedd   yn  ol,   cyfartaledd  bychan  o  breswylwyr 

y  byd   a  allent   bwrcasu   y  Beibl  a'r  newyddiadm% 

a'u  darllen    ar    ol  eu  pwrcasn ;  eithr  yn  awr  y  mae 

tlodion  y   ddaear   wrth   y  miliynau   yn  medru  eu 

pwrcasu  a'u  darllen  !     "  Llawer  a  gyniweiriant,  a 

gwybodaeth   a  amlheir."     Can'  mlynedd  jn  ol,  yr 

oedd  y  gweithiwr  bron  mor  ddarostyngedig  i  ew- 

yllys  ei  feistr  ag  oedd  y  ceffyl ;  eithr  yn  awr,  gall- 

ai,  pe  dewisent,  ugeiniau  o  weithwyr  Cymreig  glan 
21 


314  LLWYBEAU   BYWYD. 

y  Tawelfor,  gychwyn  unrhyw  ddiwrnod  am  bleser- 
daith  mewn  palas-gerbydau,  am  3,000  ofilldiroedd, 
yn  groes  i'r  cyfandir,  yn  y  cyflymdra  o  30  milldir 
yr  awr ;  ac  yna  sicrhau  cabin  passage  yn  un  o'r  ag- 
erlongau  mawrion,  am  y  3,000  nesaf,  yn  groes  i'r 
Werydd,  a  chyraedd  Liverpool  yn  mhen  rhyw  wyth 
niwrnod  ;  yna  myned  i  Gymro  i  ymweled  a'u  per- 
thynasau,  mewn  amgylchiadau  mwy  hwylus  ac 
urddasol  nag  y  gallai  pendefig  Prydeinig  gan' 
mlynedd  yn  ol  fyned  o  Sir  Benfro  i  Lundain  i  wel- 
ed  gwyneb  ei  frenin  !  Y  mae  yn  haws  heddyw  i'r 
celfyddydwr  neu  yr  amaethwr  Americanaidd  es- 
gyn  o  ris  i  ris,  nes  cyraedd  y  gadair  Arlywyddol, 
i  lywodraethu  yn  llwyddianus  60,000,000  o  bobl, 
nag  y  byddai  gan'  mlynedd  yn  ol  i'r  un  dosbarth 
gyraedd  at  yr  anrhydedd  o  gael  arwain  ceffyl 
Brenin  Lloegr !  Felly  gwelwn  fod  yr  olwynion 
celfyddydol,  cymdeithasol  a  moesol,  wedi  cyflymu 
llawer  yn  y  ganrif  hon,  er  cludo  plant  dynion  i 
fyny  at  safon  Duw  i  ddynion,  sef  ffyddlondeb  a 
phurdeb  i'r  gwirionedd. 

Nid  yw  yr  amser  yn  mhell  pan  fydd  safon  an- 
rhydedd yr  un  yn  ngolwg  Duw  yn  y  nefoedd,  a 
dynion  ar  y  ddaear ;  ac  y  bydd  gwir  anrhydedd 
mor  gyraeddadwy  i'r  tlawd  ag  i'r  cyfoethog ; 
mor  gyraeddadwy  i'r  anllythyrenog  a'r  byr  ei  gyr- 


AMRYWIAETHAU.  315 

aeddiadau  ag  y  bydd  i'r  athrylithgar  a'r  dysgedig. 
Gan  hyny  bydded  i  ni  oil  osod  yr  anrhydedd  uchaf 
yn  nod  i  ni  dynu  ato,  gan  wneyd  ein  goreu  i 
wybod  beth  sydd  iawn,  a  gwneyd  cymaint  a  allom 
yn  iawn,  yn  bersonol,  cymdeithasol,  gwladol,  a 
chrefyddol.  Yna  cawn  iawn  fendith  Tywysog 
breninoedd  y  ddaear  yn  etifeddiaeth,  sef,  "  Da,  was 
da  a  ffyddlawn  ;  buost  ffyddlawn  ar  ychydig,  mi  a'th 
osodaf  ar  lawer ;  dos  i  mewn  i  lawenydd  dy  Ar- 
glwydd." 

PERTHYNAS  CREFYDD,  DIRWEST  A 
GWLEIDIADAETH, 

Yr  hyn  a  feddyliwn  pan  yn  son  am  grefydd,  yw 
byw  yn  weddus,  er  gogoniant  Duw,  ein  dedwydd- 
wch  ein  hnnain,  a  daioni  i  bawb  o'n  cyd-ddynion. 
Felly,  ond  i  ni  dalu  sylw  dyladwy  i'r  fasnacb  fedd- 
wol,  yn  ei  dylanwad  personol,  cymdeithasol  a 
gwladwriaethol,  gwelwn  yn  eglur  y  dylai  dirwest 
fod  yn  rlian  o'n  crefydd  mewn  dwy  wedd  yn  ar- 
benig  :  Yn  gyntaf,  yn  gymelliadol ;  yn  ail,  yn  wa- 
harddol. 

I.  Ond  sylwi  yn  briodol,  gwelwn  fod  yfed  diod- 
ydd  meddwol  yn  cynyrchu  blys  annaturiol,  a  thrwy 
hyny    yn   anmharu   iechyd   corfforol  a  meddyliol, 


316  LLWYBRAU    BYWYD. 

nes  ysbeilio  y  dyn  o'i  harddwch,  ei  gymeriad,  ei 
ddefnyddioldeb,  ei  fywyd  a'i  ddedwyddwch  yn  y 
byd  hwn,  ac  am  dragwyddoldeb !  "  Ni  cha  na 
diotwyr  na  chyfeddaehwyr,  na  meddwon  etifeddu 
teyrnas  Dduw."  Dyna  golled  fawr  yn  canlyn  dech- 
reu  yfed  diodydd  meddwol,  onide  ?  Felly  dylai 
dyn  fod  yn  ddirwestwr  er  ei  fwyn  ei  hun. 

II.  Yn  wyneb  y  profion  fod  yn  fasnach  feddwol 
yn  gwneyd  cymaint  o  ddrwg  tenluol  a  chymdeith- 
asol,  dylai  pob  crefyddwr  sydd  yn  caru  lies  a  ded- 
wyddwch  ei  gyd-greadnriaid  wneyd  ei  oreu  i  argy- 
hoeddi  ei  gyd-ddynion  i  lwyr  ymwrthod  a  hi. 
Edrycher  ar  y  tlodi  a  gynyrclia  hi  mewn  miloedd 
o  deuluoedd  ;  a  chymaint  o  ymborth  a  diliad  gwrag- 
edd  a  phlant  a  ysbeilir  ganddi  yn  barhaus ;  a'r 
fath  drueni  teuluol  a  chymdeithasol  y  mae  yn  gyn- 
yrchu  trwy  y  byd,  er  ein  hargyhoeddi  o'n  dyled- 
swyddau  i  gymell  ac  argyhoeddi  pawb  i  ymwrthod 
a  swyn  cyfareddol  y  ddraig  feddwol. 

III.  Ond  yn  ngwyneb  y  ffaith  fod  y  fasnach  yn 
cynyddu  er  gwaethaf  holl  gymelliadau  moesol 
goreuon  y  byd  Cristionogol,  argyhoeddir  Uawer  o 
honynt  o'u  dyledswyddau  i  arfer  moddion  mwy 
effeithiol,  sef  moddion  gwaharddol  neu  gyfreithiol. 
(1)  Gan  fod  $900,000,000  yn  cael  eu  gwario  yn  flyn- 
yddol  yn  y  Talaethau  Unedig  am  ddiodydd  medd- 


AMRYWIAETHAU.  317 

wol ;  (2)  Gan  fod  600,000  yn  cael  eu  cynal  i  gario 
y  fasnach  yn  mlaen  yn  y  wlad,  Uafur  y  rliai  sydd 
yn  annhraethol  waeth  na  cholled  ;  (3)  Gan  fod  y 
fasnach  yn  gwneyd  yn  flynyddol  10,000  o  wallgof- 
iaid,  40,000  o  droseddwyr  cyhoeddus,  60,000  o 
gardotwyr,  900,000  o  feddwon,  a  3,000,000  o  ddiot- 
wyr.,  yn  acliosi  un  rhan  o  dair  o  holl  glefydau  y 
wlad,  ac  yn  gwneyd  colled  flynyddol  i'r  wlad  o  yn 
agos  i  $2,000,000,000,  heb  son  am  yr  anghysur  a'r 
golled  foesol  sydd  yn  canlyn  y  ffigyrau  yna,  awd- 
urdod  y  rhai  yw  yr  Esgob  Newman  yn  y  Zion 
Herald,  fel  cymelliad  i'r  blaid  Werinol  i  gymeryd 
gwaharddiaeth  i'w  banlawr  cenedlaethol ;  (4)  Gan 
fod  y  fasnach  uffernol  wedi  cael  ei  gwau  trwy 
gyfreithiau  y  wlad  ;  (5)  Gan  fod  y  llywodraeth  yn 
trwyddedu  y  fasnach  am  tuag  un  rhan  o  ddeg  o'r 
derbyniadau,  ac  felly  yn  gyfrifol  am  ddrwg  y  fas- 
nach— oni  ddylai  pob  Cristion  bleidleisio  y  felldith 
allan  o'r  cyfreithiau  a'r  wlad  ?  Erbyn  heddyw, 
tebyg  fod  mwyafrif  dinasyddion  y  weriniaeth  yn 
cydolygu  yn  y  pethan  yna  oil,  ond  yn  amrywio 
am  y  modd  i  symud  y  drwg  gwladol  hwn. 

Wei,  gan  y  cydnabyddir  ef  yn  ddrwg  gwladwr- 
iaethol,  ac  am  hyny  fod  yn  rhaid  ymddwyn  tuag 
ato  yn  wladwriaethol,  un  o'r  pethau  mwyaf  amlwg 
yw,  fod  yn  rhaid  cael  plaid  genedlaethol  o  Wa- 


318  LLWYBRAU    BYWYD. 

harddwyr  er  symud  y  drwg,  oblegid  (1)  Y  mae 
gwaharddiaeth  Dalaethol  yn  rhy  gyfyng  a  gwan, 
am  fod  y  Llywodraeth  Gyffredinol  yn  rhoddi  can- 
iatad  i  fasnachdai  yn  y  cyfryw  dros  ben  y  llywod- 
raeth Dalaethol,  ac  am  fod  mantais  gan  y  Talaeth- 
au  cylchynol  i  ysmyglo  dros  y  terfynau.  (2)  Am 
fod  y  blaid  Ddemocrataidd  o  blaid  y  fasnach 
feddwol.  (3)  Am  fod  cefnogwyr  gwaharddiaeth  a 
chefnogwyr  parhad  y  fasnach  yn  mantoli  eu  gilydd 
yn  y  blaid  Werinol,  fel  nas  gall  basio  ac  effeithioli 
cyfreithiau  gwaharddol.  (4)  Am  y  byddai  cyf- 
reithiau  gwaharddol  wedi  en  gwneyd  gan  y  pleid- 
iau  uchod  yn  gyfreithiau  meirwon,  o  herwydd  fod 
mwyafrif  mawr  o'n  swyddogion  yn  gaethion  i'r 
blys  at  y  diodydd  yn  y  cyfryw,  ac  felly  yn  ol 
deddf  natur,  cefnogant  ac  amddiffynant  yr  hon 
gydd  anwyl  ganddynt.  (5)  Bydd  gan  blaid  newydd 
a  fo  wedi  ei  ffurfio  oddiar  egwyddorion  dyngarwch 
a  chenedlgarwch  Cristionogol  ddigon  o  wroldeb  a 
gonestrwydd  moesol  i  ryddhan  y  weriniaeth  oddi- 
wrth  waradwydd  y  fasnach  feddwol.  "  Eithr  gos- 
odant  win  newydd   mewn    costrelau   newyddion." 

GWRTHDDADLEUON  YN  ERBYN  Y  BLAID  WAHARDDOL. 

1.  Gobeithia  dirwestwyr  y  blaid  Werinol  y  gwna 
eu  plaid  hwy  ryw  dro  gymeryd  gwaharddiaeth  i'w 


AMEYWIAETHAU.  319 

banlawr,  ac  oddiyno  i  gyfreithiau  y  wlad ;  ond  po 
fwyaf  y  chwiliwn  i  seiliau  en  gobaith,  tywyllaf  oil 
yr  ymddengys  i  mi  am  sylweddoliad  eu  gobaith  ; 
oblegid  cydymdeimla  arweinwyr  eu  plaid  a'r  fas- 
nach  feddwol,  trwy  en  blys  at  y  diodydd,  a'r  swyn 
sydd  yn  arian  a  phleidleisiau  cefnogwyr  y  f  asnach. 

2.  Cyhnddir  ni  o  gefnogi  y  fasnach  trwy  dynn 
ein  pleidleisiau  oddiwrth  y  blaid  fwyaf  ffafriol  i 
waharddiaeth  ;  ond  yn  wyneb  y  cyhuddiad,  cred- 
wn  ninan  fod  proffes  dwyllodrus  y  blaid  Werinol 
yn  fwy  o  rwystr  ar  ffordd  llwyddiant  y  blaid  ¥a- 
harddol  na  gelyniaeth  agored  y  blaid  Ddemocrat- 
aidd,  gan  en  bod  yn  Uwyddo  i  dwyllo  tyrfa  fawr  o 
Waharddwyr  o  ran  barn  i  aros  ynddi  hi. 

3.  Cyhnddir  ni  o  fod  yn  achlysur  o  ddwyn  tlodi 
masnach  rydd  ar  y  wlad,  trwy  adael  i'r  blaid 
Ddemocrataidd  fyned  i  awdurdod  yn  lie  y  blaid 
Werinol.  Edrychwn  ninau  ar  y  pwnc  yna  yn  y 
golenni  hwn  ;  sef  fod  yn  well  i'r  wlad  oddef  tlodi 
am  ycliydig  flynyddau  na  myned  rhagddi  i  ddin- 
ystr  anadferadwy  mewn  hnn  dragwyddol,  megys  y 
cenedloedd  a  gollwyd  o'r  blaen  mewn  corsydd 
llygredigaeth.  Onid  gwell  i'r  plentyn  wialen  cer- 
ydd  yn  11a w  cariad  ei  rieni,  na  phenrhyddid  i 
lwybrau  distryw  ?  Onid  gwell  i'r  claf  ddysgybl- 
aeth  ymprydiol  y  meddyg  er  ei  wellhad,  na  rhydd- 


320  LLWYBRAU    BYWYD. 

id  i  fwyta  y  pethau  a  fydd  yn  nerth  i'r  dwyniyn  i'w 
gario  i  angeu?  Felly  onid  gwell  i'r  weriniaetli 
hon,  gan  fod  ei  bywyd  mewn  perygl,  ddewis  dysg- 
yblaeth  y  nieddyg  da  dros  enyd  bach,  na  myned 
rhagddi  mewn  rhyfyg  ac  anystyriaeth  i  afael  pang- 
feydd  colledigaeth  ?  Onid  y  w  banes  yr  oesoedd 
yn  profi  i  ni  mai  hnnan-ymwadiad  a  gofalgarwch 
yw  y  pyrth  i  lwyddiant  a  dedwyddwch  personol, 
cymdeithasol  a  chenedlaethol  ?  Am  hyny,  yn  enw 
cariad  a  dyngarwch  a  Christionogaeth,  paham  y 
condemnir  ni  am  sefyll  ar  ffordd  y  prif  gleddyf 
sydd  gan  y  diaf ol  er  difa  gogoniant  y  cenedloedd  ? 


HAELIONI   CEISTIONOGOL. 

I.  Mae  dyn  yn  greadur  iiv  egwyddori  am  ei  ddy- 
ledswyddau.—  Un  felly  oedd  yn  ei  sefyllfa  greadig- 
ol  a  pherffaith,  canys  cawn  fod  yr  Arglwydd  ar 
foreu-ddydd  ei  fodolaeth  yn  ei  ddysgu,  fel  bod 
moesol,  yn  ei  gyflwr  paradwysaidd  a  dedwydd ;  os 
felly,  pan  oedd  ei  ddeall  heb  ei  dywyllu  gan  bech- 
od,  pa  faint  mwy  felly  ar  ol  iddo  gymeryd  ei  ar- 
wain  ar  grwydr  ar  hyd  llwybran  anhygyrch  anial- 
diroedd  tywyll  y  byd  moesol !  Y  mae  doethion  y 
ddaear  yn  gwybod  hyn  yn  mhob  oes  o'r  byd. 
Medd  Syr  Isaac  Newton,  yr  athronydd  mawr,  yn 


AMRYWIAETHAU.  321 

ei  hen  ddyddiau :  "  Yr  wyf  fel  Uanc  yn  chwareu 
a'r  cregin  ar  y  traeth,  a'r  mor  a'i  gyflawnder  eto 
yn  ddirgelwch  i  mi !  "  "  O !  am  gyfeirio  fy  ffyrdd  i 
gadw  dy  ddeddfau,"  medd  y  Salmydd ;  a  chawn  i 
Solomon,  y  doetliaf  o  ddynion,  golli  ar  ei  lwybrau ! 
A  pha  ryfedd,  gan  fod  cwmwl  o  bechod  a  chwmwl 
arall  o  ddigofaint  Duw  yn  crogi  rhwng  ein  byd  ni 
a  ffynonell  goleuni  ?  Ond  diolch,  y  mae  Tad  y 
goleuni  wedi  gweled  yn  dda  agor  ffordd  newydd 
i'n  harwain  trwy  ac  heibio  y  cymylau  tywyll  yn  ol 
i  fro  y  goleuni ;  ac  o'i  ddaioni,  y  mae  yn  gweled 
yn  dda  ethol  y  rhai  sydd  yn  credu  i  fod  yn  gyd- 
weithwyr  a  Duw  i  arwain  a  chyfarwyddo  i,  ac  ar 
hyd  y  ffordd.  A  clian  ei  fod  yn  awdwr  trefn,  "  Go- 
sododd  rai  yn  Apostolion,  rhai  yn  Broffwydi,  eraill 
yn  Athrawon,"  &c. 

II.  JT  blaenoriaid  i  ofalu  am  adran  arianol  y 
gvjaith. — Sefydlwyd  byn  yn  ddeddf  gan  neu  yn  yr 
oes  Apostolaidd,  pan  y  neillduwyd  y  seitbwyr  da 
eu  gair  i  wasanaethu  byrddau,  fel  y  gallai  yr  Apos- 
tolion  lafurio  yn  fwy  llwyr  yn  yr  athrawiaeth.  Y 
mae  y  byd  Cristionogol,  o  hyny  byd  heddyw,  yn 
cydnabod  byn  ;  felly,  gan  fy  mod  inau  wedi  der- 
byn  yr  anrbydedd  o  gael  fy  rbifo  jn  mhlith  y 
blaenoriaid,  y  mae  y  nefoedd  a'r  eglwys  wedi  fy 


322  LLWYBEAU   BYWYD. 

ngosod   dan  y  cyfrifoldeb   o  wneyd  fy  ngoreu  er 
anog  pawb  at  haelioni  crefyddol. 

III.  Mae  haelioni  Cristionogol  yn  sylfaen  han- 
fodol  llwyddiant  yv  Efengyl. — Yr  egwyddor  hon 
ysgogodd  feddwl  y  Duwdod  i  gynllunio  ffordd  o 
waredigaeth  i'r  euog,  ac  a  ddaeth  a'r  ail  Berson  o'i 
ogoniant  hanfodol  a  digwmwl  i  waered  trwy  y  dig- 
ofaint  anfeidrol,  a  thrwy  y  cwmwl  o  euogrwydd 
sydd  yn  gordoi  y  byd !  Cawn  ef  yn  gyntaf  yn 
nghanol  y  cwinwl  yn  chwilio  am  y  colledig : 
"Adda,  pa  le  yr  wyt  ti?"  Cawn  ef  wedi  hyny  yn 
adeiladu  yr  arch,  er  cadw  y  byd  euog  yn  fyw ;  yna 
yn  codi  y  llanc  Joseph  o'r  pydew,  a  thrachefn  yn 
ei  ddwyn  allan  o'r  carchar.  Gwelwn  ef  yn  codi 
Moses  bach  o'r  afon,  ac  ar  ol  hyny  yn  myned  trwy 
waelod  y  mor  i  agor  ffordd  i  rai  ar  ddarfod  am 
danynt ;  yna  yn  ymboeni  gyda'r  rhai  gwrthnysig 
am  ddeugain  mlynedd !  Cawn  ef  yn  diffoddi  ang- 
erdd  y  tan,  ac  yn  cau  safnau  llewod.  "  A  phwy  a 
draetha  ei  oes  ef  ?"  Gwelwn  ef  wedi  hyn  yn  dianc 
am  ei  einioes  i'r  Aipht,  mewn  Uestr  bychan  o 
bridd !  Ie,  ie !  un  mor  fawr  a  Thad  tragwyddol- 
deb  yn  cymeryd  ei  wasgu  i  lestr  pridd  rhyw  haner 
Hath  o  hyd,  er  ei  guddio  yn  ngwlad  y  caethiwed  ! 
Gwelwyd  ef  yn  cael  ei  gernodio  a'i  groeshoelio,  ac 
o'i  fodd  yn  myned  i  uffern  er  dwyn  gydag  ef  oddi 


AMEYWIAETHAU.  323 

yno  "y  carcharorion  oddiar  y  cadarn,"  ac  er  gwar- 
edu  y  rhai  a  garcharwyd  yn  gyfiawn !  Dyna  hael- 
frydedd, onide  ?  Dyna  yr  esiampl  a  roddes  efe  i'w 
ganlynwyr  o  haelfrydedd  Cristionogol.  Felly  eg- 
lur  yw,  mai  haelfrydedd  yw  sylfaen  llwyddiant  yr 
efengyl,  yn  ogystal  a  hanfod  y  gwaith  o  adeiladu 
y  Jerusalem  a  ddaeth  i  waered  oddiwrtli  Dduw. 

IV.  Gwirfoddolrwydd  yw  hanfod  haelfrydedd 
Cristionogol, — Nid  oes  nn  weithred  o  eiddo  bod 
moesol  yn  teilyngn  cydnabyddiaeth,  os  na  fydd  yn 
weithred  wirfoddol.  O  wirfoddolrwydd  Duw  y 
tardda  ei  holl  weithredoedd ;  gan  hyny  rhaid  en 
bod  yn  dda  a  chanmoladwy.  Y  mae  Duw  hefyd 
wedi  gosod  yr  ewyllys  yn  nghalon  dyn  i  fod  yn  ys- 
gogydd  i'w  holl  weithredoedd,  yn  y  fath  fodd  ag  y 
bydd  ei  ddedwyddwch  neu  ei  annedwydclwch,  am 
amser  a  thragwyddoldeb,  yn  ymddibynu  ar  ein 
hymddygiadau  gwirfoddol  ;  am  mai  yn  yr  ewyllys 
y  mae  canolbwynt  cyfrifoldeb  dyn.  Gan  hynyy 
nid  yw  yr  egwyddor  orfodol  yn  perfchyn  yn  wreidd- 
iol  i'r  byd  rhesymol,  eithr  i'r  byd  materol,  ond 
wedi  cael  ei  dwyn  i  fewn  yn  achlysurol  i'r  byd 
moesol,  i  gyfarfod  a  rhai  fyddo  wedi  myned  allan 
o'r  byd  rhesymol  fel  deiliaid  deddf.  Nid  yw  Bren- 
in  Seion  wedi  ordeinio  gorfodaeth  i  fod  yn  elfen 
yn  ei  eglwys  o  gwbl ;  nid  yw  yn  gosod  gwerth  ar  j 


324  LLWYBRAU   BYWYD. 

rhodd  anewyllysgar,  nac  ar  ymddygiad  y  swyddog 
eglwysig  sydd  yn  gorfodi  neb  i  roddi.  Ni  bydd  y 
Barnwr  yn  cydnabod  yr  un  o'r  ddwy  weithred  yn 
y  dydd  olaf  :  "  Canys  myfi  yr  Arglwydd  a  hoffaf 
gyfiawnder;  yr  wyf  yn  casau  trais  yn  boeth-off- 
rwm."  Esa.  61.  8.  Tybia  rhai  fod  yr  Arglwydd  yn 
gorfodi  yr  eglwys  Iuddewig  i  daln  y  degwm  ;  ond 
nid  felly  yr  wyf  yn  deall.  Tybiwyf  mai  wedi 
awgrymu  iddynt  yr  oedd  yr  Arglwydd  y  priodol- 
deb  iddynt  gyfranu  y  degwm  at  gynal  crefydd,  nen 
at  fwyd  ysbrydol  iddynt  eu  hunain,  gan  addaw 
iddynt  fendithion  trwy  ac  am  wneyd,  a  melldith 
trwy  beidio  gwrandaw  ar  ei  gyngor  ef,  yr  hwn 
sydd  yn  llywodraetlm  ar  bob  peth. 

V.  Eglur  gan  hy?iy  yw  ein  dyledsvjydd  i  anog  ein 
gilydd  at  haelioni  crefyddol. — Y  mae  llwyddiant  yn 
gofyn  haelioni — er  cael  capel  cysnrus  a  liardd  yn 
ddiddyled  ;  ac  er  cynal  gweinidog  yn  anrliydeddus 
i  arlwyo  i  ni  ymbortli  ysbrydol.  A  dylai  fod  gan 
bob  eglwys  ystafell  eang  a  chyfleus  i'r  bobl  ienainc 
gyfarfod  a'n  gilydd  i  gadw  cyfarfodydd  adloniadol, 
crefyddol,  a  llenyddol.  Hefyd,  dylai  fod  yn  yr 
ystafell  hon  ddarllenfa  dda,  yn  cynwys  Uyfrau  a 
chyfnodolion  ar  bob  cangen  o  wybodaeth  fuddiol ; 
yna  ni  fydd  llawer  o  berygl  i  blant  yr  eglwysi  dyfu 


AMKYWIAETHAU.  325 

i  fyny  yn  ddrygionus  ac  annuwiol  ar  hyd  yr  heol- 
ydd,  yr  ystordai,  y  tafarnau,  y  chwareudai,  &c. 

Eto,  y  mae  eangder  a  mawredd  y  gwaitk  cenad- 
ol  yn  galw  arnom  anog  ein  gilydd  at  haelioni  cref- 
yddol.  Y  mae  miliynau  Asia,  Affrica,  America  ac 
ynysoedd  y  mor,  yn  galw  arnom  o  ddyfnder  trueni 
a  thywyllwck  moesol,  am  anfon  atynt  liwythau  y 
newyddion  da  o  lawenydd  mawr,  am  "  y  Bachgen 
a  anwyd  erbyn  ealedi,"  er  codi  y  colledig  truenus 
o'r  pydewan  damniol  ac  anobeithiol,  i  ddedwydd- 
wcli  gwynfydedig  a  thragwyddol.  Ond,  medd  yr 
anghrediniol,  "  Pwy  sydd  ddigonol  i'r  pethau 
hyn  ?"  "  Yr  ydym  yn  nietliu  yn  awr  a  thalu  y  ddy- 
led  sydd  ar  ein  capel,  na  chwaitli  gasglu  digon  i 
dalu  am  weinidogaeth,  f el  yr  ydym  yn  gorfod  cael 
ffeiriau,  festivals^  hapchwareuon,  <fcc,  er  ein  cyn- 
orthwyo  i  gael  pethau  i  fyn'd  rywfodd."  Ond 
gallaf  fi  ateb  yn  ddibetrus,  y  bydd  eglwys  Dduw, 
yn  nydd  ei  nertli  ef,  yn  ddigonol  i  gyflawni  angen- 
ion  y  byd  !  Y  mae  ewyllys,  ffydd  a  gallu  yr  eg- 
lwys, i  gynyddu  fel  y  gareg  a  welodd  Daniel  yn 
cael  ei  tbori  o'r  mynydd,  ac  yn  treiglo,  gan  gyn- 
yddu nes  llenwi  yr  holl  ddaear.  Gwneir  lioll 
anialdiroedd  y  byd  yn  erddi  paradwysaidd  trwy 
fendith  Duw  ar  haelioni  ei  bobl.  Gellid  Cristion- 
eiddio  yr  holl  fyd  cyn  can'  mlynedd  i  heddyw,  trwy 


326  LLWYBRAU    BYWYD. 

liaelioni  yr  eglwys  a  bendith  Duw.  Gadewcli  i  ni 
gael  gofyn  i  ffigyrau  beth  a  ddywedant  hwy  am 
liyn.  Tebyg  nad  yw  poblogaeth  y  byd  heddyw  yn 
1,500,000,000;  ond  tybiwn  hyny;  a  Christionog- 
ion  y  byd  yn  300,000,000 ;  yna  ceir  fod  pedwar  o 
baganiaid  ar  gyfer  pob  Cristion,  i'w  crefyddoli ;  a 
dylem  gofio  fod  yr  lioll  saint  yn  offeiriaid.  Pe 
dyblai  y  Cristionogion  yn  eu  rhif  bob  ugain  mlyn- 
edd,  enillid  yr  holl  fyd  at  Grist  felly  cyn  pen  han- 
er  can'  mlynedd!  "  O,"  medd  rhywun,  "  o  ba  le  y 
ceid  digon  o  arian  at  y  gwaith  ?"  Wei,  ca  ffigyrau 
lefaru  eto  ar  y  cwestiwn  yna.  Yn  ol  ystadegau  di- 
weddar,  dywedir  fod  $900,000,000  yn  cael  en 
gwario  yn  flynyddol  am  ddiodydd  meddwol  yn 
y  Talaethau  TJnedig  yn  nnig,  a  $600,000,000  am 
dobaco— neu  $1,500,000,000  cydrhyngddynt ;  sef 
nn  ddolar  bob  blwyddyn  ar  gyfer  pob  dyn  byw  ar 
wyneb  y  ddaear !  Talai  hyny  $1,000  y  flwydd- 
yn  ar  gyfer  1,500,000  o  weinidogion;  sef  un 
gweinidog  ar  gyfer  pob  1,000  o  bobl  y  byd !  Ac 
os  yw  y  Talaeth.au  Unedig  yn  fyw,  er  cymeryd  cy- 
maint  a  gwerth.  $1,500,000,000  o  wenwyn  iV  chyf- 
ansoddiad  yn  flynyddol,  ai  tebyg  na  allai  fyw  wrth 
wario  y  cyfryw  er  cyfranu  bendithion  bywyd  tra- 
gwyddol  i'r  byd  ?  A  chofier  nad  yw  y  wlad  hon 
ond  rlian  fechan  o'r  byd  Oristionogol ! 


AMKYWIAETHAU.  327 

Ond  cymerwn  olwg  fwy  cartrefol  eto  ar  y  ffeith- 
iau :  $1,500,000,000  gan  60,000,000  o  clrigolion,  sydd 
gyfartal  i  $25  ar  gyfer  pob  enaid  byw ;  felly  ^ar- 
ia mil  o  bersonan  $25,000  yn  flynyddol.  Yn  awr, 
gadewch  i  ni  gael  edrych  beth  all  y  gwastraff  yna 
wneyd  o  ddaioni  yn  flynyddol : 

Cyfraniadau  at  y  capel $2,000 

At  ystaf ell  y  ddarllenfa 1,000 

At  gyflog  i'r  gweinidog 1,000 

I  lyfrgellydd  a  janitor 1,000 

I  harddu  oddi  mewn  ac  allan 1,000 

At  drysorfa  y  tlodion 1,000 

At  y  genadaeth  gartrefol 2,000 

At  y  genadaeth  dramor 3,000 

Cyfanswm $12,000 

A  dyna  eto  $13,000  yn  weddill,  at  gysuron  cartref- 
ol neu  deuluaidd.  Eithr  ni  chyfrenir  yn  flynydd- 
yddol  yn  awr  ond  tua  $120,000,000,  sef  prin  $2  y 
flwyddyn  ar  gyfer  pob  un  yn  y  wlad !  Ac  at  y 
Genadaeth  Gartrefol  a  Thramor,  ni  chyfrenir  ond 
tuag  wyth  cent  y  pen  ar  gyfartaledd.  Onid  yw  y 
byd  eto  yn  mhell  o'i  le  ?  "  Wei,"  medd  rhywun, 
"  rhaid  cofio  fod  Uawer  o'r  gwastraff  dan  sylw  i 
iyned  i  fwyda  a  dilladu  teulnoedd  y  meddwon 
sydd  yn  awr  yn  dyoddef."  Wrth  gwrs,  ac  yr  wyf 
fi,  yn  y  ffigyrau  blaenorol,  wedi  gadael  dros  yr 
"haner  ar  gyfer  hyny.    Ond  credwyf  nad  yw  yr  am- 


328  LLWYBEAU   BYWYD. 

ser  yn  mhell  pan  y  bydd  y  gwledydd  Cristionogol 
yn  gwahardd  masnachu  mewn  diodydd  meddwol 
a'r  tobaco,  fel  melldithion  cymdeithasol.  Yn  awr, 
megys  cynt,  y  dywed  yr  Arglwydd  :  "  Dygwch  yr 
holl  ddegwni  i'r  trysordy,  fel  y  byddo  bwyd  yn  fy 
nhy."  "  0,"  medd  yr  amaethwr  Americanaidd, 
"  nis  gallaf  fi  ddegymu  at  gynal  crefydd,  a  gofahi 
am  fy  nheulu  yn  briodol."  Onis  gwyddost  fod 
amaethwyr  Cymru  dlawd  yn  gorfod  talu  y  degwm 
at  grefydd  arall,  a  chynal  eu  crefydd  eu  hunain  a'u 
teuluoedd  hefyd  ?  Ac,  medd  y  gweithiwr  cyflog- 
edig  sydd  yn  enill  $1.50  y  dydd,  "  Nid  allaf  finan 
ddim  degymu  at  grefydd,  a  byw  ;  byddai  hyny  yn 
agos  i  un  ddolar  yr  wythnos,  neu  dros  $40  y 
flwyddyn  !  Na,  yr  wyf  yn  cyfrif  fod  un  ddolar  y 
mis  yn  ddigon  i  mi  gyfranu  at  grefydd."  Fe  allai 
hyny ;  ond  beth  pe  byddai  i  ti  a'th  gyfaill  yr  am- 
aethwr wneyd  yn  ol  cyngor  Duw,  er  gweled  pa 
f odd  y  troai  pethau  allan ! 

VI.  Mae  ymarferiad  yn  hanfodol  i  hob  llwydd- 
iant. — Ehaid  i  ddyn  arfer  bod  yn  haelionus  er 
dysgu  bod  yn  fwy  haelionus,  fel  y  gallo  fedi  y  can' 
cymaint  mewn  canlyniad,  yn  ol  addewid  y  digel- 
wyddog  Dduw.  Er|bod®mor  ymarferol  ag  a  fyddo 
bosibl,  awgrymaf  rai  rheolau  ag  fyddo  yn  feithrin- 
fa  i'r  ysbryd  ha  elf  ry  dig : 


AMRYWIAETHAU. 


329 


1.  Dylid  gwneyd  o  leiaf  un  casgliad  y  mis  ar  gyfer 
y  weinidogaeth,  a  gofalu  am  y  capel. 

2.  Penoder  rhyw  frawd  cymwys  bob  mis  i  siarad  ar 
ryw  blyg  o  haelioni  crefyddol. 

3.  Cyfraned  pob  un,  o'r  henaf  i'r  baban,  ryw  swm 
bob  mis,  pe  na  byddai  ond  un  cent. 

4.  Cyhoedder  Adroddiad  blynyddol  o  gyfraniadau 
pawb. 

5.  Gwneler  casgliad  gyda  chysondeb  at  gynorthwyo 
y  tlodion. 

6.  Gwneler  casgliad  teilwng,  yn  fisol  neu  flynyddol, 
at  y  Cenadaethau,  Cartrefol  a  Thramor  ;  a  chasgliad 
blynyddol  at  y  Feibl  Gymdeithas. 

7.  Cyflwyner  un  casgliad  blynyddol  i  gronfa  er  cyn- 
orthwyo  i  adeiladu  capeli  yn  ddiddyled,  fel  na  byddo 
yr  eglwysi  yn  cael  eu  llethu  gan  log  dyled,  fel  ag  y 
mae  yn  awr  yn  rhy  gynredinol. 

Ond  i'r  bobl  edrych  ar  bethaii  yn  iawn,  deu- 
ent  o  ewyllys  yn  fwy  haelionus,  a  tlirwy  hyny  yn 
fwy  dedwydd,  a  gwell  eu  liamgylchiadau.  Onid 
yr  xlrglwydd  sydd  yn  rboddi  ac  yn  cymeryd 
ymaith  ?  Os  wyt  ti  yn  ymffrostio  dy  fod  yn  rhoddi 
dolar  y  mis  at  gynal  crefydd,  tra  y  dylesit  roddi 
pedair,  cofia  y  gall  Duwr^gymeryd  y  tair  o'i  eiddo 
oddi  arnat,  trwy  drais  dy  feistr,  neu  trwy  dy  gar- 
charu  yn  dy  wely  am  rai  wythnosau.  A  thitliau, 
yr  amaetbwr,  a  ddyw^edi  di  nas  gelli  ddegymu  at 
22 


330  LLWYBEAU    BYWYD. 

grefydd?  Oni  chymerodd  efe  geffyl  gwerth  $150 
oddi  arnat  y  gauaf  diweddaf,  ac  yr  wyt  eto  yn  byw 
ar  ol  y  golled !  Pe  buaset  wedi  gwerthu  y  ceffyl 
ar  ddechreu  y  flwyddyn,  er  dy  alluogi  i  roddi  $50 
at  wahanol  achosion  crefydd,  buaset  $100  yn  well 
allan  yn  dy  logell,  a  chan'  cymaint  yn  well  allan  yn 
dy  fynwes.  "  O,  ffolineb  !  nid  yw  yr  Arglwydd  yn 
gwneyd  fel  hyn  a'r  byd,"  medd  rhywun.  Wei,  os 
oes  yma  rywun  yn  ameu,  gadewch  i  ni  gael  gwran- 
daw  ar  air  y  dystiolaeth,  yr  hwn  sydd  i  aros  trwy 
holl  oesau  y  ddaear,  ac  wedi  i  amser  ddarfod  :  "A 
ysbeilia  dyn  Dduw  ?  eto  chwi  a'm  hysbeiliasocli  i. 
Ond  chwi  a  ddywedwch,  Yn  mha  beth  y'tli  ysbeil- 
iasom?  Yn  y  degwm  a'r  offrwm.  Melldigedig 
ydych  trwy  felldith ;  eanys  chwi  a'm  hysbeiliasoch 
i,  sef  yr  boll  genedl  hon.  Dygwch  yr  lioll  ddeg- 
wm  i'r  trysordy,  fel  y  byddo  bwyd  yn  fy  nhy; 
a  phrofwch.  fi  yr  awr  hon  yn  hyn,  medd  Arglwydd 
y  Uuoedd,  onid  agoraf  i  chwi  ffenestri  y  nefoedd, 
a  thywallt  i  chwi  fendith,  fel  na  bo  digon  o  le  i'w 
derbyn.  Myfi  hefyd  a  argyhoeddaf  er  eich  mwyn 
chwi  yr  ormes,  ac  ni  ddifwyna  i  chwi  ffrwyth  y 
ddaear ;  a'r  winwydden  yn  y  maes  ni  fwrw  ei 
ffrwyth  cyn  yr  amser  i  chwi,  medd  Arglwydd  y 
lluoedd."  Mai.  3  :  8-11. 

Dyna  i  chwi,  ac  nid  yw  efe  yn  llefaru  yn  ofer. 


AMRYWIAETHAU.  331 

Ac  os  felly  y  llefarai  wrth  yr  eglwys  Iuddewig,  pa 
faint  mwy  wrth  yr  eglwys  Gristionogol,  yr  hon  sydd 
genadol,  a'i  gwyneb  ar  yr  holl  fyd  ?  Os  oeddynt 
hwy  yn  fellditliiol  ain  ysbeilio  y  degwm,  pa  faint 
mwy  ni  ?  Onid  ei  weision  ef  yw  pob  peth  ?  Y 
mae  y  gorthrymwyr  gwladol  yn  weision  iddo  ef  : 
"Moab  yw  fy  nghrochan  golchi,"  medd  ef e ;  a 
dywed  hefyd  am  y  locustiaid  a'r  lindys,  "  Fy  llu 
mawr  L"  Y  mae  y  plaau  sydd  yn  lladd  y  meirch, 
a'r  gwartheg,  a'r  defaid,  a'r  moch,  yn  eiddo  iddo 
ef.  Ond,  gyfeillion,  nid  hyfryd  gan  Ddnw  yw  cym- 
eryd  ei  eiddo  oddi  arnom;  gwell  ganddo  lawer 
iawn  en  derbyn  oddi  wrthym  fel  offrymau  gwir- 
foddol,  er  nad  oes  eu  hangen  arno  ef ,  canys,  medd- 
ai,  "  Eiddof  fi  yr  arian  a'r  anr,  a'r  anifeiliaid  ar  fil 
o  f^Tiyddoedd."  "  Paham  ynte,"  medd  rbywun, 
"  y  mae  mor  galed  a  dysgwyl  i  un  tlawd  fel  fi  roddi 
iddo  o'm  hangen  at  ei  waith  ?"  Dywedaf  i  ti : 
Byddai  llwyddiant  bydol  yn  ddamniol  i  ti  heb 
grefydd ;  ac  asgwrn  cefn  gwir  grefydd  yw  cynorth- 
wyo  Duw  i  wneyd  ag  eraill  fel  y  gwnaeth  efe  trwy 
eraill  i  ninau.  Felly  y  mae  pob  rhodd  dda  o 
eiddo  y  saint  er  mwyn  dyn,  ac  nid  er  mwyn  y  Duw 
hollgyfoethog.  "  Profwch  fi  yr  awr  hon  yn  hyn," 
ynte. 


332  LLWYBRAU    BYWYD. 

VII.  Mae  Duw  yn  hendiihioyn  ol  y  ffyddlondeb. 
"  Yr  liwn  sydd  yn  hau  yn  brin,  a  fed  liefyd  yn  brin  ; 
a'r  liwn  sydd  yn  hau  yn  lielaeth  a  fed  hefyd  yn 
helaeth,"  yw  hi  yn  mhob  oes  o'r  byd — yn  y  byd 
moesol  yn  ogystal  a'r  byd  llysieuol ;  a  gwyn  fyd  y 
ddaear  yn  y  man,  pan  fydd  yr  lioll  saint  yn  ewyll- 
ysgar  i  hau  yn  helaeth  yn  nydd  ei  nerth  ef,  ac  y 
byddant  hwythau  oil  yn  medi  y  can'  cymaint  yn  y 
byd  hwn.  Yna  atebir  yn  gadarnhaol  a  sylweddol 
yr  hen  ofyniad  ameus  hwnw :  "  A  enir  cenedl  mewn 
un  dydd?"  Y  pryd  hwnw  y  bydd  gwyddoniaeth, 
celfyddyd,  a  chyfoeth  y  byd,  yn  cydweithio,  er 
gwneyd  i'r  anialwch  flodeuo,  a'r  diffaethwch  fel 
gardd  yr  Arglwydd,  He  y  bydd  preswylfeydd  taw- 
el,  ac  aneddau  Uonydd  ac  heddychol  teulu  mawr 
cyffredinol  Duw,  ar  hyd  cyfnod  hirfaith  a  gogon- 
eddus  y  milflwyddiant,  pan  y  bydd  sancteiddrwydd 
yn  ysgrifenedig  niegys  ar  ffrwynau  y  meirch ;  a 
phan  na  ddysgant  ryfel  mwyach.  Gan  y  "  bydd 
heddwch  fel  yr  afon,  a  chyfiawnder  fel  tonau  y 
mor,"  sef  tonau  mor  cariad  Cristionogol,  cyd- 
weddied  y  saint  ar  yr  Arglwydd,  am  iddo  anfon  yr 
Ysbryd  i  agor  llygaid,  a  deall,  a  chalonau  ei  bobl, 
fel  y  byddont  ewyllysgar  i'r  cynauaf  mawr,  yn 
nydd  ei  nerth  ef,  "  canys  llawn  yw  tywyll  leoedd  y 
ddaear  o  drigfanau  trawsder."      "  Deffro,  deffro? 


AMKYWIAETHAU.  333 

Seion,  gwisg  dy  nerth ;  gwisg  wisgoedcl  dy  ogon- 
iant,  sanctaidd  ddinas  Jerusalem." 


GWAHABDDIAETH. 

Gan  mai  Dirwest  a'r  Fasnach  Feddwol,  mewn 
gwahanol  agweddau,  sydd,  fe  allai,  yn  cael  mwyaf 
o  sylw  genyf  yn  y  gyfrol  lion,  rhesyrool  i  mi.  ei 
gorphen  gyda  phenod  yn  cynwys  fy  syniadau,  nen 
gyffes  o  fy  ffydd,  o  bertkynas  i'r  symudiadaii  cym- 
deithasol  a  gwladwriaethol  yn  nglyn  a  melldith 
fwyaf  y  Talaethau  Unedig,  a'r  byd,  yn  y  bedwar- 
edd-ganrif-ar-bymtlieg,  sef  y  fasnach  feddwol. 
Bydded  i  ni  gadw  mewn  cof?  wrtli  drafod  y  pwnc 
mawr  hwn,  ein  bod  yn  byw  mewn  canrif  enwog 
mewn  diwygiadan,  celfyddydol,  gwyddorol,  cym- 
deithasol,  gwladwriaethol  a  moesol.  "Llawer  a 
gyniweiriant,  a  gwybodaeth  a  amlheir."  Oes  dde- 
allus  a  chyflym  yw  ein  hoes  ni — oes  yr  ager,  oes 
trydaniaeth,  &c.  Ddechren  y  ganrif  hon,  nis  gell- 
id  gweled  fod  y  byd  wedi  esgyn  ond  ychydig  mown 
gwir  wareiddiad  a  Christionogaeth.  Yn  y  ganrif 
ddiweddaf,  cyfartaledd  bychan  o'r  byd  allai  ddar- 
llen  eu  hiaith  eu  hunain  ;  ond  yn  yr  oes  hon,  mae 
y  wasg  yn  prysnr  gyflymu  y  byd  i  rywle.  Yn  y 
ganrif  hon  y  mae  y  cymdeithasau  Beiblaidd,  Cen- 


334  LLWYBKAU    BYWYD. 

aclol  a  dyngarol,  &c,  yn  codi  y  byd  o'i  dywyllwch 
i  fyny  at  oleuni  dysglaer  y  inilflwyddiant.  A'r  He 
yr  oedd  cymdeithas  yn  fwyaf  pur  y  dechreuodd  y 
diwygiadau  dirwestol,  yn  gynar  yn  y  ganrif  hon, 
sef  yn  y  Talaethau  Unedig.  Yn  awr,  bydded  i-ni 
edrych  ar  y  graddau  ag  y  mae  y  diwygiad  dirwest- 
ol  wedi  myned  trwyddo  yn  y  ganrif  bresenol : 

Ar  y  dechreu,  cymedroldeb  oedd  y  nod  uchaf  y 
cyrcliai  y  bobl  oreu  ato  ;  ond  buan  y  dysgwyd  liwy 
fod  hwnw  yn  nod  rhy  isel.  Yna  cychwynwyd 
cymdeithasau  llwyr-ymwrthodol,  ond  dysgasant 
fod  y  nod  yn  rhy  isel  eto,  am  fod  y  fasnach  yn  cael 
ei  hanrhydeddu  yn  y  cyfreithiau  gwladol.  Yn 
Nhalaeth  Maine,  a  rhai  Talaethau  eraill,  daeth  y 
dinasyddion  i  gredu  ei  bod  yn  ddyledswydd  ar- 
nynt  bleidleisio  y  fasnach  feddwol  allan  o'u  cyf- 
reithiau ;  ac  erbyn  hyn  y  mae  y  blaid  Waharddol 
wedi  codi  er  cael  cyfreithiau  gwaharddol  Talaeth- 
ol  a  Chenedlaethol,  ac  effeithioli  y  cyfryw  gyf- 
reithiau  ar  ol  eu  cael.  Cychwynodd  y  blaid  hon 
yn  1869,  ac  y  mae  ei  phleidleisiau  wedi  dal  i 
gynyddu  yn  raddol,  fel  hyn  : 


1869 7,183 

1872 5,607 

1876 9,737 


1880 9.678 

1884  150,626 

1888  ..      ......275,000 


Lied  dda,  onide  ?  pan  gofiom  fod  bron  holl  gyf- 


AMRYWIAETHAU.  335 

ryngau  llenyddol  y  wlad,  ac  hefyd  y  ddwy  blaid 
fawr  wleidyddol  fel  pe  y  baent  mewn  cyng- 
rair  a'r  fasnacli  feddwol.  a'r  diafol  ei  hun,  er  lladd 
y  blaid  fechan  hon.  Diameu  genyf  fod  miloedd 
lawer  o  bleidleisiau  Gwaharddwyr  wedi  en  din- 
ystrio  a'u  cam-gyfrif,  &c,  gyda'r  amcan  o  dwyllo 
y  wlad  i  greclu  fod  y  blaid  Waharddol  yn  lleihau 
ac  yn  marw.  Ond  credwyf  na  lwyddant  mwy, 
gan  fod  gwawd,  erlid,  lladd,  gweniaeth,  llwgr- 
wobrwyaetli,  twyll  a  chelwydd  wedi  metliu  liyd 
yma.  Tr  wyf  yn  credu  na  lwydda  yr  hen  bleid- 
iau  yn  hir  eto  i  dywyllu  deall,  ac  i  lygru  cydwy- 
bod,  er  aberthu  egwyddorion  gan  y  dinasyddion 
ar  allor  distryw ;  a  chan  wired  a  bod  dinasyddion 
goren  y  wlad  yn  liwyrfrydig  i  gefnu  ar  yr  hen 
bleidiau,  oblegid  yr  hen  orchestion  gynt,  y  mae 
rhyferthwy  o  gydwybodolrwydd  Cristionogol  i  ddy- 
fod  yn  y  dyfodol  buan,  er  gym  cyngreirwyr  nffern 
oddiar  y  ffordd,  i'w  He  en  hnnain,  ac  er  cario  gor- 
euon  y  blaid  Waharddol  i'r  swyddan  gwladol,  gan 
sicrhau  llwyddiant  dyfodol  y  Weriniaeth.  Y  mae 
y  Gwaharddwyr  mor  ffycldiog  ag  erioed.  Credwyf 
fod  250,000  o  ddinasyddion  goren  y  Weriniaeth 
yn  teimlo  i  aros  yn  en  plaid,  hyd  yn  nod  pe  gwydd- 
ent  nad  yw  ein  hewyddorion  i  lwyddo  am  fil  o 
flynyddan,  yn  hytrach  na  bod  yn  gyfrifol  o  fod-yn 


336  LLWYBRAU    BYWYD. 

gyfranog   o  Iwgr-wobrwyaeth  y  fasnach   feddwol, 
trwy  low  license  na  high  license,  canys  gwerth  gwaed 
ydynt.     Gwell  gyda  ni  dreulio  oes  o  wrthdystio  yn 
erbyn  pechod    gwladwriaethol,  na  bod   yn  rhanol 
gyfrifol  gyda  60,000,000  am  waed   lladdedigion  y 
ddraig  feddwol.       Credwyf   fod    Gwaharddiaetli  i 
lwyddo  yn  y  wlad   hon  o  fewn    y  deuddeng  mlyn- 
edd  nesaf,  am   fod   Llywydd   mawr   pob  peth  o'i 
phlaid,  ac  am   fod    barn  a   chydwybod  y  bobl  o'i 
phlaid.       Credwyf    nad    oes    ond   lleiafrif   mwyaf 
llygredig  y  wlad,  yn  eu  dichellion  er  arwain  y  bobl 
dda  yn  erbyn  eu    gilydd,    bellach  ar   y  ffordd  ;  ac 
fel  y  canlyn  y  dywedant  hwy  :  "  Q-wnaethom  amod 
ag    angeu,    ae   ag   uffern  y   gwnaetliom   gyngrair. 
Pan   ddel  ffrewyll  lifeiriol,  ni  ddaw  atom  ni,  eanys 
gosodasom  ein  gobaith    ar  gelwydd,  a  than  ffals- 
der  y  llecliasom."     Ond  fel  liyn  y  dywed  y  Llyw- 
odraetliwr  mawr  :  "  Yr  hwn  sydd  yn  preswylio  yn 
y  nefoedd  a  chwardd ;  yr  Arglwydd  a'u  gwatwar 
hwynt."     "  A  diddymir  eich  amod  ag  angeu,  a'cli 
cyngrair  ag  uffern  ni  saif ;  pan  ddel  y  ffrewyll  lif- 
eiriol, byddwcii  yn  satlirfa  iddi."    Esaiali  28  :  15 — 
19  ;  Salm  2  :  4. 

Mae'r  Arglwydd  yn  teyrnasu, 

Mae1n  dyfod  gyda  rhwysg, 
Fe  wasgar  y  gelynion, 

Truenus  fydd  eu  gwysg ; 


AMRYWIAETHAU.  337 


Fe  ddylent  ei  gusanu, 

Cyn  delo  yn  ei  lid, 
Er  gosod  pechaduriaid 

Tn  sathrfa  oil  i  gyd. 

Dyweda  rhai  am  bechod, 

Nid  camwedd  ydyw  hyn ; 
Mewn  cyngrair  gydag  uffern. 

Fe  wnawn  y  du  yn  wyn  : 
A  gwnawn  y  fasnach  f eddwol 

Yn  dduwies  hardd  a  glan, 
Trwy  urddas  yr  High  License, 

Mae  swynion  yn  y  tan, 

Fe  rwymwn  y  Gwaharddwyr 

Dan  y  gefynau  pres, 
I'w  boddi  yn  y  gwirod, 

Ddaw  uffern  ddim  yn  nes ; 
Nid  ydynt  ond  ynfydion 

I'w  gyru  'maes  o'r  byd, 
Ac  yna  cawn  lonyddwch 

O  hyn  i  ddiwedd  byd. 

Ha!  pwy  sydd  yn  eich  gwylio 

A'i  lygad  sanctaidd,  glan  ! 
Gwaharddwr  ydoedd  Daniel, 

A'r  llanciau  yn  y  tan : 
Mae  Duw  gan  y  Gwaharddwyr 

I'w  cynal  yn  y  glyn, 
Nes  enill  buddugoliaeth, 

Er  cael  y  brwnt  yn  wyn. 

Ffyddlondeb  y  Gwaharddwyr, 
A  bendith  Nefoedd  fry, 


338  LLWYBRAU   BYWYD. 

A  gyfyd  y  ddynoliaeth, 
O'r  gerwyn  f eddwol  ddu ; 

Er  gwisgo  mantell  sobrwydd,. 
Trwy  Gristionogaeth  fy w, 

A  gwledda  mewn  gogonianfc 
Yn  mhresenoldeb  Duw. 


0!  Arglwydd,  "Preswylydd  y  berth/ 

O !  anf on  dy  Ysbryd  i  lawr,. 
O  !  Seion  ddeffroa  cyn  hir, 

O  !  gwel  y  cynauaf  sydd  f awr  ; 
O !  gwel  y  paganiaid  sydd  bell 

O  fro  y  goleuni,  yn  wyw, 
O !  galw'r  af radlawn  yn  ol 

O  feddiant  y  cibau,  i  fyw. 

Ai  ofer  y  treuliaist  dy  nerth  ? 

Ai  ofer  y  collaist  dy  waed? 
Ai  ofer  y  daethost  mor  bell  ? 

Ai  ofer  y  dyfroedd  a  gaed  ? 
Ai  draw,  yn  mhen  oesau,  y  daw, 

A  rhedeg  yn  ofer  yn  awr? 
Ai  ofer  cyfamod  o  hedd  ? 

Ai  cysgu  mae'r  cariad  sydd  fawr  ? 

Mi  glywais  dy  weddi  o'r  blaen, 
Mi  'th  welais  dan  gysgod  y  pren* 

Mi  wn  am  yr  Ysbryd  y  daw, 
Mi  'gwnaf  ef  yn  Seion  yn  ben ; 

Mi  af  trwy  dywyllwch  y  nos, 
Mi  goda'r  colledig  yn  fyw, 


AMRYWIAETHAU.  339! 

Mi  guraf  nes  egyr  y  drws, 
Mi  'dygaf  yn  ol  at  fy  Nuw. 

Trwy'r  cariad  tragwyddol  y  dof, 

Trwy  Eden  y  daethym  i  lawr, 
Trwy  ddylif  o  ddwr  ac  o  dan, 

Trwy'r  llewod  yn  Babilon  fawr  ; 
Trwy  ddirmyg,  ac  erlid,  a  gwarth, 

Trwy'r  hoelio,  y  marw,  a'r  bedd, 
Trwy  wneuthur  ewyllys  fy  Nhad, 

Trwy  waed,  a  chyfamod  o  hedd. 

Daw  tyrfa  can  amled  a'r  ser, 

Daw'r  aflan  a'r  Ethiop  yn  wyn, 
Daw'm  pobl  yn  fwy  ar  fy  ngwedd, 

Daw'r  arian  a'r  aur  yn  ddibrin ; 
Daw'r  llesg  fel  y  cadarn  yn  awr, 

Daw'm  byddin  yn  ffyddlawn  i  mi, 
Daw'r  byd  a'r  cenedloedd  i'm  rhan, 

Daw'r  Nefoedd  yn  feddiant  i  ti. 

T  gareg  sy'n  treiglo  yn  awr, 

Hi  chwala  bechodau  y  byd, 
"  Ei  chynydd  fel  mynydd  fydd  mawr," 

Nes  dif a'r  mynyddau  i  gyd ; 
Ac  yna'r  diffaethwch  a  gan, 

A  Seion  a'i  gwisg  oil  yn  gan, 
Er  derbyn  ei  phriod  ei  hun, 

A'r  ffyddlawn  wiw  Gymry  yn  rhan~ 


DIWEDD. 


